﻿© Konstantin Skvortsov, 2019
ISBN 978-5-4496-9326-6
An ƙirƙira a cikin tsarin wallafe-wallafen hankali Ridero
 
An sadaukar da shi ga duk sojoji da jami'an Red Army waɗanda suka yi mummunan rauni na farko daga Jamus na Nazi da ƙawayenta Romania, Finland, Hungary, Italiya, Spain, Slovakia, Croatia a lokacin rani na 1941…
Tunatarwa ta har abada ga duk sanannun jarumai marasa suna. Suna cikin zuciyar duk wanda ya gode musu da wannan gagarumin aiki...
 
Daga marubucin
A cikin aiwatar da aiki tare da takardu daga lokacin kafin yakin don aikin "Gaskiya na Tarihi", an gano shaida mai ban sha'awa da yawa. A hankali na zo ga ra'ayin cewa ya zama dole a tattara wasu daga cikin waɗannan takardu da sanya su cikin cikakken hoto na abubuwan da ke faruwa. Wasu takaddun za a san ku, wasu ba za a san ku ba. Babban abin da nake so in yi shi ne nuna yakin kafin yakin da watanni na farko ta hanyar shaidun shaida.
Rubutun ya ƙunshi bayani na da sharhi. Amma ka'idodina, a kan abin da nake aiwatar da aikin "Gaskiyar Tarihi" - bin takardun - ya kasance ba canzawa. Bari a ba da tarihi ga mutanen da suka yanke shawara, umarni da ƙa'idodi waɗanda aka aiwatar. Don fahimtar yadda abubuwan da suka faru suka ci gaba, ba lallai ba ne don ɗaukar bayanan mutum ɗaya daga mahallin, amma don nuna dukkanin jerin abubuwan da suka faru tare da cikakkun bayanai masu yiwuwa. A sakamakon haka, a gaban idanunku za ku sami dukkan tsarin tsarin tarihi, inda aka yi la'akari da duk nuances kuma ba a cire wata hujja ɗaya ba (wannan kuma yana daya daga cikin ka'idodin aikin "Gaskiya na Tarihi").
Ina so in nuna godiyata ga mutane masu ban mamaki da suka taimake ni.
Da farko, godiyata mai zurfi tana magana ne ga Oksana Nevecherina saboda haƙurinta marar iyaka, kyakkyawan fata, shawarwari masu amfani da taimako na yau da kullun.
Ina kuma so in nuna godiyata ga Maxim Sharapov don sabon hangen nesa, sha'awarsa da ƙwarewar nazari, manufa don ƙaddamar da ƙwaƙwalwa.
Amma ni musamman godiya ga Irina Skvortsova domin ta kima, m taimako da goyon baya.
 
gabatarwa
Mutane da yawa sun ga Tarayyar Soviet a cikin 60-80s. Wannan ita ce Tarayyar Soviet da muka sani kuma muka saba. Mutane da yawa yanzu suna tunanin cewa hakan ya kasance koyaushe. Amma wannan ba gaskiya ba ne. Tarayyar Soviet a 1945 da kuma a cikin shekaru masu zuwa ba daidai ba ne kamar yadda ta kasance a cikin 1941. An ƙirƙira ƙasar a cikin wutar Great Patriotic War. A lokacin wannan yakin, Tarayyar Soviet ta zama Tarayyar Soviet da muka sani.
Saboda haka, Great Patriotic War ne daya daga cikin goyon bayan faranti na duniya view na daya Soviet, da kuma a yanzu Rasha mutane da kuma da yawa mazauna kasashen tsohon Tarayyar Soviet. Wannan wani abu ne wanda zai kasance har abada a cikin ƙwaƙwalwar ajiya kuma wani abu ne wanda koyaushe zai kasance wani ɓangare na mu. Daya daga cikin dalilan sake rubuta tarihin yakin duniya na biyu da kuma babban yakin kishin kasa shi ne kakkabe tushen goyon bayan al'ummar Rasha.
Ɗaya daga cikin shafukan mafi ban tausayi na Babban Yaƙin Patriotic kuma watakila tarihin Rasha gabaɗaya shi ne bala'in soja na 1941. Bala'i mai girman irin wannan yana da wuyar tunani. Manyan yankuna na yankin Turai na Tarayyar Soviet sun mamaye Jamus, inda dubban miliyoyin mutane suka rayu, akwai ɗaruruwan tsire-tsire da masana'antu, waɗanda suka rage ƙarfin tattalin arziki sosai; dubban ɗaruruwan fursunoni, matattu da batattu; munanan asarar kayan aikin soja da na farar hula. Amma duk wadannan busassun layukan soji ne, wanda a baya ya tsaya ga makomar kasar da kuma makomar miliyoyin al'ummar da ke da alaka da ita. A gaskiya ma, USSR ta kasance a kan gaɓar lalacewa.
Gabaɗaya, abubuwan soja na lokacin rani na 41 sun bambanta sosai. A gefe guda, wannan ita ce kariyar jaruntaka na Brest Fortress, masu gadin kan iyaka, matukan jirgi, ma'aikatan tanki, da dakarun safa; a gefe guda kuma, umarnin da ba a cika ba na kame-kame da tarwatsa jiragen soji, an harbe su a barikin sashen, wadanda ba a sanya su cikin shirin yaki ba; a bangare na uku, kawo sojojin ruwa, sojojin NKVD na kan iyaka, da kowane gundumomi na soji zuwa cikakken shiri. Abubuwan da suka faru a farkon yakin sun ƙunshi bugun jini masu yawa kuma masu cin karo da juna.
Har yanzu ana ta muhawara kan dalilan da suka haddasa bala'in. A ra'ayina, babu dalili guda, babu mai laifi guda.
Babban nau'ikan:
- Cikakken rashin shiri na Red Army (raka'a ba a tattara su ba kuma galibi suna cikin wuraren hunturu). A cewar G. Zhukov memoirs, I. Stalin bai ƙyale a sanya sojojin a shirye-shiryen yaki ba, don kada su tayar da Jamusawa. Kuma saboda wannan dalili, ya aika da jiragen kasa da hatsi zuwa Jamus. Na bincika jiragen kasa da hatsi a cikin wani Littafin - "Haihuwar Yarjejeniyar Molotov-Ribbentrop (Era. Events. Jama'a) "(ga wadannan jiragen kasa guda daya tare da hatsi, Jamus ta aika jiragen kasa da kayan aiki da kayan aikin soja);
– Wani mashahurin mai yada labaran Ingilishi ya gabatar da wani sigar da ke cewa USSR na shirin kai wa Jamus hari, amma Hitler, tun da ya fara yaƙin rigakafin, ya riga Stalin (wannan sigar ta maimaita bayanin I. Ribbentrop gaba ɗaya a ranar 22 ga Yuni game da barkewar cutar). na yakin Jamus-Soviet). Sojojin Jamus, da suka fara kai hari, sun sami damar yin mummunan rauni a kan Red Army;
– The Red Army aka shirya don gaba yaki. Lokacin da Jamus ta kai hari, sojojin USSR sun yi amfani da hare-hare don korar abokan gaba daga yankin da aka mamaye da kuma tura yakin zuwa yankin Jamus. Saboda haka, an mayar da wasu raka'a kusa da kan iyaka (misali, a cikin Bialystok da Lviv bulges).
- Rundunar Red Army tana shirye-shiryen tsaro mai zurfi don raunana abokan gaba, sannan ta ci gaba da kai farmaki a karkashin yanayi mai kyau. Akwai sanannun, alal misali, shirye-shiryen gina wuraren da aka kayyade a yankin Vyazma.
An rubuta labarai da littattafai da yawa game da Babban Yaƙin Kishin Ƙasa musamman game da lokacin farko. Amma har yanzu tambayoyi suna nan. Yawancin memoirs na shugabannin Soviet da na Jamus ba koyaushe tushen tushe bane. Memoirs sau da yawa rufe wasu gazawar, kurakurai, kurakurai, yayin da nasarori, akasin haka, an daukaka (wannan ya shafi duk memoirists).
Sa’ad da aka tambayi Marshal I. Konev ya kwatanta lokacin farko na yaƙin, ya amsa: “Ba na son yin ƙarya, amma har yanzu ba za su ƙyale ni in rubuta gaskiya ba.” Menene sauran shugabannin sojoji suka rubuta a wannan harka idan ba a bar su su rubuta gaskiya ba?
Menene ya kamata a dogara da bincike game da yaki? Ba shi da daraja ɗaukaka jita-jita da kalmomin da wasu ɓangarorin uku ke isarwa zuwa matsayi na tushen tarihi mai mahimmanci. A wannan yanayin, muna haɗarin rasa ƙima kuma ba mu ganin cikakken hoton abin da ke faruwa. Ya kamata a tuntubi abubuwan tunawa da shugabannin sojojin Soviet da na Jamus, Ingilishi da Amurka da taka tsantsan, a duba su tare da umarni, umarni, wasu takardu, tare da ainihin abubuwan da suka faru.
Manufar wannan littafi ita ce a nuna wasu bayanai game da yanayin da ake ciki kafin yaƙi:
- wane shiri ne Tarayyar Soviet ta yi idan yaki da Jamus;
- abin da ya faru a gundumomin soja na yamma (al'amuran, umarni, umarni);
- tare da wane mataki shirye-shiryen yankunan soja na yamma suka hadu da yakin?
Ban saita wani aiki don amsa abin da ya faru a fili ba. Amma nuna takardu, abubuwan da suka faru da abubuwan da za su ba ku damar yin tunani da yin takamaiman tambayoyi gaba ɗaya suna cikin ikon wannan littafin.
Duk takardun da na kawo ana ciro su ne daga buɗaɗɗen majiyoyi. Ya kamata a yi la'akari. Da fari dai, a farkon watanni na tashin hankali, an rasa wasu takaddun soja a ƙasa (umarni, umarni). Na biyu, bayan yaƙin an share wasu ma'ajiyar bayanai. An san cewa ba duk umarni da umarni da aka ambata a cikin abubuwan tunawa ba ne aka samu.
Bugu da kari, ba duk takardun adana kayan tarihi ba ne aka warware kuma aka sarrafa su har yau. Duk wannan yana haifar da wasu matsaloli wajen zana cikakken hoto na abin da ya faru.
 
Babi na 1. Menene USSR ke shiryawa a 1940-1941?
 
1. Babban shirin soja na USSR
A lokacin zaman lafiya, Babban Hafsan Sojoji na kowace ƙasa yana shirin tsara ayyukan soji ta hanyar da za a iya fuskantar barazana (dukansu ta hanyar kai hari da tsaro). Ana iya danganta wannan ga yau. Bai kamata ya zama abin mamaki ba cewa Janar Staff yana da shirye-shiryen yaki. Aikinsa shine: yin tsare-tsare.
Kafin yakin, Red Army (Ma'aikata' da Ma'aikata' Red Army) yana da wani tsari na takardun dabarun soja. Ya kasance wani tsari na umarni da tsare-tsare wadanda idan aka aiwatar da su, za su tabbatar da cikakken jibgewa da shiga yakin sojoji da na ruwa bisa manufa da manufofin ayyukan da aka tsara. “Wannan ya hada da:
– Umurnin gwamnati game da muhimman abubuwan da za a tura rundunonin soji;
- wani bayanin kula da babban hafsan hafsoshin sojan kasar ya amince da shi kuma Kwamishinan Tsaro na Jama'a na Tarayyar Soviet ya amince da shi kan tsarin dabarun tura dakarun soji (ayyukan gaba da jiragen ruwa) tare da kari na taswira da teburin taƙaitaccen bayani. na rarraba tsarin soja, jirgin sama da raka'a na Red Army tsakanin gaba da runduna;
- tsarin dabarun sufuri don tattarawar sojojin a cikin gidajen wasan kwaikwayo na ayyukan soja; tsare-tsaren rufewa na turawa dabarun;
- wani shiri don shirya goyon baya na baya da kayan aiki na sojojin da ke aiki;
– tsare-tsare na sadarwa, sadarwar soji, tsaron sama da sauransu.”
An amince da shirin tura dabarun yaƙi na ƙarshe a ranar 19 ga Nuwamba, 1938. A tsakiyar 1940, tare da shan kashi a Faransa, halin da ake ciki a Turai ya canza sosai kuma yana buƙatar yin la'akari da sababbin abubuwa.
A ranar 22 ga Yuli, 1940, Babban Hafsan Hafsoshin Sojan kasa na Wehrmacht, karkashin jagorancin F. Halder, ya fara ci gaba na farko na shirin yakin da USSR. Daga bayanin F. Halder:
22 ga Yuli, 1940.
Za a magance matsalar Rasha ta hanyar kai hari. Ya kamata ku yi la'akari da tsarin aiki mai zuwa.
A. Za a kwashe makwanni hudu zuwa shida ne aikewar. An sanar da Fuhrer.
b. Kayar da sojojin ƙasa na Rasha, ko aƙalla mamaye irin wannan yanki ta yadda Berlin da yankin masana'antu na Silesiya za su iya samun kariya daga hare-haren iska na Rasha. Yana da kyawawa don ci gaba da zurfi cikin Rasha domin jirgin sama ya lalata cibiyoyinsa mafi mahimmanci.
V. Manufar siyasa: Jihar Ukrainian, tarayyar Baltic, Belarus, Finland. Baltics ƙaya ce a gefe. 2
Daga cikin manufofin siyasa na kamfanin da aka tsara, A. Hitler ya zayyana abubuwa masu zuwa: Ƙirƙirar ƙasa ta Ukrainian, kafa tarayyar Baltic da Belarus, da karuwa a cikin ƙasar Finland. Kasashen Baltic, a cewar Hitler, ya kamata su zama "ƙaya a gefe" ga USSR.
G. Hoth (Kwamandan Rukunin Panzer na 3 a lokacin rani na 1941) ya ba da ɗan lokaci da wuri don fara shirye-shiryen yin aiki a gabas:
Tuni a ranar 6 ga Yuli, 1940, shugaban sashen "Sojoji na Gabas na Gabas" ya ba da rahoto ga Babban Hafsan Hafsoshin Sojoji na asali don shirya irin wannan aiki. Ya biyo daga gare su cewa mafi m shugabanci ga ci gaban da aiki, idan dai cewa flank adjoins da Baltic Sea, shi ne Moscow shugabanci, da ayyuka a cikin abin da zai tilasta makiya kungiyar located in Ukraine da kuma a kan Black Sea Coast don yin yãƙi tare da. wani jujjuyawar gaba.
Kashegari, shugaban sashen ayyuka ya ba da shawarar samar da wata ƙungiya mai ƙarfi ta kudanci. Sai dai babban hafsan hafsoshin sojojin ya bayyana cewa yana ganin ya fi dacewa a samar da wata kungiya mai karfi ta arewa... 3
Wato, tun a ranar 6 ga Yuli, 1940, bayan ƙarshen yaƙin Faransa (Faransa ta sanya hannu kan mika wuya a ranar 22 ga Yuni, 1940), an ba da rahoton babban hafsan hafsan hafsoshin zuwa manyan abubuwan da aka tsara na kamfanin gabas. Yaushe aka ba da umarnin shirya irin waɗannan la'akari?
Jamus ba za ta iya kai hari ga USSR ba kafin ta ci Faransa. Kashin da Faransa ta yi ne ya baiwa Jamus damar mamaye Turai baki daya.
Kashin da Jamus ta yi wa Faransa a watan Mayu-Yuni 1940
Shirin harin "Barbarossa" a kan Tarayyar Soviet ya amince da Hitler a ranar 18 ga Disamba, 1940, amma aikin ya fara ne a ranar 22 ga Yuli, 1940. Ina tsammanin babu wanda zai yi jayayya da gaskiyar cewa wannan shirin, wanda ya ba da izini ga kamawa. Sashen Turai na USSR, ya kasance m, bisa ga gaske. Wani muhimmin daki-daki, shirin Barbarossa bai nuna cewa Jamus tana kai hari ga USSR a matsayin matakan soja na kariya ba. Jamus ta fadi haka ne daga baya domin tabbatar da harin. Idan wannan ba gaskiya ba ne, to, a wane mataki ne shirin Barbarossa, wanda aka bunkasa tun lokacin rani na 1940, ya zama ma'auni mai kariya daga "hargitsin Soviet"?
Bari mu sake komawa ga bayanin F. Halder, wanda, kamar babu kowa, yana da cikakken bayani game da shirye-shiryen Jamus. A wani taron soja da shugabannin Wehrmacht suka yi a ranar 31 ga Yuli, 1940, A. Hitler ya ce:
31 ga Yuli, 1940.
Fuhrer:
Fatan Ingila shine Rasha da Amurka. Idan har fatan Rasha ta ruguje, Amurka ma za ta fice daga Ingila, tun da kayen da Rasha ta yi zai haifar da gagarumin karfin da Japan ta samu a gabashin Asiya...
Ingila dai na dogaro ne da Rasha musamman. Wani abu ya faru a London! Bature gaba ɗaya ya rasa zuciya, amma yanzu kwatsam sai suka sake ruɗewa.
Hira da aka ji. Rasha ba ta gamsu da saurin ci gaban da ake samu a yammacin Turai ba. Ya isa Rasha ta gaya wa Ingila cewa ba ta son ganin Jamus ta yi ƙarfi sosai don Birtaniya su manne da wannan magana kamar wanda ya nutse a cikin bambaro, kuma ya fara fatan cewa nan da watanni shida zuwa takwas abubuwa za su kasance. gaba daya daban.
Idan Rasha ta sha kashi, Ingila za ta rasa fata na karshe. Sannan Jamus za ta mamaye Turai da yankin Balkan.
Kammalawa: Bisa ga wannan dalili, dole ne a rushe Rasha. Ranar ƙarshe: 1941.
Da zarar mun kayar da Rasha, mafi kyau. Aikin zai yi ma'ana ne kawai idan muka kayar da jihar gaba daya cikin gaggawa. Kame wani yanki na yankin bai isa ba.
Tsayawa mataki a cikin hunturu yana da haɗari. Sabili da haka, yana da kyau a jira, amma yanke shawara mai mahimmanci don halakar da Rasha ... Zai fi kyau a fara wannan shekara, amma wannan bai dace ba, tun da dole ne a gudanar da aikin a cikin guda ɗaya. Manufar ita ce ta lalata rayuwar rayuwar Rasha. 4
Dole ne a ci nasara da Rasha kuma a rushe ("dukkan jihar"), wannan zai warware batun tare da Birtaniya kuma ya ba da damar Jamus ta "mamaye Turai." Don haka, an bayyana burin Jamus: "Dole ne a kawar da Rasha." Don cimma wannan burin, ana haɓaka shirin Barbarossa. Kuma kuma, ba kalma ba game da yaƙin rigakafi. Jamus ta ci gaba ne daga hangen dabarunta game da halin da ake ciki a Turai, wanda babu wani wuri ga sauran masu karfi.
Da Hitler ya gwammace ya tunkari Rasha a shekara ta 1940. Amma shirya yajin zai ɗauki lokaci. G. Goth ya bayar da wannan shaida:
A ranar 29 ga watan Yuli ne aka gayyaci babban hafsan soji na 18 (E. Marx) da ke Gabashin kasar a wancan lokaci zuwa birnin Berlin, inda aka ba shi aikin samar da wani shiri na kai farmaki kan kasar Rasha. A wannan lokaci, Hitler, wanda ke shirin kai hari kan Rasha a cikin bazara, an sanar da cewa tattarawa da tura sojoji a kan iyakar gabas zai dauki makonni hudu zuwa shida. 5
Don haka, da farko Hitler ya yi niyyar kai hari ga Tarayyar Soviet a cikin kaka na 1940. An shirya hakan ne a daidai lokacin da ake shirye-shiryen mamaye Birtaniya - Operation Sea Lion. Wannan aiki bai taba faruwa ba. Amma shin da gaske ne Hitler ya shirya ya mamaye tsibiran ya kayar da Birtaniya? A cewar E. Manstein, a'a.
Dukansu Jamus da Tarayyar Soviet sun ga juna a matsayin abokan adawa. Tarayyar Soviet ba ta gamsu da saurin shan kashi na Faransa ba kuma wannan abu ne mai fahimta, saboda Jamus ta sami ƙarfi sosai. Daga littafin diary na F. Halder:
22 ga Yuli, 1940.
Stalin yana kwarkwasa da Ingila ne domin ya tilasta mata ci gaba da yakin da kuma daure mu... Yana kokarin ganin Jamus ba ta yi karfi ba. Duk da haka, babu alamun aiki mai aiki da Rasha ta yi a kan mu.
Rasha - Ingila: Dukansu suna karkata zuwa kusantar juna. Rashawa suna tsoron yin sulhu da kansu a gaban Burtaniya; Rashawa ba sa son yaki. A lokacin tattaunawar Stalin da Cripps, Stalin a hukumance ya guji kusantar juna da Ingila ... Duk da haka, ainihin yanayin Rasha ya bayyana a wasu yanayi (tattaunawar Kalinin tare da Jakadan Yugoslavia Gavrilovich). A nan Rasha ta yi kira da a yi yaƙi da Jamus: "Ku haɗa kai cikin ƙungiya ɗaya." 7
1. A. Hitler 2. J. Ribbentrop, Ministan Harkokin Wajen Jamus 3. F. Halder, Babban Hafsan Hafsoshin Wehrmacht
Kowane bangare yana bin burinsa. Jamus na neman kawar da masu karfi na karshe a nahiyar. USSR da Burtaniya suna ƙoƙarin hana hakan (Jamus ita ce abokiyar gaba). Kuma a nan matsayinsu yana da wuraren tuntuɓar juna fiye da kafin harin Jamus a Poland a ranar 1 ga Satumba, 1939. A lokaci guda kuma, F. Halder ya lura cewa “babu alamun matakin da Rasha ta ɗauka a kanmu.” USSR, a gefe guda, ba ta son yin sulhu da kanta a gaban Birtaniya da Amurka. Zuwa ga abokan kawancensu a yakin da Jamus. Amma a daya bangaren, ba ya so ya tunzura Jamus tare da nuna kyama, kiyayewa da bunkasa huldar kasuwanci da Jamus, yana mai jaddada matsayinsa na tsaka-tsaki.
Don haka, sojojin Jamus suna aiki don tsara wani shiri don kayar da Tarayyar Soviet. Kuma a daidai wannan lokaci, jami'an diflomasiyyar Jamus suna gayyatar Tarayyar Soviet don shiga cikin yerjejeniyar Tripartite. I. Ribbentrop tuni a cikin tattaunawarsa ta farko a Berlin tare da V. Molotov a ranar 12 ga Nuwamba, 1940 ya ce:
Mutum zai iya tunanin wani nau'i wanda jihohin uku, watau Jamus, Italiya da Japan, za su iya cimma yarjejeniya tare da USSR kuma a cikin abin da za a iya bayyana cewa Tarayyar Soviet ta bayyana haɗin kai tare da sha'awar hana ci gaba da fadadawa. yaki. Za mu iya ƙara wa wannan ƴan batutuwa game da haɗin gwiwa da mutunta moriyar juna. 8
Da fari dai, ana iya ganin wannan a matsayin murfin siyasa don mamayewar da ke gabatowa (an yanke shawarar rushe Rasha). Kuma, na biyu, ƙoƙarin yin sulhu da Tarayyar Soviet ta hanyar tattaunawa da Jamus a gaban Birtaniya da Amurka. Tattaunawa tsakanin V. Molotov da A. Hitler a Berlin game da shigar da Tarayyar Soviet zuwa Yarjejeniyar Tripartite wani batu ne na daban.
1. I. Stalin 2. V. Molotov Kwamishinan Harkokin Waje na Jama'a 3. S. Timoshenko Kwamishinan Tsaro na Jama'a
Menene USSR ta yi a ƙarƙashin waɗannan yanayi?
Da fari dai, ana iya ganin wannan a matsayin murfin siyasa don mamayewar da ke gabatowa (an yanke shawarar rushe Rasha). Kuma, na biyu, ƙoƙarin yin sulhu da Tarayyar Soviet ta hanyar tattaunawa da Jamus a gaban Birtaniya da Amurka. Tattaunawa tsakanin V. Molotov da A. Hitler a Berlin game da shigar da Tarayyar Soviet zuwa Yarjejeniyar Tripartite wani batu ne na daban.
Menene USSR ta yi a ƙarƙashin waɗannan yanayi?
A cikin Yuli 1940, la'akari da sabon halin da ake ciki, Janar Staff na Red Army karkashin jagorancin B. Shaposhnikov ya fara samar da wani daftarin aiki a kan dabarun tura sojojin. Zuwa watan Agusta takardar ta shirya. A wani taro na Babban Sojoji a ranar 16 ga Agusta, an yanke shawarar kammala jagorancin babban harin abokan gaba da kuma martanin USSR. Sabon babban hafsan hafsoshin sojojin, K. Meretskov (wanda aka nada a ranar 19 ga Agusta, 1940), yana aiki don kammala shirin ƙaddamar da dabarun. Akwai version bisa ga abin da B. Shaposhnikov aka cire saboda wani rikici da S. Timoshenko (a hukumance ya bar saboda dalilai na kiwon lafiya). Rikicin ya kasance saboda ƙaddarar yiwuwar babban rauni na Jamus (B. Shaposhnikov ya yi imanin cewa wannan zai zama Belarus da kuma Baltic jihohin, S. Timoshenko ya yi imanin cewa babban rauni zai fada a kan Ukraine). Rikicin yana nuna a kaikaice ta hanyar gudun hijira na B. Shaposhnikov nan da nan bayan Majalisar Soja a ranar 16 ga Agusta, lokacin da ya zama dole don kammala shirye-shiryen a cikin shirye-shiryen da ya shiga kai tsaye. Bugu da kari, a lokacin da wata daya bayan harin Jamus a kan Tarayyar Soviet (Yuli 29), G. Zhukov, wanda ya rike mukamin babban hafsan hafsoshin soja, aka cire daga wannan mukamin, B. Shaposhnikov ya sake nada shi.
A watan Satumba, K. Meretskov ya kammala kammala shirin turawa. Gabaɗaya, ya yi daidai da shirin 16 ga Agusta. Tsarin da aka gyara "A kan tushen tura sojojin Tarayyar Soviet Lamba 103202/ov mai kwanan wata 18 ga Satumba, 1940" don 1940-1941 (takardar 1, daga nan za a sami hanyoyin haɗi zuwa takardu - adadi tare da haɗin gwiwa mai aiki - wanda aka buga a ƙarshen littafin) an amince da shi kuma V. Molotov (shugaban majalisar kwamitocin jama'a) da I. Stalin daga Kwamitin tsakiya na jam'iyyar a ranar 14 ga Oktoba, 1940. Babu wani shiri da aka amince da shi.
__________________________________________
Takaitaccen bayani
Janar Janar na Red Army
Babban Ma'aikata na 1940-1941. ya shirya tsare-tsare da dama don tura sojoji:
– Daga Agusta 16, 1940 karkashin jagorancin B. Shaposhnikov;
- Daga Satumba 18, 1940, karkashin jagorancin K. Meretskov (wannan daftarin aiki sau da yawa ake kira Shaposhnikov-Meretskov shirin). Ita ce wannan takarda da I. Stalin da V. Molotov suka sanya hannu;
- Daga Oktoba 5, 1940, bayanin kula daga K. Meretskov kan batutuwa da dama da umarnin da I. Stalin ya bayar;
- Daga Maris 11, 1941, karkashin jagorancin G. Zhukov (wasu masu bincike sunyi la'akari da shi a matsayin karya). Takardar ba ta da sa hannu;
- A ranar 15 ga Mayu, 1941, A. Vasilevsky, Mataimakin Shugaban Hukumar Ayyuka na Babban Ma'aikata (an gano marubucin ta hanyar rubutun hannu) - ya tsara wani daftarin tsarin turawa. Daftarin aiki ba tare da sa hannu ba.
Hafsoshin Janar na Red Army:
B. M. Shaposhnikov (Mayu 10, 1937 - Agusta 19, 1940),
K.A. Meretskov (Agusta 19, 1940 - Janairu 14, 1941),
G. K. Zhukov (14 ga Janairu - Yuli 29, 1941),
B.M. Shaposhnikov (Yuli 29, 1941 - Mayu 1942).
A. M. Vasilevsky (Mayu 1942 - Fabrairu 1945).
1. B.M. Shaposhnikov 2. K.A. Meretskov 3. G. K. Zhukov 4. A. M. Vasilevsky
A lokacin Babban Yaƙin Patriotic na 1941-1945. Babban Hafsan Sojoji shi ne babban kwamitin koli na tsare-tsaren tsare-tsare da jagoranci na sojojin da ke gaba.
__________________________________________
Shirin da jagorancin Soviet ya amince da shi ya gano abokan adawar da ke cikin sabon yanayin siyasa (1):
Halin siyasa na yanzu a Turai yana haifar da yiwuwar rikici da makamai a kan iyakokinmu na yamma.
Wannan rikici na makamai yana iya iyakance ga iyakokinmu na yamma kawai, amma ba za a iya kawar da yiwuwar kai hari daga Japan a kan iyakokinmu na Gabas mai Nisa ba.
A kan iyakokinmu na yamma, mafi kusantar abokan gaba shine Jamus;
Rikicin makami tsakanin USSR da Jamus na iya haɗawa da Hungary a cikin rikicin soja tare da mu, da kuma Finland da Romania don manufar ɗaukar fansa.
Tare da yuwuwar rashin tsaka mai wuya da makamai daga ɓangaren Iran da Afghanistan, buɗaɗɗen kai hari ga Tarayyar Soviet da Turkiyya ta yi, wanda Jamusawa suka yi, yana yiwuwa.
An gano Jamus a matsayin mafi kusantar abokan gaba na 1940-1941. Duk da yakin da Birtaniya, Jamus na iya mayar da hankali kan iyakar yammacin USSR (1):
Halin da ake ciki na soji a yammacin Turai ya baiwa Jamus damar tura yawancin sojojinsu zuwa kasashenmu na yammacin Turai. iyakoki.
Da yake yaki da Ingila har yanzu bai kare ba, ana iya tunanin cewa za a bar har zuwa sassa 50 a cikin kasashe da yankuna da Jamus ta mamaye da kuma har zuwa sassa 20 a cikin zurfin kasar.
Don haka, daga sama 243 sassa, har zuwa 173 sassa - wanda za a kai ga 140 na yara, 15-17 tanki, 8 motorized, 5 haske da 3 iska da kuma har zuwa 1200 jiragen sama - a kan iyakokinmu.
Wannan ya ci karo da ikirari na cewa I. Stalin bai yi tsammanin harin Jamus ba har sai Jamus ta kawo karshen yakin da Birtaniya.
Kalmomin G. Zhukov:
Na tuna da kalaman Stalin da kyau sa’ad da muka ba da rahoto game da ayyukan da sojojin Jamus suka yi na zato: “Hitler da janar-janar sa ba wawaye ba ne da za su yi yaƙi a fagage biyu lokaci guda, wanda Jamusawa suka karya wuya a yakin duniya na farko. . 9
Shirin ya ɗauka cewa Jamus za ta iya kai hari ga USSR tare da Birtaniya a baya. Ina ba da shawarar cewa a cikin batutuwa masu laushi kamar niyya da muradin shugabannin ƙasa, ya kamata mu kasance da takamaiman takaddun ja-gora, ba ta hanyar “jita-jita na memoir ba.”
Taswirar Turai a ranar 1 ga Yuni, 1941. Jamus da ƙawayenta a cikin shuɗi ( Vichy Faransanci ba alama ba), Biritaniya cikin ja, USSR a kore
An nuna cewa, Hungary, Romania da Finland za su shiga a bangaren Jamus. Idan yawancin masana tarihi sun ce game da Romania da Finland cewa za su dawo da yankunan da Tarayyar Soviet ta dauka, amma menene dalilin da yasa Hungary ta shiga yakin. Watakila hakan ya faru ne sakamakon mulkin soja da siyasar Jamus a kan wadannan kasashe da kuma burinsu na kasancewa a bangaren nasara. Daga takarda (1):
Jamus - sojoji 173. div.; tankuna 10,000; Jiragen sama 13,000
Finland - 15 sojoji. div.; 0 tankuna; 400 jirgi
Romania - sojoji 30. div.; tankuna 250; 1100 jirgin sama
Hungary - 15 sojoji. div.; tankuna 300; 600 jirgi
Jimlar - 233 sojojin kasa. div.; tankuna 10550; 15,100 jirage.
Shirin da aka amince da shi ya nuna yiwuwar manyan hare-hare biyu na Jamus. Zaɓin Arewa (1):
Da alama Jamus za ta tura manyan dakarunta a arewacin bakin kogin. San domin ya isar da kuma bunkasa babban bugun daga Gabashin Prussia ta hanyar Lithuania SSR a cikin kwatance zuwa Riga, Kovno da kuma kara zuwa Dvinsk - Polotsk, ko zuwa Kovno - Vilno da kuma kara zuwa Minsk.
A lokaci guda, wajibi ne a yi tsammanin hare-hare na taimako daga Lomza da Brest, tare da ci gaba da ci gaba a cikin Baranovichi, Minsk.
Har ila yau, yana yiwuwa, a lokaci guda tare da babban harin Jamus daga Gabashin Prussia, za su kai farmaki daga gaban Khlm, Grubeshov, Tomashev, Yaroslav a kan Dubno, Brody da nufin kai ga baya na mu Lvov kungiyar da kuma kama. Yammacin Ukraine.
Zaɓin Kudancin (1):
Mai yiyuwa ne Jamusawa, domin su kwace Ukraine, su tattara manyan sojojinsu a kudancin kasar, a yankunan Siedlce da Lublin, domin kai wa ga babbar barna a gabacin birnin Kyiv.
Wannan yajin aikin da alama zai kasance tare da yajin aikin goyan baya zuwa arewa daga Gabashin Prussia
An kayyade alkiblar da Jamusawa suka fi yin babban harinsu (1):
Babban, mafi kyawun siyasa ga Jamus, kuma, sabili da haka, mafi yuwuwa shine zaɓi na 1st na ayyukanta, watau. tare da tura manyan dakarun sojojin Jamus a arewacin bakin kogin. San.
A watan Agusta-Satumba na 1940, Babban Hafsan Sojojin Red Army ya yi imanin cewa sojojin Jamus za su ba da babbar nasara ta Belarus da jihohin Baltic. Haka kuma, gwamnatin Soviet ta amince da hakan. Wannan yana da mahimmanci, saboda bisa ga wannan, an ba da shawarar (B. Shaposhnikov shine farkon wanda ya ba da shawara) don mayar da hankali ga manyan sojojin Tarayyar Soviet. Sanya manyan runduna a kan manyan sojojin makiya don hana ci gaban abokan gaba a cikin babbar hanya da kuma hadarin lullube makwabciyar gaba.
Ya kamata a lura cewa an ba da shawarar mayar da martani na musamman ga ayyukan Jamus. Wato, Tarayyar Soviet ta yi aiki a matsayin ƙungiya mai karewa a cikin waɗannan tsare-tsaren.
Wadanne matakan da ya kamata a dauka game da ta'addancin Jamus. Zaɓin Kudancin (1):
Zaɓin farko shine turawa kudu da Brest-Litovsk. Tushen wannan tura ya kamata su kasance:
1. Rufe iyakokinmu da ƙarfi tare da tsaro mai ƙarfi yayin lokacin tattara sojoji.
2. Tare da hadin gwiwar sojojin bangaren hagu na yammacin gaba, sojojin na Kudu maso Yamma sun yi wa kungiyar Lublin-Sandomierz makiya mummunan fata, suka isa kogi. Vistula. Daga baya, buga a gaba ɗaya shugabanci na Kielce, Krakow kuma isa kogin. Tilitsa da saman kogin. Oder.
3. A lokacin aiki, da tabbaci rufe iyakokin Arewacin Bukovina da Bessarabia.
4. Ta hanyar aiki na gabas na Arewa-Yamma da Yammacin Yamma, ƙaddamar da mafi yawan sojojin Jamus a arewacin Brest-Litovsk da kuma Gabashin Prussia, yayin da suke rufe kwatance Minsk da Pskov.
Zaɓin Arewa (1):
Zaɓin na biyu shine tura arewacin Brest-Litovsk.
Tushen wannan tura ya kamata su kasance:
1. Ƙarfin murfin kwatance zuwa Minsk da Pskov a lokacin lokacin taro na sojoji.
2. Yin nasara a kan manyan sojojin Jamus da suka mayar da hankali a Gabashin Prussia tare da kama na karshen.
3. Tare da karin yajin daga Lviv, ba kawai da tabbaci rufe Western Ukraine, Northern Bukovina da Bessarabia, amma kuma kayar da abokan gaba kungiyar a yankin na Lublin, Grubeshov, Tomashev.
Mataki na farko: rufe kan iyakoki a lokacin tattarawa da tattara sojoji. Tattaunawar dakaru don jagorancin yamma (Belarus) yana faruwa kwanaki 20 bayan sanarwar tattarawa. A cikin kudu maso yammacin shugabanci (Ukraine), maida hankali yana faruwa bayan kwanaki 30. Wannan matakin ya ƙunshi ayyuka na tsaro na musamman na kwanaki 20-30. (1):
A lokacin ... taro na sojoji da kuma kafin su ci gaba da kai hare-hare, sojojin dole ne su kare kai tsaye, dogara ga wuraren da aka kayyade, don tabbatar da rufe iyakokinmu da kuma hana Jamusawa daga mamaye yankinmu.
Mataki na biyu: don tattara sojoji, kai farmaki tare da manufar fatattakar abokan gaba. Ga gundumar soji ta yamma, an kafa kwanan wata mai zuwa don fara farmakin (1):
Matukar dai titin jirgin kasa ya yi aiki daidai da tsarin jigilar sojoji, ya kamata a sanya ranar da za a mika kai ga farmakin a kwanaki 25 daga fara hada-hadar, watau. Kwanaki 20 daga farkon taro na sojojin.
Tattara, tattara dakaru a cikin kwatance (a wannan lokacin ana aiwatar da ayyukan tsaro) sannan kawai a sake kai hari kan abokan gaba. An bayyana harin da kansa dalla-dalla: cin nasarar abokan gaba a cikin Babban Gwamnatin Poland tare da samun damar shiga kogin. Oder yana kudu, cin nasarar abokan gaba da mamaye Gabashin Prussia yana arewa. Ya kamata a yi bayanin tsare-tsare masu banƙyama dalla-dalla tare da bayyanannun manufofin ƙarshe, tare da nasarar da ake ganin an ci nasara a yaƙin. Kuma a nan don kayar da abokan gaba da mamaye manyan yankunan kan iyaka. Idan wannan shiri ne na mamaye Turai, to a fili bai isa ba! Me kuke tunani?
Takardar da na ambata tana a ƙarshen littafin. Ina ba da shawarar karanta shi. Ban sami wani m, wato, m matakai dangane da Jamus. An tsara dukkan matakan tare da ido ga ayyukan Jamus (tattaunawar sojoji, jagorancin babban harin). Shirin ya yi kira da a fatattaki abokan gaba da suka mamaye tare da lalata masa baya nan take. Sau da yawa a cikin wallafe-wallafen tarihi, shirin Soviet na kafin yakin ya kasance yana da mummunan rauni, yayin da aka yanke shawara mai nisa game da zalunci na Tarayyar Soviet. Shin za a iya kiran shirin da ke tsara ayyuka idan an kai hari ga abokan gaba?
Ainihin, Red Army yana shirye don rufe iyakokin tare da wani hari na gaba a kan abokan gaba da suka mamaye kuma tare da sauye-sauye zuwa yankinta ("tare da ɗan jini da ƙasan waje").
Menene shirin Jamus? "Barbarossa" ya ba da izinin mamaye yankin wata ƙasa, cin nasara da sojojinta da kuma kama yankuna masu mahimmanci (dukkan Turai na Tarayyar Soviet). Daga Umarnin Jamus Lamba 21 na Disamba 18, 1940:
Dole ne sojojin Jamus su kasance cikin shiri don kayar da Tarayyar Soviet a cikin gajeren lokaci tun kafin yakin da Ingila ya ƙare (Plan Barbarossa).
Dole ne sojojin kasa su yi amfani da dukkan sassan da ke hannunsu, ban da wadanda suka wajaba don kare yankunan da aka mamaye daga duk wani abin mamaki...
Zan ba da oda don tura sojoji dabarun yaƙi da Soviet Rasha, idan ya cancanta, makonni takwas kafin fara aiki.
Shirye-shiryen da ke buƙatar lokaci mai tsawo, idan ba a fara ba tukuna, ya kamata a fara yanzu kuma a kammala a ranar 15 ga Mayu, 1941.
Yana da mahimmanci cewa babu wanda ya gano niyyar kai hari.
Babban makasudin aikin shine ƙirƙirar shinge a kan yankin Asiya na Rasha tare da layin gama gari na Volga-Arkhangelsk. 10
Asalin shirin Barbarossa (rubutun farko na biyu)
A takaice kuma a sarari.
- Dole ne sojojin Jamus su kasance a shirye don kayar da Soviet;
– Za a ba da odar da ta dace don fara turawa;
– Ya kamata a fara duk shirye-shiryen da suka dace;
- Babban abu shi ne cewa abokan gaba "ba sa tunanin niyyar kai hari."
To, wanne daga cikin tsare-tsaren biyu ne ke da mugun nufi, kuma a sakamakon haka mai tsanani?
Kuma, a matsayinka na mai mulki, shirye-shiryen soja sun haɗa da shan kashi na abokan gaba. Amma wannan ba yana nufin cewa duk suna da ban tsoro. Ya kamata ku dubi ainihin tsare-tsaren.
Don haka, gwamnatin Soviet ta amince da shirin soja. An bai wa Janar Janar aikin haɓaka zaɓuɓɓuka biyu don babban harin abokan gaba: kudanci da arewa. An shirya kammala dukkan ayyukan a ranar 1 ga Mayu, 1941.
Tare da nada babban hafsan hafsoshin sojojin G. Zhukov, an fara inganta shirin kudu, wato, tunanin cewa Jamusawa za su tattara manyan sojojinsu a kudu, sabili da haka ya kamata Tarayyar Soviet ta ci gaba da rike manyan sojojinta a cikin yankin. kudu Shirin Maris 11, 1941 (ba kowa ya sanya hannu ba) wani ci gaba ne na zaɓin kudanci. Bugu da kari, ya kamata a lura da cewa yayin da har yanzu kwamandan sojojin na gundumar Soja ta musamman ta Kyiv a watan Disamba na shekara ta 1940, G. Zhukov ya rubuta wata takarda zuwa ga kwamandan tsaro na jama'ar kasar yana mai cewa makiya za su tattara manyan sojojin da ke kudu. Wata hanya ko wata, a lokacin lokacin da G. Zhukov ya kasance babban hafsan hafsoshin soja, an yi ta tursasa sojoji zuwa kudancin kasar.
A lokacin perestroika da kuma bayansa, masu bincike sun fara amfani da kayan aikin da aka buɗe sosai. A cikin 1992, an sami bayanin kula da A. Vasilevsky (wanda aka buga ba a baya ba a ranar 15 ga Mayu, 1941), wanda ya ba da shawarar yajin rigakafin kan dakarun Jamus (2). An kira daftarin "Bayanin Babban Hafsan Sojan Red Army game da shirin tura dakarun soji na Tarayyar Sobiet dabarun yaki da Jamus da kawayenta." An harhada shi a cikin wani daftarin aiki na A. Vasilevsky tare da gyare-gyare na N. Vatutin (bisa ga wani sigar, G. Zhukov ya yi gyare-gyare).
Tsarin ya bayyana (2):
A halin yanzu, Jamus, a cewar Hukumar Leken Asiri ta Red Army, ta tura sojoji kimanin 230, tankunan yaki 22, da motoci 20, da na jiragen sama 8 da na sojan dawaki 4, da jimillar sassa 284.
Daga cikin wadannan, tun daga ranar 15 ga Mayu, 1941, har zuwa sojoji 86, da tankokin yaki 13, da motoci 12 da rukunin sojan doki 1, da jimillar har zuwa sassan 112, sun mayar da hankali kan iyakokin Tarayyar Soviet.
Ana kyautata zaton cewa a halin da ake ciki a siyasance, Jamus idan aka kai hari kan Tarayyar Soviet, za ta iya tunkarar mu har zuwa sojoji 137, da tankokin yaki 19, da motoci 15, da dawakai 4 da na jiragen sama guda 5, da kuma jimillar runduna ta sama. har zuwa sassa 180 ...
Wataƙila, manyan sojojin Jamus, waɗanda suka ƙunshi sojoji 76, tanki 11, motoci 8, mayaƙan doki 2 da iska 5, da jimillar ƙungiyoyin 100, za a tura su kudancin Demblin don kai farmaki kan hanyar Kovel. , Rivne, Kyiv...
Ganin cewa Jamus a halin yanzu tana ci gaba da tattara sojojinta, tare da tura ta baya, tana da damar da za ta gargade mu wajen turawa tare da kai harin ba zata.
Don hana wannan [da kuma kayar da sojojin Jamus], ina ganin ya zama dole a kowane hali don ba da himma ga umarnin Jamus, don hana abokan gaba a turawa da kai hari ga sojojin Jamus a daidai lokacin da suke cikin matakin turawa kuma suna da. har yanzu bai samu lokaci ba don tsara sassan gaba da mu'amalar sojoji.
Bari in jaddada cewa an shirya wani hari na riga-kafi a kan ƙungiyar Jamus da ke shirin kai wa USSR hari don "gabatar da abokan gaba." Bambance-bambancen da ke tsakanin shirin yaki mai tsanani da kai hari kan abokan gaba, ina tsammanin, a fili yake.
An yi nuni da cewa, mafi kusantar alkiblar babban harin na Jamus ita ce ta kudu. Don haka, ana sa ran za a kai babban bugu na sojojin Soviet ta hanyar kudu maso yammacin kasar. Amma ba a nuna ranar da ake sa ran yiwuwar yajin aikin rigakafi ba, lokacin da wannan ya faru a 1941 ko 1942 (2):
A sa'i daya kuma, ya zama wajibi a gaggauta aikin gine-gine da makaman kare dangi ta kowace hanya, don fara aikin gina katangar a shekarar 1942 a kan iyakar kasar da Hungary, da kuma ci gaba da gina katangar da ke kan layin. na tsohuwar iyakar jihar...
Bukatar cewa NKPS ta kammala kuma a kan lokaci don kammala aikin gina layin dogo bisa tsarin 1941, kuma musamman a hanyar Lvov.
Wato, ya wajaba a cika shirin gina layin dogo na 1941 kuma a fara gina garu a shekara ta 1942. A wane lokaci ne za mu yi shiri don yajin aikin riga-kafi? Takardar ba ta ce komai game da wannan ba. Idan an shirya yajin aikin a shekara ta 1941, to me ya sa ake shirin 1942 don gina garu a sabuwar da tsohuwar iyaka?
Ina so in sake jaddada cewa shirin A. Vasilevsky ba a sanya hannu ba kuma yana da gyare-gyare masu yawa ga rubutun. Siga mai tsabta, idan ya wanzu kwata-kwata, ba a samo shi ba. Kamar yadda masana tarihi na soja da yawa suka nuna (V. Anfilov, N. Svetlishin), an ba da rahoton shirin yaƙin rigakafi ga I. Stalin, amma ya ƙi shi. Daga kalmomin G. Zhukov:
Yana da kyau cewa Stalin bai yarda da mu ba, in ba haka ba, mu, la'akari da yanayin sojojin da bambancin horo da sojojin Jamus, da za mu sami wani abu mai kama da aikin Kharkov a watan Mayu 1942. 13
Irin wannan aiki, a cewar G. Zhukov, ya ƙare ga rashin nasara (ya zo ga waɗannan sakamakon bayan yakin). Abubuwan da ake zargin an samu tare da zurfin kilomita 300 na iya zama babban gwaji ga sojoji da ma'aikatan bayar da umarni. A karon farko sojojin Soviet sun sami damar yin irin wannan nasara a yakin Stalingrad.
Yanzu mutane da yawa sun ce yajin aikin riga-kafi shi ne kawai isashen matakin da Tarayyar Soviet za ta dauka da kuma wata damar da aka rasa da za ta ba da damar gujewa bala'in 1941-1942. Daga kololuwar yau, yana da sauƙi a yi gardama ta yaya da abin da ya kamata a yi.
Yajin aikin riga-kafi a kan Jamus ba zai takaitu ga harkokin soji ba. Irin wannan mataki ya haifar da yanayin diflomasiya mai wuyar gaske wanda keta yarjejeniyar ya sanya USSR. USSR zai zama mai zalunci ga kowa da kowa. A wannan yanayin, wane irin taimako za a iya ba da Tarayyar Soviet idan aka samu gazawa a gaba? Kada mu manta game da mawuyacin halin da ake ciki a Gabas mai Nisa, inda Japan za ta iya yin aiki, ta yin amfani da sababbin yanayi na diflomasiyya.
Tambayar ita ce, shin USSR za ta iya kayar da Jamus ta hanyar buga farko a 1941? Tare da matakin ƙwarewar yaƙi na sojoji da hafsoshi da suka wanzu a wancan lokacin, tare da matakin hulɗar tsakanin sassan soja, tare da shirye-shiryen sojoji gabaɗaya (yunwa, wuraren da aka tura baya). Jamusawa suna da wannan duka a yalwace. Mutum zai iya hasashe ne kawai game da sakamakon irin wannan aiki idan ya gaza a 1941. Kar a manta don ƙara sakamakon diflomasiyya a nan. Farkon yaki da shi kansa yakin ba wai ayyukan sojoji da Janar Hafsan Sojoji ba ne kawai, amma har da diflomasiyya! Kuma muna bukatar mu tuna da wannan.
Babu wasu takardu kan tsare-tsare kafin yakin da aka samu zuwa yau. Ina tsammanin idan irin wannan takarda ta kasance, da an samo shi kuma an buga shi da dadewa;
A cikin mahallin aikin Janar na Tarayyar Soviet, ayyukan da ke cikin ɓangaren Jamus suna da ban sha'awa. A can suna haɓaka zaɓuɓɓuka biyu don babban harin daga arewa ta Belarus, jihohin Baltic da kudu ta hanyar Ukraine. A sakamakon haka, an amince da zabin arewa.
Don haka, duk da yarjejeniyar da ba ta kai hari ba, Jamus da Tarayyar Soviet sun kasance abokan adawa. An san shirin kai harin Jamus dalla-dalla. Amma har yanzu ba a samo wani cikakken tsari irin na harin da USSR ta kai Jamus ba. Na yi imani cewa magana game da wasu kayan aiki da maganganun da ba su da goyan bayan takamaiman takaddun ba su da mahimmanci. Shahararrun takardun soja na USSR suna tsammanin ayyukan tsaro a matakin farko.
Matakan shirin "Barbarossa"
 
2. Shirye-shiryen rufe iyakar
Bayan da aka amince da shirin na tura rundunonin soja na USSR dabarun, an aika da umarni zuwa gundumomin soja na kan iyaka don samar da tsare-tsare don aiwatar da ayyukan kowace gunduma.
A cikin abin da ke biyo baya, don dacewa, zan yi amfani da gajarta mai zuwa:
LVO - Gundumar Soja ta Leningrad;
PribOVO - Yankin Soja na Musamman na Baltic;
ZAPOVO - Yankin Soja na Musamman na Yamma (Belarus);
KOVO - Gundumar Soja ta Musamman na Kyiv;
ODVO - Gundumar Soja ta Odessa.
Umarnin don ci gaban da tsare-tsaren ya fara isa gundumomi daga karshen 1940. "Umurci na People's Commissariat na Tarayyar Soviet don samar da wani shiri na aiki tura" ya zo LVO "a kan Nuwamba 25, 1940", to. KOVO "daga Nuwamba 28, 1940", zuwa PribOVO "ba a baya ga Janairu 1941", a cikin ZapOVO "ba a baya fiye da Fabrairu 1941".
Bayan wani lokaci, gundumomi sun sake samun umarni daga Janar Staff don ci gaba, alal misali, "Director of the People's Commissar of Defence of the USSR for the development of a plan for the operational deployment na sojojin na Baltic OVO, w. /n, kwanan watan Maris 3, 1941."
Har zuwa 22 ga Yuni, ana ci gaba da sabunta tsare-tsare. A cikin memoirs na P. Lapin (tsohon shugaban ma'aikata na 10th Army - ZapOVO), an ce a cikin Janairu 1941 na farko umarni da aka samu don samar da wani shiri na tsaro na jihar iyaka:
Tare da karɓar a cikin Janairu 1941 na umarnin gundumomi don kare iyakokin jihar ...
Mun sake gyara tsarin tsaron kan iyakokin jihar na 1941 tun daga watan Janairu har zuwa farkon yakin, amma ba mu gama shi ba. Canji na ƙarshe ga umarnin aiki na gunduma ya samu a ranar 14 ga Mayu a Minsk. Ya ba da umarnin ci gaba da shirin a kammala shi a ranar 20 ga Mayu kuma an gabatar da shi don amincewa ga hedkwatar ZapOVO. 15
A cewar L. Sandalov (tsohon babban hafsan sojojin na 4th Army - ZapOVO):
A cikin Afrilu 1941, umurnin na 4th Army ya samu umarni daga hedkwatar Zapovovo, bisa ga abin da ya zama dole don samar da wani shirin rufe taro, taro da kuma tura sojoji a cikin Brest shugabanci. Ya bayyana cewa "domin rufe tattarawa, tattarawa da tura sojoji, an raba yankin gundumar gaba daya zuwa wuraren da sojoji suka mamaye ...". Dangane da umarnin gunduma, an samar da shirin rufe sojoji. 16
Bari in jaddada cewa manufar shirin ita ce "rufe tattarawa, tattarawa da tura sojoji." Dokokin dindindin ga gundumomin yamma daga Babban Hafsan Soja sun nuna aiwatar da matakan da suka dace don tsara shirye-shiryen soji ga gundumomin. Dangane da waɗanne ƙa'idodi aka kafa tsarin kowane gundumomi na soja?
An aika da umarni na ƙarshe don haɓaka tsare-tsare don rufe gundumomin kan iyaka a cikin Mayu 1941 zuwa kowace gundumar yamma. Shirye-shiryen murfin da gundumomin suka tsara za a yi shi ne a lokacin harin da Jamus ta kai. Bari mu duba su dalla-dalla.
Umarni zuwa ga kwamandan sojojin PribOVO No. 503920/ss/ov [ba daga baya ba daga Mayu 30, 1941] (4):
Domin rufe taro, tattarawa da tura sojojin PribOVO, zuwa ranar 30 ga Mayu, 1941, ku da kanku tare da shugaban ma'aikata da shugaban sashen gudanarwa na hedkwatar gundumar, ku ci gaba:
a) cikakken shirin don kare iyakokin jihar na Lithuania SSR daga Palanga zuwa da'awar. Kapchiamiestis, shirin kariya na kariya daga bakin tekun Baltic kudu da Matsalu Bay da tsibiran Dago da Ezel;
b) cikakken shirin tsaron iska.
I. Ayyukan tsaro:
1. hana mamaye makiya na kasa da na sama zuwa yankin gundumar;
2. tare da taurin kariya na garu a kan iyakar jihar, da tabbaci rufe taro, tattarawa da tura sojojin gundumomi;
3. tsaron bakin teku da tsibiran Ezel da Dago, tare da Red Banner Baltic Fleet, don hana makiya amphibious saukowa;
4. Ayyukan tsaro na iska da na jiragen sama don tabbatar da ayyukan jiragen kasa ba tare da katsewa ba da kuma yawan dakarun gundumomi;
Umarni zuwa ga kwamandan sojojin ZapOVO No. 503859/ss/ov [ba da daɗewa ba bayan Mayu 20, 1941] (3):
Domin cika aikin tattarawa, tattarawa da tura sojojin gundumomi, a ranar 20 ga Mayu, 1941, ku da kanku, tare da shugaban ma'aikata da shugaban sashen gudanarwa na hedkwatar gundumar, za ku ci gaba:
a) cikakken shiri don kare iyakokin jihar daga Kanchiamiestis zuwa tafkin. Swiss (kara);
b) cikakken shirin tsaron iska.
I. Ayyukan tsaro:
1. Hana mamaye makiya na kasa da na sama zuwa yankin gundumar.
2. Ƙarfafa tsaro na katangar da ke kan iyakar jihar za ta tabbatar da ɗaukar matakan tattarawa, tattarawa da tura sojojin gundumar.
3. Ayyukan tsaro da jiragen sama za su tabbatar da aiki na yau da kullun na layin dogo da yawan adadin sojoji.
Umarni zuwa ga kwamandan sojojin KOVO No. 503862/ss/ov [ba daga baya fiye da Mayu 20, 1941] (5):
Don rufe tattarawa, tattarawa da tura sojojin gundumomi nan da ranar 25 ga Mayu, 1941, kai da shugaban ma'aikata da shugaban sashen gudanarwa na hedkwatar gunduma za ku ci gaba da kanku:
1. Cikakken tsari na kare iyakokin jihar daga tafkin. Svityazskoye zuwa Lipkana;
2. Cikakken tsarin tsaron iska.
I. Ayyukan tsaro:
1. Hana mamaye makiya na kasa da na sama zuwa yankin gundumar.
2. Ƙarfafa tsaro na katangar da ke kan iyakar jihar za ta tabbatar da ɗaukar matakan tattarawa, tattarawa da tura sojojin gundumar.
3. Ayyukan tsaro na jiragen sama da na jiragen sama za su tabbatar da aiki na yau da kullun na layin dogo da kuma yawan sojojin gundumar.
Umurnai iri ɗaya sun zo ga OdVO da LVO. Ayyukan da ke cikin su iri ɗaya ne, don haka ba zan kawo su ba (Ban haɗa waɗannan takardu a ƙarshen littafin ba, amma ana iya samun su cikin sauƙi a Intanet).
Don haka, an bai wa gundumomi wani takamaiman aiki: don rufe tattarawa da tattara dakaru tare da kariyar taurin kai. Babu maganar kai hari kan Jamus. A kowace gunduma, an keɓance wuraren rufe kowane sojoji, da kuma wurare mafi haɗari.
Ana iya taƙaita cewa shirye-shiryen murfin da aka wakilta (bisa ga takardu) tsarin matakan tsaro (matakin farko na yakin).
Kamar yadda na riga na fada, ta hanyar umarni, Babban Jami'in ya tsara ayyuka iri ɗaya ga gundumomi (ayyukan gabaɗaya ana maimaita kalmomi zuwa kalma a cikin kowane umarni), don haka, ta yin amfani da misalin umarnin ZapOVO (3), bari mu ga ayyukan da aka ba su. zuwa gundumomin soja na yamma. Ina ba ku shawara ku sake duba waɗannan takaddun. Yana da aƙalla ban sha'awa.
An ba da umarnin a shirya tsaron kan iyakar jihar bisa ga haka (3):
1. Tushen tsaro ya kamata ya kasance na ci gaba da kare yankuna masu kagara da sansanonin da aka samar a kan iyakar jihar, ta hanyar amfani da dukkan karfi da karfi don ci gaban su. Ba da kariya halin ayyuka masu aiki. Duk wani yunƙurin da abokan gaba suka yi na kutsa kai cikin kariya yakamata a kawar da su nan take ta hanyar kai hari daga gawawwaki da ma'ajiyar sojoji.
2. Ba da kulawa ta musamman ga kariyar tanki. A yayin da ake ci gaba da samun ci gaba a fagen tsaro ta manyan motocin makiya na makiya, yakar su da kuma kawar da wannan nasara dole ne a aiwatar da su ta hanyar umarnin gundumar kai tsaye, wanda yin amfani da mafi yawan makiya. sojojin anti-tanki brigades, makanikai gawawwaki da jirgin sama.
Aikin dakarun da ke yaki da tankokin yaki shi ne saduwa da tankunan da ke kan layin da aka tanada tare da manyan bindigogi kuma, tare da jiragen sama, da jinkirta ci gabansu har sai injunan motocinmu na kanikanci su tunkari su da kuma kai farmaki.
Aikin gawawwakin makanikai shi ne a tura a karkashin rundunar sojojin da ke yaki da tankokin yaki, tare da kai hare-hare masu karfi da karfi tare da jiragen sama don yin galaba a kan sassan injiniyoyin abokan gaba da kuma kawar da ci gaban.
Muhimmin makamin yaki da rarrabuwar kawuna da gawawwaki shi ne manyan bindigogi. Makarantu ne aka ba su matsayi na musamman a ayyukan tsaro. Ya kamata a ce halin da ake ciki tare da bindigogi da kuma amfani da su a farkon lokacin yakin yana da wuyar gaske.
Wurare masu garu 13 (UR). An fara gina UR akan sabon iyaka daga farkon 1940.
Don ZapOVO, an yi la'akari da muhimman wurare (3):
a) Suvapki, Lida;
b) Suwapki, Bialystok;
c) daga gaban Ostroleka, Malkinya zuwa Bialystok;
d) Siedlce, Volkovysk;
d) Brest-Litovsk, Baranovichi.
An ba da umarnin ƙirƙirar wani shiri idan har ba a sami nasarar ayyukan soja ba, wanda ya haɗa da shingen tankokin yaƙi, hakar gadoji, hanyoyin layin dogo zuwa zurfin layin tsaro (har zuwa kogin Berezina). Haka kuma, an ba da umarnin tsara tsare-tsare na korar masana'antu, masana'antu da sauran cibiyoyi. (3):
VII. Bisa ga umarnin Rundunar Soja ta Musamman ta Yamma:
2. Samar da kai hare-hare ta mashina da jiragen sama tare da hadin guiwar jami'an bindigu da kuma jami'an yaki da tankokin yaki.
Idan an tilastawa janyewa, samar da wani tsari don ƙirƙirar shingen tanki zuwa zurfin zurfi da kuma tsarin gadoji na hakar ma'adinai, layin dogo da wuraren yiwuwar haɗuwa da abokan gaba (sojoji, hedkwatar, asibitoci, da dai sauransu).
4. Samar da tsare-tsare na kawo kagara a kan iyakar jihar da ke cikin gundumar zuwa cikakken shiri na yaki.
5. Ƙirƙirar: a) wani shiri na tara sojoji cikin faɗakarwa da kuma sanya ƙungiyoyin tallafi ga sojojin kan iyaka; b) wani shiri don karewa da kariya daga manyan masana'antu na masana'antu, tsari da kayan aiki.
6. Idan an tilastawa janyewar, haɓaka, daidai da umarni na musamman, shirin korar masana'antu, masana'antu, bankuna da sauran kasuwancin kasuwanci, hukumomin gwamnati, ɗakunan ajiya, kayan soja da na ƙasa, ma'aikatan soja, hanyoyin sufuri, da dai sauransu. .
Idan akwai kyawawan halaye (3):
Yakamata a shirya dukkan sojojin da ke karewa da rundunonin sojoji da gundumomi, bisa umarnin babban kwamandan rundunar, don kaddamar da hare-hare cikin gaggawa.
Don tsarin tsaro na jiragen sama da iska, an wajabta shi don zana tsari (3):
b) amfani da ayyuka na jirgin sama, kafa wuraren da za a lalata jiragen abokan gaba ga ƙungiyoyin iska;
c) cikakken kariya ta hanyar kakkabo jiragen yaki da jiragen yaki na wuraren tsaro na dindindin da wurare, wuraren sauke kaya da wuraren tattara sojoji;
Na gaba, umarni na gaba ɗaya (3):
1. An ba da izinin tashi na farko ko ketare iyakar jihar kawai tare da izini na musamman na Babban Umurnin.
3. Ana aiwatar da tsarin rufewa ne bayan samun rufaffen telegram daga wurina, memba na Babban Majalisar Soja, Babban Hafsan Hafsoshin Soja, ya sanya hannu tare da abubuwan da ke gaba: “Ci gaba da aiwatar da tsarin rufewa na 1941 .”
5. Samar da tsarin fakewa cikin kwafi biyu, a ba ni kwafin guda ɗaya don amincewa ta hannun babban hafsan hafsoshin soji, sannan a ajiye kwafin na biyu, a rufe da hatimin Majalisar Soja ta gunduma, a cikin ajiyar sirri na Hakimin Hakimin. Ma'aikata.
6. Shirye-shiryen rufe da sojoji suka tsara kuma Majalisar Sojan Gundumar ta amince da su ga kowane yanki na murfin, wanda aka hatimce da hatimin Majalisar Soja, ya kamata a adana su a cikin sirrin sirri na shugaban yankin da ya dace.
7. Dole ne a adana takardun zartarwa na aikin soja a cikin jakunkuna da aka rufe tare da hatimin Majalisar Soja ta Soja a ... samuwar.
8. Ana buɗe babban fayil da fakiti tare da takaddun rufewa ta hanyar rubuce-rubuce ko ta wayar tarho - a cikin sojoji - na Majalisar Soja na Gundumar da kuma cikin tsari - na Majalisar Soja na Soja.
An bayyana a fili cewa ketare iyakoki yana yiwuwa ne kawai tare da izini na musamman daga umarnin. An umurci rundunonin sojojin na musamman da su kasance a cikin hedkwatarsu da tsare-tsare na rufe wuraren, wanda kwamitin soji na gundumar ya bude.
Layin tsaro don ZapOVO. Ana nuna kogin da shuɗi. Berezina.
Umurnin sun zayyana layin baya wanda ya zama dole don "sake bincike da shirya tsaro." Binciken bincike shine nazari na gani na abokan gaba da ƙasa don fayyace shawarar da aka yanke akan taswira. Babban kwamandan bataliya (kamfanin) ne da kansa ke aiwatar da shi, har zuwa kwamandojin sojoji da na gaba.
Don ZapOVO waɗannan yankuna (3):
Reconnoiter da shirya raya Lines ga dukan zurfin tsaro har zuwa kogin. Berezina incl.
An shirya don kare kusan dukkanin yankin Byelorussian SSR.
Layukan tsaro na PribOVO (4):
a) a gaba - Darbenom, Kulnai, Rytavas, Shilom, Ulinas, Skaudvine, Rasientai, Serdjus, Kazlu-Ruda, Pilvsikai, Mariampol, Siminas, da Dusis, da'awar. Druskeniki;
b) r. Barta, Kalvariya, Telshinai, Luske, Dubissa, gaba tare da gabar gabas na kogin. Neman.
A gaskiya ma, ƙasar Lithuania SSR da kuma wani ɓangare na Latvia SSR.
Layin tsaro na KOVO (5):
Reconnoiter da kuma shirya raya tsaro Lines ga dukan zurfin tsaro zuwa kogin. Dnieper hada da.
Don haka, ya kamata tsaro ya kasance mai zurfi sosai, tare da hakar gadoji, hanyoyin layin dogo, da kwashe masana'antu da tsirrai idan ya cancanta.
Lines na tsaro KOVO (har zuwa kogin Dnieper ya haɗa). Blue yana nuna matsanancin layin tsaro.
Bayan haka, gundumomin sojoji sun aika umarni ga sojojin da aka ba su don tsara shirye-shiryen rufe yankin. Don haka, musamman, a ranar 14 ga Mayu, Majalisar Soja ta ZapOVO ta aika da umarni ga sojojinta tare da umarni don haɓaka shirye-shiryen sojoji a ranar 20 ga Mayu (kowace sojoji an ba da yankinta). An umurci Sojoji na 3 da su tsara Tsarin Rufe na yanki na 1 (6):
3. Ayyuka na sojojin da ke rufe yankin: sojojin filin - don tabbatar da kare Grodno UR da shingen shinge a kan iyakar jihar, a cikin sashin soja, ya rufe kwatance Lida, Grodno da Bialystok da tabbatar da tattarawa, maida hankali da turawa sojojin gundumar.
Aikin rundunar sojojin da ke yaki da tankokin yaki shi ne haduwa da tankunan da manyan bindigogi a wani layin da aka shirya...
A cikin fafatawar gaba, yawan amfani da sabis na shinge, lalata gadoji da hanyoyi, da hana tankuna. Gada akan Canal Augustow, r. Babarza, b. Shirya Brzozówka don halaka. Rushewar kanta ya kamata a aiwatar da umarni na musamman na kwamandan yankin murfin.
Umurnin ya ƙayyade lokacin shirye-shiryen yaƙi da kuma aikin katangar filin. Bugu da ƙari, an saita aikin don samar da kayan (man fetur, harsashi, kayan gyara kayan aiki) (6):
7) Duk tsarin soja na gaba na Urals dole ne a mamaye shi da cikakken ma'aikatan garrisons kuma a ba su da bindigogi da bindigogi. Kasancewa da kawo tsarin da ke kan layin gaba don cikakken shiri na yaƙi dole ne a kammala ba a baya fiye da sa'o'i 2-3 bayan an sanar da ƙararrawa, da kuma raka'a na Urals, bayan mintuna 45.
Tare da sanarwar ƙararrawa, garrisons sun mamaye wuraren aikin soja kuma sun shirya tsaf don yaƙi, an aika da masu gadin sojoji kuma an kafa hanyoyin sadarwa.
Mahimmanci: kawo raka'a zuwa cikakken shiri na yaƙi a layin gaba yana faruwa a cikin sa'o'i 2-3, raka'a na yankuna masu kagara a cikin mintuna 45! Ayyukan shine mamaye layin tsaro a cikin ɗan gajeren lokaci mai yuwuwa.
An tsara shi don gudanar da fitattun hanyoyin horarwa don yin aikin haɓaka raka'a akan ƙararrawa (6):
e) Kafin Yuni 15, 1941, aiwatar da:
1) tafiye-tafiye guda biyu zuwa filin tare da ma'aikatan umarni na sassan, zuwa yankunan da aka tsara bisa ga shirin;
2) Fitowar horo ɗaya ko biyu don faɗakar da ƙungiyoyin, tare da bincikar shirye-shiryensu na yaƙi ta kowace fuska, tare da ci gabansu akan hanyoyin da aka tsara kamar yadda aka tsara, ba tare da kusantar da sassan kusa da kilomita 5 zuwa iyakar jihar ba.
Sojojin ZapOVO sun bi umarnin, an tsara tsare-tsaren rufewa. Daga tarihin P. Lapin (tsohon babban hafsan soji na 10 - ZapOVO):
Canji na ƙarshe ga umarnin aiki na gunduma ya samu a ranar 14 ga Mayu a Minsk. Ya ba da umarnin ci gaba da shirin a kammala shi a ranar 20 ga Mayu kuma an gabatar da shi don amincewa ga hedkwatar ZapOVO. A ranar 20 ga Mayu, na ba da rahoto: “An shirya shirin, ana buƙatar amincewa daga kwamandan sojojin gundumomi domin a fara samar da takaddun zartarwa.” 17
Kwamandan ZapOVO, D. Pavlov, bai amince da tsare-tsaren ba, amma, duk da haka, kamar yadda P. Lapin ya rubuta:
Duk da haka, a wannan lokacin, kwamandojin sassan suna da takardu masu zuwa game da tsaron kan iyaka na jihohi idan an yi yaƙi:
a) shirin tara sojoji a faɗakarwa da tsarin tattara su a wuraren taro;
b) shirin yaki da tallafin kayan aiki na sojoji;
c) tsarin tsaron kan iyakoki na jiha na kowane bangare, yana nuna ayyuka har zuwa da kuma hada da bataliya;
d) zanen sadarwa tsakanin sojoji da gawawwaki da rarrabuwa.
Kasancewar waɗannan takaddun sun tabbatar da cewa tsarin ya cika ayyukan da aka ba su. 18
Gundumomin sun haɓaka tsare-tsaren rufe su a PribOVO da KOVO ta Yuni 2, OdVO ta Yuni 19, da ZapOVO ta Yuni 10:
- PribOVO - PP No. 0030 Yuni 2, 1941 (TsAMO RF, f. 16, op. 2951, d. 242, l. 1-35) Babban Ma'aikata ya karɓa don amincewa a ranar 12 ga Yuni, 1941.
– ZapOVO – PP No. (ba lamba) (TsAMO RF, f. 16, op. 2951, d. 243, l. 4-34) aika daga gundumomi don amincewa ga Janar Staff a kan Yuni 11, 1941.
– KOVO – PP No. (ba lamba) (TsAMO RF, f. 16, op. 2951, d. 262, l. 2-49) aika daga gundumomi zuwa ga Janar Staff a kan Yuni 19, 1941.
– ODVO – PP No. 00276/op Yuni 20, 1941 (TsAMO RF, f. 16, op. 2951, d. 253, l. 9-46) aika daga gundumomi zuwa ga Janar Staff a kan Yuni 20, 1941.
Bisa ga umarnin, an tsara dukkan tsare-tsaren gundumomi daga ranar 20-30 ga Mayu, 1941. Ba a san dalilin da ya sa aka tura su ga Babban Ma'aikata tare da irin wannan jinkiri ba. Amma, duk da wannan, akwai shirye-shiryen gundumomi don ɗaukar hoto a gundumomin. Akwai tsare-tsaren rufe kowane runduna har zuwa runduna. Wato a ka'idar kowane bangare ya san matsayinsa da rawar da ya taka a yayin da aka yi kararrawa, tunda kayan aiki da kansu da wadanda suka hada su suna nan. A daren Yuni 21-22, an ba da umarnin buɗe jakunkunan. Menene a cikin jakunkuna? A cikin su, an umurci sojojin da su mamaye wuraren da aka ba su bisa ga tsare-tsaren da aka bunkasa.
Umurnai na gaba na Babban Hafsan Sojoji da Kwamitin Tsaro na Jama'a suna komawa ga umarnin Mayu kan tsare-tsaren rufewa. Ana iya ɗauka cewa suna aiki. Me yasa Babban Hafsan Sojojin zai koma gare su in ba haka ba? Kuma idan haka ne, to, tsare-tsaren rufe su ne jagora don aiki a ƙasa.
Ina so in jaddada tsara zurfin layin tsaro. Ana ci gaba da gina sabbin kagara. Akwai sanannun tsare-tsaren gina gine-gine a yankin Vyazma a cikin 1942. Menene aikin irin wannan katanga kuma me yasa ya nisa daga kan iyaka?
Tambayar shirye-shiryen sabo da yanayin tsohuwar katangawa na buƙatar amsa daban. Ba zan taba shi a nan ba.
Don haka, Tarayyar Soviet ta aiwatar da matakan soja mai tsanani a kan iyakokin yamma. Ta yaya Jamusawa suka tantance yanayin waɗannan shirye-shiryen? A cewar E. Manstein:
An yi ta muhawara mai yawa game da ko tura sojojin Soviet na tsaro ne ko kuma a cikin yanayi. Bisa la'akari da yawan sojojin da suka fi mayar da hankali a yankunan yammacin Tarayyar Soviet da kuma bisa ga tarin manyan tankunan yaki a yankin Bialystok da kuma a yankin Lvov, mutum zai iya ɗauka sosai - a kowane hali, Hitler ya motsa shi. yanke shawarar kai hari ta hanyar da ba dade ko ba dade Tarayyar Soviet za ta ci gaba da kai hari. A gefe guda kuma, ƙungiyar sojojin Soviet a ranar 22 ga watan Yuni ba su yi magana game da aniyar ƙaddamar da farmaki a nan gaba ba. 19
E. Manstein ya lura da mafi girma echelon na Soviet matsayi.
Zai zama gaskiya a ce tura sojojin Soviet, wanda ya fara da tura dakaru masu yawa a lokacin mamayar gabashin Poland, Bessarabia da jihohin Baltic, "aikin kowane lokaci ne."
Ranar 22 ga Yuni, 1941, sojojin Soviet ba shakka sun kasance da zurfi sosai cewa, an ba su matsayi, sun kasance a shirye kawai don tsaro. Amma hoton zai iya canzawa cikin sauri, ya danganta da ci gaban yanayin siyasa da na soja a Jamus. Rundunar ta Red Army, wadda ta kasance a adadi, amma ba ta fi karfin sojojin Jamus ba, ta fuskar rundunonin rundunonin sojojinta, za a iya tattara su ta hanyar da za ta iya kai farmaki cikin kankanin lokaci. Ƙaddamar da sojojin Soviet, wanda kafin Yuni 22 zai iya kasancewa shirye-shiryen tsaro, yana wakiltar barazanar ɓoye. Da zarar Tarayyar Soviet ta sami dama ta siyasa ko ta soja, za ta zama barazana ga Jamus nan take.
Tabbas, a lokacin rani na 1941, Stalin ba zai yi yaƙi da Jamus ba tukuna. 20
Tarayyar Soviet ta kasance "barazana ta ɓoye" ga Jamus, kamar yadda Jamus ta kasance ga Tarayyar Soviet. Amma a lokacin rani na 1941, sojojin Soviet "sun kasance a shirye kawai don tsaro." Ƙarshen Janar na Jamus.
 
3. "Ku kasance cikin faɗakarwa"
Ba zan tabo batutuwan hankali ba. Amma a nan ya kamata a lura da cewa daya daga cikin ayyukan da Jamus ta yi don disorient da USSR a jajibirin mamayar shi ne ƙirƙirar wani babban adadin ƙarya kwanan wata, wanda aka aika, ciki har da ta jakadu a wasu ƙasashe da kuma soja attaches. Haka R. Sorge mai suna a cikin rahotonsa na farkon harin: "bayan nasara a kan Ingila," "game da Yuni 15," da sauransu. Ya ji duk wadannan bayanai daga jakadan Jamus a Japan O. Ott da hadimin soja. Wannan bayanin wani bangare ne na wani shiri na kawo cikas ga shugabancin siyasa da na soja na USSR. Bugu da kari, a lokacin shirye-shiryen, Jamusawa da kansu sukan jinkirta wa'adin. Misali, a lokacin harin da aka kai Faransa, an dage ranar sau 37 saboda wasu dalilai.
Lokacin da bayanin ya zo yana nuna kwanakin daban-daban na harin (kuma akwai irin waɗannan saƙonnin da yawa), abin da ya rage shine a duba bayanan sau biyu kuma a mayar da hankali kan ƙarin bayanan tabbatarwa (misali, binciken layin gaba, rahotanni na NKVD). sojojin kan iyaka game da cin zarafi, hanyoyin diflomasiyya). A cikin irin wannan yanayin, zai zama kuskure don yanke hukunci cikin gaggawa game da rashin amincewa da hankali bisa ga ƙudirin sanannen I. Stalin na "Aika tushen ku zuwa irin wannan kuma irin wannan uwa."
An yanke shawarar ƙarshe na Jamus akan ranar harin a ranar 10 ga Yuni, 1941 (8):
1. An ba da shawarar yin la'akari da Yuni 22 a matsayin D-Ranar Operation Barbarossa.
2. Idan aka dage wannan wa'adin, za a yanke hukuncin da ya dace kafin ranar 18 ga watan Yuni.
3. A 13.00 a kan Yuni 21, daya daga cikin wadannan sigina biyu za a aika zuwa ga sojojin:
a) Dortmund sigina. Yana nufin cewa za a fara kai harin kamar yadda aka tsara a ranar 22 ga Yuni kuma za a iya aiwatar da oda a bayyane;
b) Alamar alama. Yana nufin cewa an dage harin zuwa wani kwanan wata;
4. Yuni 22, 3 hours 30 minutes: farkon harin sojojin ƙasa da kuma jirgin sama a kan iyakar. Idan yanayin yanayi ya jinkirta tashi daga jirgin, sojojin kasa za su kaddamar da farmaki da kansu.
Tun daga wannan lokacin ne ƙungiyar sojojin Jamus suka fara ɗorewa. Jirgin dai shi ne na karshe da aka kwashe kwanaki kadan kafin harin. Rahotanni na cin zarafi na sararin samaniyar USSR ta jirgin saman Jamus, wanda ya tashi daga zurfin kilomita 100-150 zuwa yankin Soviet, ya zama mafi yawan gaske; game da harbe-harbe da kungiyoyin zagon kasa da suka keta kan iyaka daga Jamus, inda aka gano makamai da na'urori masu motsi (7).
Yawancin masu bincike sun nuna cewa a ranar 18 ga Yuni, da rana, wani jirgin leken asiri na U-2 ya tashi a kan iyakar ZapOVO daga kudu zuwa arewa. Suna komawa ga abubuwan tunawa na G. Zakharov (a farkon yakin ya kasance Kanar jirgin sama). A cewarsa, ma'aikatan jirgin U-2 sun rubuta tarin tarin sojojin Jamus a kan iyakar. Babu wasu bayanai ko takaddun da ke tabbatar da gaskiyar irin wannan jirgin leken asiri.
Waɗanne abubuwa ne na soja da siyasa suka faru a cikin Tarayyar Soviet kafin Yuni 22, 1941?
Gundumar Soja ta Musamman na Baltic
Akwai adadi mai yawa na umarni daga PribOVO game da kawo raka'a cikin shirye-shiryen fama. Don haka a ranar 18 ga Yuni, an sanya 12th Mechanized Corps a shirye-shiryen yaki. A 23:00 ranar 18 ga Yuni, 1941, an umurci ƙungiyoyin gawarwaki su fita daga wuraren hunturu kuma su mai da hankali (15):
1. Bayan samun wannan odar, sanya duk raka'a akan shirye-shiryen yaƙi.
2. Sanya raka'a akan faɗakarwa daidai da tsare-tsaren haɓaka faɗakarwa, amma kar a ayyana ƙararrawar kanta. Yi duk aikin da sauri, amma ba tare da hayaniya ba, ba tare da firgita da magana ba, samun ka'idodin da ake buƙata don šaukuwa da jigilar kayayyaki na abinci, man fetur da man shafawa, harsashi da sauran nau'ikan tallafin fasaha na soja. Ɗauki tare da ku kawai abin da ya dace don rayuwa da yaƙi.
3. Cika kowace naúrar da ma'aikata. Nan da nan tuno ma'aikata daga balaguron kasuwanci kuma cire waɗanda suke a kowane irin aiki.
5. Ya kamata a yi tattaki kawai da dare. A wuraren mai da hankali, a hankali kama kanku kuma tsara tsaro da sa ido. Tono slits, tarwatsa sojoji har zuwa kamfani mai nisan kamfani na 300-400 m daga kamfanin.
7. Ƙaddamar da sadarwa mara matsala da sauri tare da raka'a na ƙasa a wuraren tattarawa.
A daren ranar 18-19 ga watan Yuni, an sanya 12th Mechanized Corps a shirye-shiryen yaki. An tattara gawarwakin a cikin yankin da aka rubuta masa a cikin shirin rufewa.
A ranar 18 ga Yuni, hedkwatar PribOVO ta ba da umarni don kawo gidan wasan kwaikwayo na ayyukan soja na gundumar don magance shirye-shiryen (19):
a) tantance wuraren da kowace rundunar za ta kafa wuraren da za a shirya rumfunan ajiya, nakiyoyin tanka, bama-bamai da kuma shingen hana mutane gina wasu shingen da aka tanadar a cikin shirin. Ƙaddamar da ƙayyadaddun kadarorin a cikin ɗakunan ajiya da aka tsara ta 21.6.41;
b) Sanya filayen nakiyoyi, tantance abubuwan da ƙungiyoyin za su kasance, inda za a ware su, da tsarin aikinsu. Duk wannan ta hannun shugabannin sassan kan iyaka;
e) kwamandan sojojin na 8th da 11th runduna - tare da manufar lalata manyan gadoji a yankin: iyakar jihar da layin baya na Siauliai, Kaunas, r. Neman don bincika waɗannan gadoji, ƙayyade ga kowane ɗayan su adadin fashewar abubuwan fashewa, ƙungiyoyin rushewa, da tattara duk hanyoyin da za a rushe a mafi kusa da su. Shirin rusa gada ya kamata majalisar sojoji ta amince da shi. Ranar ƙarewa 6/21/41.
Gundumar tana shirya wuraren nakiyoyi tare da lalata manyan gadoji da ke kan iyaka da kuma layin baya. Bari in jaddada cewa an tsayar da ranar 21 ga watan Yuni. Wannan duk an tanadar da shi ta umarni kan zana tsarin rufewa na PribOVO Lamba 503920/ss/ov.
A ranar 19 ga Yuni, hedkwatar PribOVO ta ba da oda mai zuwa (20):
1. Sarrafa kayan aiki na layin tsaro.
2. Kammala aikin a filin. Amma a dauki matsayi a gaba kawai idan makiya sun keta iyakokin jihar.
Don tabbatar da saurin zama na matsayi a cikin fagen gaba da (a) babban yankin tsaro, sassan da suka dace dole ne su kasance gaba ɗaya cikin shiri na yaƙi.
4. Sanya wuraren nakiyoyi bisa tsarin kwamandan sojojin inda ya kamata su kasance bisa tsarin gine-ginen tsaro. Kula da cikakken sirri ga abokan gaba da aminci ga rukunin ku. Ya kamata a samar da tarkace da sauran tankokin yaki da ta'addanci kamar yadda shirin kwamandan sojojin ya tsara - haka nan kuma bisa tsarin gine-ginen tsaro.
6. Dole ne rukuninmu na gaba su je wuraren matsugunin su. Yi la'akari da karuwar adadin jiragen saman Jamus na ketare iyakar jihar.
Zan iya lura da cewa don hanzarta mamaye fagen fama da kuma a yankin tsaro, rukunin sojoji dole ne su kasance cikin shiri. Wannan na 19 ga Yuni ne. Menene sojojin PribOVO suke shiryawa?
Gundumar Soja ta Musamman ta Yamma
An sani game da umarnin Kwamitin Tsaro na Jama'a na ZapOVO na Yuni 13, 1941, game da ci gaban zurfin rarrabuwa na ZapOVO zuwa yankunan da tsarin murfin ya tsara (24):
1. Domin kara shirye-shiryen yaki da sojoji a gundumomin, duk manyan rukunonin bindigu da umarnin rundunar sojojin da ke tare da rundunonin sojoji a kai su sansani a wuraren da shirin ya tanadar musu (NCO Directive No. 503859/ SS/OV).
2. A bar sassan kan iyaka a wurin, tare da janyewarsu zuwa kan iyaka a wuraren da aka ba su, idan ya cancanta, za a yi haka da umarnina na musamman.
Umurnai daga kwamishinonin tsaro na jama'a na buƙatar ƙara shirye-shiryen yaƙi na sojojin gundumar. Bari in jaddada cewa rarrabuwar kawuna na zuwa kan iyaka a cikin Zapovovo don mamaye yankunan da suka tanada kamar yadda shirin rufe daga ranar 13 ga Yuni.
Gundumar Soja ta Musamman Kyiv
Anan ma an fara janye rarrabuwar kawuna. Amma da farko, zan kawo wani takarda game da shirye-shiryen ofishin kwamanda a yankin gundumar a watan Afrilun 1941, inda aka amince da wurin da babban hafsan sojan yake. Kwamitin Soja na KOVO ya aika bayanin lamba A1-00209 zuwa ga Babban Ma'aikatan, inda ya ba da rahoton rashin shiri na ofishin kwamandan a Tarnopol da rauninsa (31):
Ba a kammala ginin ofishin bayar da umarni na karkashin kasa a Tarnopol ba. Tarnopol ƙaramin birni ne wanda ba shi da murfin iska na halitta don haka ya dace sosai don harin iska. Bugu da kari, kusancin wannan batu zuwa ga mafi barazanar sassan jihar (Sokal - Tarnopol 140 km da Chernovits - Tarnopol 170 km), tare da in mun gwada da kadan nasarar abokan gaba, a lokacin da mu rufe aiki, na iya haifar da unfavorable. yanayi don ci gaba da umarni da sarrafa sojoji.
An ce idan makiya suka yi nasara a lokacin aikin fake, za a iya haifar da matsaloli a cikin umarni da iko da sojojin gundumar. KOVO na soja yana ɗaukar nasarar abokan gaba a cikin aikin rufewa. Wannan yana nufin, da farko, ana shirya tsarin kariya mai zurfi. Na biyu, sojojin gundumar suna jiran harin soji na farko daga bangaren Jamus. Bugu da ari, majalisar soja na KOVO ta ba da shawarar sanya wani ofishin umarni na wucin gadi a birnin Novograd-Volynsky har sai an shirya ofishin umarni a Tarnopol (31):
Dangane da waɗannan la'akari, Majalisar Soja ta Gundumar ta nemi izini don nemo wurin kwamandan kwamandan Sojoji a Novograd-Volynsky na tsawon lokacin rufewa har sai an shirya ofishin umarni na karkashin kasa a Tarnopol.
Majalisar Soja ta yi imanin cewa kasancewar yanayin da ya dace don gano ofishin kwamandan a Novograd-Volynsky da zurfin wurinsa daga sassan da ke barazana ga iyakokin jihar tare da hanyoyin sadarwa mai kyau tare da sojojin za su tabbatar da cikakken ba da umarni da iko da sojoji a yayin kowane canje-canje. layin gaba.
Sanya wasiƙar umarni a Novograd-Volynsk zai tabbatar da ba da izini da iko da sojoji "a yayin da aka sami wani canji a layin gaba." Gabaɗaya, yana da matukar mahimmanci cewa nasarar abokan gaba a matakin farko an yarda, kodayake ƙananan. Wannan yana yiwuwa ne kawai lokacin da aka tunkude zalunci, kuma ba lokacin harin da mutum ya kai ba.
Babban Jami'in, bayan nazarin bayanin kula, ya yanke shawarar cewa babban ofishin umarni ya kasance a Tarnopol. A kan takardar G. Zhukov ya lura: “t. Vatutin. Shirya lambar waya mai lamba tare da abun ciki mai zuwa: Kasance babban wurin bincike a yankin Tarnopol. Ba na damu da Novograd-Volynsky a matsayin kayan abinci ba. " A lokaci guda, Ina so in lura cewa Babban Hafsan Sojoji bai amsa ta kowace hanya ba ga yiwuwar nasarar abokan gaba a KOVO da aka lura a cikin bayanin kula. A gaskiya ma, sojojin KOVO sun yi imanin cewa abokan gaba zasu iya mamaye wani yanki na Tarayyar Soviet. Babban Jami'in ya yi watsi da wannan magana. Kamar dai KOVO da Majalisar Soja ta bayyana ta halitta ne kuma mai fahimta ga ma'aikatan Janar. Me yasa? Wataƙila shi da kansa ya yarda da wannan.
Ranar 11 ga Yuni, 1941, Majalisar Soja ta Gundumar Kyiv ta ba da umarni mai lamba A1-00211 (11), wanda ya ba da wani tsari na (11):
Rage shirye-shiryen yaƙi na rukunonin rufaffiyar ɓoyayyiyar da aka ware don tallafawa sojojin kan iyaka
Umurnin da aka tsara don samun wadataccen harsashi na bindigogi da ½ harsasai don bindigogi, manyan bindigogi, bindigogin kakkabo jiragen sama, da tankunan da za a lodawa da adana su a cikin akwatunan da aka rufe. Dole ne kuma a samar da wadataccen abinci da abinci. An ba da umarnin a kiyaye dakunan dafa abinci a cikin tsari mai kyau da kuma shirye don tafiya.
Ya kamata a samar da mai na kowane nau'in abin hawa ya zama mai biyu. Amma an ba da kulawa ta musamman ga al'adar tayar da raka'a kan faɗakarwa da kuma hanzarta mamaye wuraren da aka kayyade tare da ba da makamai, harsasai da abinci (11): .
Adana kadarorin yakamata ya tabbatar da saurin sakin sa zuwa raka'a.
Kwanakin shirye-shiryen ƙararrawa sune kamar haka (11):
Na saita lokacin ƙarshe don shirye-shiryen faɗakarwa: don bindigar doki da rukunin bindigogi - 2 hours; na mayaƙan doki, injiniyoyin injiniyoyi da manyan bindigogi - 3 hours. A cikin hunturu, sassan suna shirye a cikin sa'o'i 3 da 4, bi da bi. Don raka'o'in tallafi, shiri shine mintuna 45.
A cikin sa'o'i 2-3, sojojin da aka tayar da ƙararrawa, an sanya su a shirye-shiryen yaki. An kawo sojojin da aka yi niyyar tallafawa masu tsaron kan iyaka cikin shiri cikin mintuna 45.
Menene ma'anar haɓaka raka'a akan faɗakarwa (11):
a) An ware ma'aikatan kwamanda da na Red Army a lambobi don tabbatar da tsaro da ikon aiwatar da duk wani aiki kafin sashin ya shiga cikin dokar soja. Bindigogin jirage masu saukar ungulu da manyan bindigogi sun mamaye wuraren da aka riga aka shirya harbe-harbe kuma a shirye suke su bude wuta nan da nan kan jiragen makiya da dakarun sa-kai.
b) Ana kara karfafa tsaro a rumbun ajiya, wuraren shakatawa da gareji.
c) Abubuwan da za a iya jigilar kayan wuta, man fetur da abinci na farko ana sanya su a cikin ayari (motocin yaƙi); Ana ba da kayan wuta mai ɗaukar hoto a wurin taro. A cikin rukunin tankuna, ana sanya mujallu tare da harsashi da harsashi a cikin motoci.
Dole ne a aiwatar da sassan ɗagawa har sai ta atomatik (11):
Ƙirar raka'a akan ƙararrawa da tashiwar su zuwa wuraren taro dole ne a kawo su ta atomatik, wanda ya zama dole musamman don tabbatar da duk ayyukan cikin gida na naúrar, aiki da duba sabis na faɗakarwa don ma'aikatan umarni.
Ranar 13 ga Yuni, umarnin No. 504205 ya zo KOVO daga Hukumar Tsaro ta Jama'a a kan ci gaba da rarrabuwa mai zurfi zuwa iyakar (da kuma a cikin ZapOVO) da kuma zama na yankunan da aka kafa (12):
Don ƙara shirye-shiryen yaƙi na sojojin gundumar, a ranar 1 ga Yuli, 1941, ya kamata a mayar da dukkan ƙungiyoyi masu zurfi da ƙungiyoyin ƙungiyoyin gawa kusa da iyakar jihar zuwa sabbin sansani, bisa ga taswirar da aka makala.
A bar sassan kan iyaka a wurin, tare da la'akari da cewa janyewar su zuwa kan iyakar jihar, idan ya cancanta, ba za a iya aiwatar da su ta hanyar umarni na musamman ba.
Dole ne a kiyaye motsin sojoji gaba daya.
Ya kamata a gudanar da tattakin a lokacin atisayen dabara, da dare.
Tare da sojojin, janye duk ajiyar kayan wuta da man fetur da man mai. Don kiyaye wuraren hunturu, barin mafi ƙarancin adadin ma'aikatan soji, galibi basu dace da yaƙin neman zaɓe ba saboda dalilai na lafiya.
Kar ku ɗauki iyalai.
A gaskiya ma, akwai fita (daga lokacin hunturu) kuma ƙungiyoyin gwagwarmaya sun mamaye matsayinsu tare da duk abubuwan da suka dace. A cikin Kiev Special Military District, motsi na rarrabuwa daga hunturu bariki tare da zama dole kayayyaki na ammonium da man fetur da kuma man shafawa ya fara ba daga baya fiye da 13 ga Yuni, 1941.
Sojojin ruwa
A ranar 20 ga Yuni, kwamandan Rundunar Baltic, Vice Admiral Tributs, ya sanar da kwamandojin LVO (Leningrad Military District) da PribOVO cewa ya sanya jiragen ruwa na jiragen ruwa a kan shirye-shiryen yaki No. 2 (22) tun Yuni 19. :
Tun daga ranar 19 ga Yuni, 1941, an sa raka'a na Red Banner Baltic Fleet a shirye-shiryen yaƙi bisa ga tsari na 2, an tura ofisoshin umarni, kuma an ƙarfafa aikin sintiri a bakin Tekun Finland da mashigin Irbe. .
Battleships na Black Sea Fleet Yuni 1941
Jiragen sama da filayen saukar jiragen sama
Umurnin kwamishanan tsaro na jama'a L/g 0042 mai kwanan wata 19 ga Yuni, 1941 ya bayyana cewa ya zuwa ranar 19 ga Yuni, ba a yi wani abu da aka yi ba wajen kama filayen jiragen sama da sauran muhimman wurare. Wannan yana nufin akwai umarni masu dacewa. (13):
Har yanzu ba a yi wani muhimmin abin da aka yi don kame filayen jiragen sama da muhimman kayan aikin soja ba.
Filayen filayen saukar jiragen sama ba duka ake shuka su ba, ba a fentin titin jirgin da zai dace da kalar filin, kuma gine-ginen filin jirgin, sun yi fice sosai da launuka masu haske, suna jan hankalin masu kallo tsawon dubun-dubatar kilomita.
Tsarin cunkoson jama'a da layin layi na jirgin sama a filayen jirgin sama tare da ƙarancin kamanni da ƙarancin tsari na sabis na filin jirgin sama tare da yin amfani da alamun da ba a bayyana ba da sigina gaba ɗaya ya buɗe filin jirgin.
Makarantu da na'urori na injiniyoyi suna nuna irin wannan rashin kulawa game da kama-karya: tsarin cunkoson jama'a da layin layi na wuraren shakatawa nasu ba wai kawai kyawawan abubuwan kallo bane, har ma suna da fa'ida don bugun iska.
Ba a yi wani abu da aka yi wa rumbun adana kayayyaki da sauran muhimman kayan aikin soja ba.
Bari in tunatar da ku cewa umarnin sanya Mechanized Corps na 12 a shirye-shiryen yaki yana buƙatar tabbatar da kamannin sa a yankin taro.
Hakan ya biyo bayan umarnin Kwamitin Tsaro na Jama'a (13):
1. Ta hanyar 1.7.41, shuka duk filayen iska tare da ciyawa don dacewa da launi na yankin da ke kewaye, fenti hanyoyin jiragen sama da kuma yin koyi da yanayin filin jirgin sama daidai da yanayin da ke kewaye.
3. An haramta tsarin jirgin sama na layi da cunkoson jama'a; Matsayin da aka tarwatsa da camouflaged na jirgin yana tabbatar da cikakken ganuwansu daga iska.
4. Tsara ta 5.7. A cikin kowane yanki na jirgin sama na kilomita 500 na kan iyaka akwai filayen jiragen sama na 8 - 10 na karya, suna ba kowane ɗayansu izgili na 40 - 50.
7. Bincika kamannin filayen jirgin sama, ɗakunan ajiya, yaƙi da jigilar motocin daga iska ta hanyar lura da alhakin. kwamandojin hedikwatar gundumomi da daukar hoto. Duk gazawar da aka gano da su yakamata a gyara su nan da nan.
An ba da umarnin nan da nan don kawar da gazawa a cikin kamannin abubuwan ƙasa.
Sassan iska na ZapOVO da tsarin mulki sun karɓi telegram masu zuwa (21):
Kwamandan rundunar sojin sama ya ba da umarnin sanya dukkan sassan cikin shirin yaki, don samar da adadin alburusai da ake bukata, domin daukar matakan da suka dace na kame filayen jiragen sama, kayan aiki da sufuri. Bayar da rahoton kisa a ranar 6/21/41, na maimaita 6/21/41. da 18:00.
Sojojin kan iyaka NKVD
A ranar 20 ga watan Yuni, ofisoshin kan iyaka na Belarus sun karfafa matakan kare iyakar daga 20 ga Yuni zuwa 30 ga Yuni. Musamman an umarce shi (10):
1. Har zuwa Yuni 30, 1941, ba za a gudanar da horon da aka tsara tare da ma'aikata ba.
2. Ma’aikatan da ke sansanonin horarwa a wuraren horarwa a gaggauta mayar da su layin da ba za a kira su daga yanzu ba har sai an sanar da su.
4. Ba za a ba da kwanakin hutu ga ma'aikata ba har sai Yuni 30, 1941.
5. Ya kamata a aika da sintiri kan iyaka da dare (daga 23.00 zuwa 5.00) a cikin adadin mutane uku kowanne. Dole ne a yi amfani da dukkan bindigogi masu haske a cikin ƙungiyoyin dare a mafi mahimmancin kwatance.
7. Kididdige adadin mutanen da za su yi aiki domin daga karfe 23.00 zuwa 5.00 duk mutane suna hidima a bakin iyaka, ban da wadanda suka dawo daga sintiri da karfe 23.00 da masu gadi.
11. Ya kamata a kasance masu tsaron kan iyaka ba kusa da 300 m daga layin iyakar ba.
Daga ranar 20 ga watan Yuni zuwa 30 ga watan Yuni, an sanya sansanonin kan iyaka a cikin shirin yaƙi. Musamman mai ban sha'awa shine sashin da ya ba da umarnin cewa "daga 23.00 zuwa 5.00 duk mutane su yi aiki a kan iyakar." An yi tsammanin harin dare a fili.
An shirya iyalan kwamandojin sojojin da ke kan iyaka domin kwashe su. Har ila yau, akwai wani ƙaura daga cikin 'yan uwa na wasu raka'a na Red Army zuwa PribOVO - Memorandum na mataimakin kwamishiniyar jama'a na cikin gida, Laftanar Janar Maslennikov - 9.
A gaskiya ma, a gaba dayan yammacin gaba, an kawo sojojin kasa da na ruwa don yaki da shiri. Takardun suna magana kai tsaye game da wannan. Me kuke shiryawa?
Wasu masu bincike sun yi imanin cewa a ranar 18 ga Yuni, an aika da sakon waya daga Janar Staff zuwa gundumomi game da sanya sojoji a shirye-shiryen yaki. Har yanzu ba a sami wannan takarda ba. Duk da haka, kasancewarsa yana nuni da:
- akwai hanyar haɗi zuwa gare shi daga fayil ɗin bincike na Janar D. Pavlov (Zan koma wannan batu a kasa);
- daga Yuni 18-19, an fara faɗakar da ƙungiyoyin PribOVO da kuma sanya shirye-shiryen yaƙi tare da ranar shiri na Yuni 21, 1941.
Shin kwamandan na PribOVO, a kan nasa yunƙurin, zai iya sanya sojojin gundumar a shirye-shiryen yaƙi? Bugu da ƙari, PribOVO ya fara shirya gidan wasan kwaikwayo na yaki (wasan kwaikwayo na ayyukan soja), gadoji na ma'adinai, da kuma shimfida wuraren nakiyoyi bisa ga tsare-tsaren rufewa. Keɓaɓɓen 'yancin kai na kwamandan gunduma! Yadda za a bayyana shi?
Ina so in kawo ra'ayin G. Zhukov. A cikin 1969, an buga "Memoirs and Reflections" nasa. Amma bayan shekaru, an buga wasu daftarin juzu'an abubuwan tunawa da Marshal. Daga daftarin memoirs na G. Zhukov:
Shin manyan shugabannin soja a cikin Timoshenko da Zhukov za su iya tura sojoji zuwa fagen fama a gaba kuma sun ƙirƙiri ƙungiyoyin sojoji a duk hanyoyin dabarun da za su iya tunkuɗa manyan hare-hare daga sojojin Jamus da tabbatar da tattarawa, tattarawa da tura manyan ƙungiyoyin sojoji?
Babu wanda zai iya yin haka ba tare da izinin ofishin siyasa da Stalin da kansa ba. Kamar yadda kuka sani, duk wasu muhimman batutuwan da suka shafi soja, musamman na aiki da dabaru, an yanke su ne a ofishin siyasa, kuma ko a yanzu an yanke su ne a fadar shugaban kasa ta kwamitin tsakiya na jam’iyyar. 21
A cewar takardun da aka gabatar, an kawo sojojin gundumomi, masu tsaron kan iyaka da na ruwa domin a shirye su yakar. Za mu iya yarda da G. Zhukov cewa wannan yana yiwuwa ne kawai tare da shigar da jagorancin siyasar kasar.
 
4. Ranar karshe kafin yakin
Bisa ga diary na F. Halder, V. Molotov ya nemi ganawa da A. Hitler a ranar 18 ga Yuni:
20 ga Yuni, 1941.
Mista Molotov ya so 18.6. magana da Fuhrer. 22
Ya sake bayyana a ranar 18 ga Yuni. Wataƙila ba daidai ba ne cewa a ranar 18 ga Yuni ne bangaren Soviet ya nemi taro cikin gaggawa. A wannan lokacin: canja wurin sojojin Jamus zuwa iyakar da USSR ya sake komawa. Kuma bayanan sirri daga yankunan yammacin kasar sun tabbatar da hakan.
Bangaren Jamus ya ki amincewa da shawarar taron. Wannan daya ne kawai daga cikin dabarun diflomasiyya. A baya can, Jamus ba ta amsa ta kowace hanya ga sanannen sakon TASS na Yuni 13 (inda USSR ta bayyana jita-jita game da yakin Jamus da Tarayyar Soviet da ake zargin ba shi da tushe, don haka ta gayyaci Jamus don karyata su). Kafin kai harin, Jamusawan sun gwammace su guje wa duk wani hulɗa da ƙungiyar Soviet, ciki har da mayar da martani ga maganganunta. Kwamishinan Jama'a na Harkokin Waje V. Molotov ya bayyana dalilan shugabancin Soviet kamar haka:
Mako daya da rabi kafin a fara yakin, an bayyana a cikin wani rahoto na TASS cewa Jamusawa ba su yi mana komai ba, mun ci gaba da kulla alaka ta yau da kullum... Kuma wannan ba wauta ba ne, wannan shi ne, don haka magana, ƙoƙari na turawa don fayyace batun. Kuma kasancewar sun ki mayar da martani a kan haka kawai ya ce suna bin layin karya ne a kanmu... Wannan matakin an yi shi ne, aka yi umarni da kuma hujja don kada a ba wa Jamusawa wani dalili na tabbatar da harin nasu.
Ba mu da wani zaɓi ... Ana buƙatar saƙon TASS a matsayin makoma ta ƙarshe ... Kuma ya zama cewa a ranar 22 ga Yuni, Hitler ya zama mai zalunci a gaban dukan duniya. Kuma muna da abokai. 23
A cewar V. Molotov, Tarayyar Soviet, tare da maganganunta na siyasa, ta haifar wa kanta matsayi mafi kyau na diplomasiyya na kasa da kasa a yakin da za a yi a nan gaba. Kuma a nan yana da mahimmanci kada a baiwa Jamus ko da dalili guda na zargin Jamus da shirye-shiryen soji. Saboda haka, USSR tana shirye-shiryen yaki, ƙoƙarin kada ya tsokane Jamus.
Jagorancin siyasar Jamus bai yi la'akari da maganganun Soviet ba, kuma a lokaci guda ya aiwatar da tura sojoji zuwa iyaka da Tarayyar Soviet. Shawarar da USSR ta yanke a cikin wannan yanayin shine kawo sojoji a yankunan yamma don yaki da shirye-shiryen (an fara kawo su a ranar 18 ga watan).
1. L. Beria Kwamishinan Jama'a na Harkokin Cikin Gida 2. N. Voznesensky tun 1941 1st Mataimakin Majalisar Wakilan Jama'a 3. L. Mehlis Mataimakin Kwamishinan Tsaro na Jama'a
A ranar 21 ga Yuni, V. Molotov ya kira V. Schulenburg kuma ya ba da kwafin bayanin game da cin zarafi na kan iyakar Tarayyar Soviet ta jirgin saman Jamus. Don wannan F. Schulenburg ya bayyana cewa bai san komai ba game da wannan. Na gaba (23):
Sai Comrade Molotov ya gaya wa Schulenburg cewa zai so ya tambaye shi game da halin da ake ciki a cikin Tarayyar Soviet-Jamus. Comrade Molotov ya tambayi Schulenburg abin da ke faruwa, cewa kwanan nan da yawa ma'aikatan ofishin jakadancin Jamus da matansu sun bar Moscow, jita-jita game da yakin da ke gabatowa tsakanin Tarayyar Soviet da Jamus ana ƙara yadawa a cikin wani mummunan tsari, cewa sakon TASS mai son zaman lafiya na Yuni 13 ba a buga a Jamus ba, menene rashin jin daɗi na Jamus ga USSR, idan akwai? Comrade Molotov ya tambayi Schulenburg ko zai iya ba da bayani game da waɗannan abubuwan.
Tambayoyi da yawa sun taru game da dangantakar Jamus da Tarayyar Soviet, amma F. Schulenburg ba zai iya bayyana su ba, yana mai nuni da cewa Berlin ba ta sanar da shi ba.
V. Schulenburg ya yi alkawarin isar da bayanin V. Molotov zuwa Berlin. Bangaren Jamus ya ci gaba da gujewa maganganun siyasa da tuntuɓar ƙungiyar Soviet. Wanda ba zai iya taimakawa ba sai dai yana da ban tsoro.
Ana iya bayyana wannan tattaunawar a matsayin wani yunkuri na diflomasiyya don fayyace matsayin Jamus.
A cikin wannan mawuyacin yanayi na duniya, USSR ta buga wasanta gwargwadon yadda yanayi ya yarda. Tattaunawa tsakanin V. Molotov da G. Dimitrov (shugaban Kwaminisanci na kasa da kasa a 1935-1943) wanda ya gudana a ranar 21 ga Yuni, 1941 yana da matukar nuni a nan daga littafin diary G. Dimitrov:
- A cikin wani sakon waya daga Zhou En-lai daga Chongqing zuwa Yanan (zuwa Mao Tse-Tung), a cikin wasu abubuwa, ya nuna cewa Chiang Kai-shek da taurin kai ya bayyana cewa Jamus za ta kai hari ga Tarayyar Soviet, har ma ta sanya kwanan wata - 06.21 .41 ku!
– Jita-jita game da harin da ke tafe na karuwa daga kowane bangare.
- Dole ne mu kasance cikin tsaro...
– Na kira Molotov da safe. Ya nemi ya yi magana da Jos. Vissarionovich game da halin da ake ciki da kuma umarnin da ake bukata ga jam'iyyun gurguzu.
– Mol.: “Ba a san halin da ake ciki ba. Ana yin babban wasa. Ba komai ya dogara da mu ba. Zan yi magana da I.V. Idan akwai wani abu na musamman, zan kira ku!" 24
Menene wannan "babban wasa" da V. Molotov ya ambata? Kuma ya yi alkawarin yin magana game da wannan tare da I. Stalin. Jagorancin Soviet ya ga yakin da ke gabatowa. Na ci gaba daga umarnin soja da umarni zuwa gundumomin yamma.
A wannan rana, Yuni 21, an yi tarurruka da yawa tare da I. Stalin. V. Molotov ne wanda aka karɓa da farko (a 18:27). Amma daga karfe 19:05 zuwa 20:15 sun samu tarba daga kwamandan sojojin ruwa N. Kuznetsov da kwamandan tsaro na jama'a S. Timoshenko. Sa'an nan, daga 20:50 zuwa 22:20, an gayyaci kwamandan tsaron jama'a S. Timoshenko da babban hafsan hafsoshin sojojin G. Zhukov.
Cire daga bayanan mutanen da Stalin ya karɓa don Yuni 21, 1941:
1st t. Molotov - 18.27-23.00
2. t. Vorontsov - 19.05-23.00
3. t. Beria - 19.05-23.00
4. t. Voznesensky - 19.05-20.15
5. t. Malenkov - 19.05-22.20
6. t. Kuznetsov - 19.05-20.15
7. t. Tymoshenko - 19.05-20.15
8. t. Safonov - 19.05-20.15
9. t. Tymoshenko - 20.50-22.20
10. t. Zhukov - 20.50-22.20
11. t. Budyonny - 20.50-22.20
12. t. Mehlis - 21.55-22.20
13. T. Beria - 22.40-23.00
Ƙarshen hagu - 23.00
Ba mu sani ba game da shawarar da aka yanke a tarurruka da I. Stalin, amma akwai takardun da aka aika wa sojojin. A daren 21-22 ga Yuni, an aika da umarni mai lamba 1 (16) zuwa gundumomin yamma:
Ina mika odar Hukumar Tsaro ta Jama'a don aiwatar da hukuncin kisa nan take:
1. A cikin watan Yuni 22 - 23, 1941, wani harin ba-zata da Jamusawa suka yi a gaban LVO, PribOVO, ZAPOVO, KOVO, OdVO yana yiwuwa. Harin na iya farawa da ayyukan tsokana.
2. Aikin sojojin mu ba shine mu mika wuya ga duk wani aiki na tunzura jama'a da zai iya haifar da babbar matsala ba.
A lokaci guda, sojojin na Leningrad, Baltic, Western, Kyiv da Odessa soja gundumomi ya kamata su kasance a cikin cikakken fama shirye don saduwa da wani m harin daga Jamus ko abokan.
Umurnin yana jaddada kasancewa kan cikakken shiri na yaƙi. Tuni a ranar 18-19 ga Yuni, an haɓaka raka'a a cikin shirye-shiryen yaƙi (bisa ga takardu, aƙalla ɓangare na Gundumar Soja na Musamman na Baltic). Don haka, Hukumar ta Jama'a ta umurci duk gundumomin kan iyaka da kada su kawo, amma su kasance cikin shiri. A cikin wani shiri na yaki ne dakaru za su iya mamaye yankunan da ke da kagara cikin gaggawa tare da shirya tunkarar harin.
ZapOVO ya ba da umarnin runduna ta 3, 4 da ta 10 (16):
a) a cikin daren 22 ga Yuni, 1941, sun mamaye wuraren harbe-harbe a asirce a kan iyakar jihar;
b) kafin wayewar gari ranar 22 ga watan Yuni, 1941, ta tarwatsa duk wani jirgin sama, gami da na soja, zuwa filayen saukar jiragen sama, a tsanake;
d) kawo tsaro na iska don yaƙar shirye-shiryen ba tare da ƙarin haɓakawa a cikin ma'aikatan da aka ba su ba. Shirya duk matakan duhun birane da abubuwa;
e) kar a gudanar da wasu ayyuka ba tare da umarni na musamman ba.
Umarnin ya ƙunshi bayanin kula: "An karɓi Yuni 22, 1941 a 01:45," "An aika Yuni 22, 1941 a 02:25 - 02:35." Wato umarni mai lamba 1 ya isa ZapOVO da ƙarfe 01:45. Daga nan aka tura ta zuwa ga sojojin gundumar. An san cewa lokacin horo na UR shine mintuna 45.
Wannan umarnin ya zo KOVO. M. Purkaev (tsohon shugaban ma'aikatan KOVO) ya rubuta cewa:
A cikin sa'o'i 1 zuwa sa'o'i 2 a ranar 22 ga watan Yuni, kwamandan sojojin gundumar ya sami umarni daga babban hafsan sojojin, wanda ya bukaci a sanya sojojin a cikin shirin yaki, a yayin da Jamusawa suka tsallaka kan iyakar jihar. a tunkude su da duk wata hanya, kuma kada a ketara kan iyakokin da kansu, ko kuma su tashi sama har sai an bayar da umarni... 26
An aika da umarni mai lamba 1 na Hukumar Tsaro ta Jama'a daga sashin ɓoye-ɓoye na gudanarwar gudanarwar Janar na Janar zuwa cibiyar sadarwa na Babban Ma'aikatan a 00:30 ranar 22 ga Yuni, 1941.
Akwai tambaya: me yasa S. Timoshenko ya ɗauki tsawon lokaci don aika umarnin ga sojojin? Tare da mutane Commissar N. Kuznetsov, ya bar I. Stalin a karo na farko a 20:15 (Kuznetsov bai sake zuwa ba, ana iya ɗauka cewa an amince da shawarar soja na gaba ɗaya tare da sojoji da na ruwa). A karo na biyu S. Timoshenko ya bar Stalin tare da G. Zhukov a 22:20, kuma Cibiyar sadarwa ta Janar ta karbi umarni a 00: 30, umarnin ya isa hedkwatar ZapOVO a 01: 45 (bambancin lokaci yana da girma).
1. G. Malenkov, Shugaban Darakta na Ma'aikata na Kwamitin Tsakiyar 2. B. Budyonny, Kwamandan Rukunin Rundunar Sojojin Tsaro na Hedkwatar 3. K. Voroshilov Yuli-Agusta 1941, Kwamandan Arewa maso Yamma Front
A haƙiƙa, Umarni mai lamba 1 kan kawo dakaru ga cikakken shirin yaƙi da mamaye kan iyaka a gundumomin daga 1:00 zuwa 2:00 ranar 22 ga Yuni. Idan muka yi la'akari da cewa a watan Yuni 18-20 akwai karuwa a shirye-shiryen yaki, to, Umarnin A'a. Kuma an bayyana aikin a cikin umarnin: "Ku kasance cikin shirye-shiryen yaƙi don saduwa da yiwuwar harin ba-zata daga Jamus." Bayan haka, a baya sojojin da suka hada da rarrabuwar kawuna, an janye su zuwa yankunan da aka ba su a kan iyakar jihar, amma ba a ba su damar mamaye shingen kan iyaka ba. Yanzu umarni na ƙarshe kafin yaƙi ya umarce mu da mu mamaye garu kuma mu kasance cikin shiri don murkushe farmakin sojoji.
A daren ranar 22 ga watan Yuni, an kuma sanya sojojin ruwa a faɗakarwa mai lamba 1. Bari in tunatar da ku cewa a ranar 19 ga Yuni an sanya shi shirin yaki na 2. Akwai ƙayyadaddun daidaita ayyukan shirye-shirye a cikin sojoji da na ruwa. Kwamandan Rundunar Sojan Ruwa na Jama'a ba zai iya kawo jiragen ruwa zuwa cikakken shiri na yaki da nasa ra'ayin ba, kamar yadda kwamandan na PribOVO ya kasa kawo sassan gundumar don yakar shirye-shiryen da kansa. Ana iya fahimtar wannan tsari a cikin jimillar ayyukan soja da siyasa.
Tambayar yadda gundumomin sojoji suka aiwatar da umarnin da kuma matakin shirye-shiryen sassan iyakokin yamma, manyan bindigogi, da jiragen sama a wurare da dama na nan a bude. Wannan ya riga ya nuna yadda aka aiwatar da umarnin cibiyar a cikin gida. Bayan yakin, wannan batu ya dauki nauyin hukumar Kanar Janar A. Pokrovsky (babi na gaba).
Kuma daftarin aiki na ƙarshe - a ranar 21 ga Yuni, G. Malenkov ya tattara wani daftarin aiki na gaba da nada kwamandoji (14). Har yanzu dai ba a fara fadan ba, amma tuni aka fara shirya gaba da kuma nada kwamandoji. Wannan daftarin aiki ne, amma jigon takardar ya nuna cewa shugabancin siyasa na shirin yaƙi. Ana iya ɗauka cewa an yi shirye-shiryen yaƙi a babban matakin siyasa.
Menene ma'anar abubuwan soja da siyasa da aka yi kafin yakin?
Yana da daraja ƙara cewa jan zaren da ke gudana ta duk umarni da umarni shine "kada ku shiga cikin tsokanar tsokana" kuma a kowane hali don tsokanar kanku. Dole ne Jamus ta bayyana a gaban duniya a matsayin mai zalunci "tsabta", kuma USSR ta karbi abokantaka kuma ta zama ɗaya daga cikin mahalarta a cikin haɗin gwiwar anti-Hitler. Matsakaicin yanayi da sarkakiyar yanayin kasa da kasa a jajibirin yaki wani batu ne na daban.
 
5. Kwanaki na farko na yakin - Shirin Zhukov!
Ana shirye-shiryen yaki, duk mawallafa, ciki har da G. Zhukov, suna magana game da yakin da ke gabatowa. Menene Babban Hafsan Sojojin Red Army ke shirin yi?
Bari in tunatar da ku cewa bisa ga ka'idodin dabarun tura sojojin da gwamnatin Tarayyar Soviet ta amince da su, an ba da murfin (ayyukan tsaro) don tattarawa da tattara sojojin gundumomi a matakin farko na yakin. Tattara da maida hankali ya kamata ya faru a cikin kwanaki 20-30. A wannan lokacin, an ba da izinin "wasu nasarar abokan gaba" (daga wasiƙun da ke tsakanin KOVO da Janar Janar a gidan umarni). Don ZapOVO an shirya fara wani mummunan hari a rana ta 25 (1):
A cikin kwanaki 20 na tattara sojojin da kuma kafin su ci gaba da kai hare-hare, sojojin dole ne su kare kai tsaye, dogara ga wuraren da aka kayyade, don tabbatar da rufe iyakokinmu da kuma hana Jamusawa daga mamaye yankinmu.
Matukar dai titin jirgin kasa ya yi aiki daidai da tsarin jigilar sojoji, ya kamata a sanya ranar mika kai ga kai farmaki a kwanaki 25 daga fara hada-hadar.
Ga Gundumar Soja ta Kyiv, saboda girman girmanta da ƙarancin kayan aikin sufuri, za a iya fara kai farmakin a rana ta 30 daga farkon haɗar (1):
Don haka, tare da karfin aikin layin dogo a yankin kudu maso yamma, za a iya kammala taro na manyan runduna na gaba ne a rana ta 30 da fara hada-hadar, sai bayan haka ne za a iya kaddamar da wani hari na gaba daya. warware ayyukan da aka gabatar a sama.
Rufe tsare-tsaren dalla dalla dalla dalla dalla-dalla matakan tsaro na farkon lokaci har zuwa tsara na baya Lines, ciki har da nakiyoyi, anti-tanki shinge, da manyan bindigogi brigades a cikin tanki-mummunan kwatance. Kuma a lokaci guda, dole ne sojojin su kasance a shirye don ci gaba da kai farmaki a cikin yanayi mai kyau. Amma gabaɗaya gabaɗaya yana yiwuwa bayan tattarawa. Don KOVO a ranar 30th.
K. Rokossovsky (tsohon kwamandan 9th Mechanized Corps, wanda ke zaune a KOVO) ya bayyana halin da ake ciki kafin harin Jamus:
Bayan na yi nazari sosai kan yanayin ayyukan sojojin Jamus a Poland da Faransa, na kasa gane: menene shirin aiwatar da sojojinmu a cikin wannan yanayi idan Jamusawa suka kai hari? Idan aka yi la’akari da yadda jiragenmu suka taru a filayen saukar jiragen sama na gaba da kuma wuraren da manyan wuraren ajiyar kaya suke a fagen daga, wannan ya yi kama da shirye-shiryen tsalle-tsalle, kuma jigon dakaru da ayyukan da ake yi a cikin sojojin bai dace da wannan ba.
Ko da Jamusawa suka fara tattara sojojinsu a kusa da kan iyakarmu, suna tura su daga yamma, wanda Babban Hafsan Sojoji da na KOVO ba su sani ba, babu wani canji da ya faru a tsakaninmu. Wani yanayi na kwanciyar hankali ya ci gaba da mamaye sojojin gundumar. Gaskiya, ba a raba wannan rashin jin daɗi tsakanin manyan ma'aikatan kwamandan. Ra'ayinmu shi ne cewa mun kasance a jajibirin yaƙi. Sai ga wani kamshin yaki a iska, makafi da kurame ne kawai ba su lura da shi ba, ko kuma ba sa so su lura...
Ko ta yaya, idan akwai wani shiri, to a fili bai yi daidai da yanayin da aka samu a farkon yakin ba, wanda ya haifar da mummunan fatara ga sojojinmu a farkon yakin. 27
K. Rokossovsky yayi magana game da shirye-shiryen sojojin don tsallewa gaba. Wannan ya fi dabarar kai hari fiye da tsarin tsaro.
Ta yaya aka aiwatar da babban shirin soja? Umarnin farko na Kwamishinan Tsaro na Jama'a na iya nuna hakan. A farkon yakin, ba tare da sanin cikakken ikon Jamusanci da sakamakonsa na gaba ba, Kwamitin Tsaro na Jama'a ya gane hangen nesa na yakin. Bugu da kari, hedkwatar Babban Kwamandan an kirkiro shi ne kawai a ranar 24 ga Yuni. Kuma an shirya kwamitin tsaro na Jiha (GKO) ne a ranar 30 ga watan Yuni, lokacin da aka bayyana cewa al’amura sun dagule. Harin na Jamus ya kasance abin hasashe kuma, yin la'akari da takaddun, duka sojoji da 'yan siyasa sun shirya don shi. Wato lamarin ya kasance mai tsanani, amma al'ada. Kuma a lokacin babu wanda ya hana sojoji yin aiki.
Jagorancin gwagwarmayar makamai na USSR tare da Jamus
Nan da nan bayan harin, gundumomin yammacin sun sami Umarni na 2 da aka aika a 7:15 ranar 22 ga Yuni, wanda ya ba da umarni (17):
1. Dakarun da dukkan karfinsu da karfinsu suna kai farmaki kan sojojin abokan gaba tare da lalata su a yankunan da suka keta iyakar Soviet.
2. Yin amfani da bincike da jiragen yaki don kafa wuraren taruwar jiragen makiya da kuma hada rundunoninsu na kasa.
Yin amfani da hare-hare masu ƙarfi daga maharan da kai hari jirgin sama, lalata jirgin sama a filayen jiragen sama na abokan gaba da ƙungiyoyin bama-bamai na sojojinsa na ƙasa.
Ya kamata a kai hare-hare ta sama zuwa zurfin kilomita 100-150 akan yankin Jamus.
Bomb Koenigsberg da Memel.
Kada ku kai hari kan yankin Finland da Romania har sai umarni na musamman.
Hukumar ta Jama'a ta ba da umarni, da farko, da a kori abokan gaba da suka mamaye. Bayan haka, odar zai ƙunshi jirgin sama, wanda ya kamata ya kai hari kan jirgin saman abokan gaba, a tarin sojojinsa a cikin ƙasa har zuwa kilomita 100-150.
Tuni a yammacin ranar 22 ga watan Yuni da ƙarfe 21:15, an aika da Umarni No. 3 zuwa gundumomi (yanzu an sake suna gaba). Umarnin ya tsara ayyuka ga sojojin na Yuni 23-24 (25):
a) tare da karkata hankalin sojojin Arewa maso Yamma da Yamma, sun kewaye tare da lalata kungiyar Suwalki na makiya tare da kwace yankin Suwalki a karshen 24 ga Yuni;
b) tare da karfi concentric harin na mechanized gawawwakin, duk jirgin sama na Kudu maso yamma Front da sauran sojojin na 5 da 6A, kewaye da kuma halakar da abokan gaba da ci gaba a cikin shugabanci na Vladimir-Volynsky, Brody. A karshen Yuni 24, kama yankin Lublin.
Don haka an umarce shi (25):
b) Sojojin Arewa-maso-Yamma, suna rike da gabar tekun Baltic, sun kai wani gagarumin farmaki daga yankin Kaunas zuwa gefe da bayan kungiyar Suwalki na makiya, suka lalata shi tare da hadin gwiwar kasashen yamma, kuma daga karshe. na Yuni 24, kama yankin Suwalki.
c) Dakarun Gabar Yamma, tare da mayar da makiya baya a hanyar Warsaw, sun kaddamar da wani gagarumin farmaki tare da dakarun akalla wasu makanikai guda biyu da kuma jirgin sama na gaba a gefe da baya na kungiyar makiya Suwalki, tare da ruguza shi tare da sojojin. Gaban Arewa-Yamma kuma, zuwa karshen 24 ga Yuni, sun kwace yankin Suwalki.
d) Sojojin Kudu maso Yamma, suna rike da iyaka da kasar Hungary, tare da kai hare-hare a babban yankin Lublin tare da dakarun 5 da 6 A, akalla gawawwakin makanikai guda biyar da dukkan jiragen saman gaba, sun kewaye tare da lalata kungiyar makiya. ci gaba a kan Vladimir-Volynsky, Krystynopol gaban , a karshen Yuni 26, kama Lublin yankin. Ka samar da kanku lafiya daga hanyar Krakow.
Wato an shirya kai hari a gaba dayan gaba. Don irin wadannan hare-hare masu zuwa, ya zama dole a mayar da hankali kan filayen saukar jiragen sama kusa da kan iyaka, a fitar da gawarwakin injiniyoyi, a cewar K. Rokossovsky, da kuma shirya tsalle-tsalle. Amma a lokaci guda, ba a gama tattara sojoji gaba daya ba. Kuma wurin da dakarun da ke gaba-gaba suke ya sanya su cikin tsaka mai wuya a yayin harin makiya ta hanyar amfani da dukkan karfin da za su iya.
Umarni No. 2 da No. 3 G. Zhukov da S. Timoshenko suka sanya hannu. Daga baya, G. Zhukov ya rubuta a cikin tarihinsa cewa an tilasta masa sanya hannu kan umarnin (wane kuma me yasa?). Amma na sake maimaitawa, ya zama dole a fahimci cewa a cikin sa'o'i na farko da kwanakin farko na Jama'a Commissariat ya yi aiki da kansa. Daga baya aka gabatar da kula da ayyukan sojoji. Ya kamata ku yi hankali game da abubuwan tunawa da abubuwan tunawa na soja. Sau da yawa mawallafansu suna ƙoƙari su ba da hujja da sake maimaita ayyukansu da yanke shawara.
Ba a aiwatar da umarnin kai hare-hare da aka aika a fagagen ba, sadarwa da sojoji ta wargaje, su kansu gabannin ba su san abin da ke faruwa da rundunonin ba, sojojin ba su san abin da ke faruwa ga rarrabuwar ba - lamarin ya fara fita daga kangin. .
A yau za mu iya yin hukunci daga ɓangarorin bayanai game da ayyukan Babban Ma'aikata. Umurnai na 2 da na 3 sun kasance ƙwaƙƙwaran shaidar hakan. Yaya matakin babban hafsan hafsoshin sojojin Red Army G. Zhukov da kwamishina na tsaro S. Timoshenko suka yi daidai da babban shirin soja? Ko kuwa Janar din ya yi aiki ne bisa wani tsari na kansa, yana ba da umarnin kaddamar da farmaki a gaba dayan gaba a ranar farko ta yakin?
Ana buƙatar cikakken nazarin waɗannan batutuwa.
 
Babi na 2. Hukumar Janar Pokrovsky
 
Yaƙin Duniya na Biyu, ban da kasancewa babban bala'i, kuma babban abin tarihi ne, wanda ya haɗa da ba kawai ɓangaren soja ba (makamai, dabaru da dabaru), har ma da magunguna, al'adu, sabbin fasahohi, da sauye-sauyen zamantakewar al'umma waɗanda yaki. Kowane ɗayan waɗannan abubuwan ana iya ƙara faɗaɗa su zuwa maki da yawa. Muhimmancin nazarin yakin duniya na biyu an ƙaddara ba kawai ta buƙatar farfaganda ba, har ma da buƙatar nazarin kimiyya mai tsanani game da abubuwan da suka faru na soja, abubuwan da suka haifar da nasara da nasara, wanda ya dogara ne akan jerin haƙiƙa na gaskiya.
Ba daidai ba ne a yi tunanin cewa masana tarihi na soja ba su yi nazarin abubuwan da suka faru na 1941-1945 ba. Amma wannan aikin nazari, ba kamar ayyukan farfaganda ba, ya kasance a rufe. Kuma aiki a cikin wannan hanya yana samuwa ga jama'a kawai bayan wani lokaci mai tsawo.
Nan da nan bayan ƙarshen Yaƙin Duniya na Biyu, kowace ƙasa da ta yi nasara ta fara aiki don faɗaɗa sabon ƙwarewar soja da aka samu. An buƙaci mafita don tsara rundunonin sojan bayan yaƙi waɗanda za su dace da sabbin abubuwa. Don haka ya zama dole a bayyana ayyukan soja dalla-dalla da kuma yin nazari a kansu.
Saboda haka, musamman, riga a 1946-1947. Umurnin na Amurka ya jawo gungun manyan hafsoshin Jamus da aka kama (A. Kesselring, O. Skorzeny, H. Mantelfein da sauransu) don yin aiki a sashin tarihin soja na hedkwatar sojojin Amurka. Daya daga cikin wadanda suka shirya aikin Janar-Janar din shi ne tsohon babban hafsan hafsan hafsoshin Jamus F. Halder, wanda daga 1950 zuwa 1959. ya yi aiki a sashen tarihi na Sojojin Amurka.
Gabaɗaya, babban aikin ƙwararrun soja a yawancin ƙasashe don bayyana abubuwan da suka faru na yakin duniya na biyu ya faru ne daga rabin na biyu na 1940s har zuwa 1961. Ayyukan USSR a wannan yanki kuma sun dace da ƙayyadaddun tsarin.
 
1. Ayyukan "Kwamitin Janar Pokrovsky" don binciken janar-janar da jami'an Red Army
An yanke shawarar yin nazarin kwarewar Babban Yaƙin Patriotic War a babban matakin jiha. A lokacin bazara na 1946, an yanke shawarar yin nazarin yakin a fannoni da dama: soja, fasaha, likitanci, ilimi, al'adu da sauransu.
Alal misali, a ranar 26 ga Maris, 1946, an ba da sanarwar Majalisar Ministocin Tarayyar Soviet No. 664 "A kan ci gaban kimiyya da kuma cikakkiyar masaniyar likitancin Soviet a lokacin Yaƙin Patriotic na 1941-1945". Kudurin ya haifar da aikin kimiyya a fannin likitanci. Aikin ya ci gaba daga 1946 zuwa 1950 kuma ya kammala aikin aikin juzu'i 35 "Kwarewar Magungunan Soviet a Babban Yaƙin Patriotic na 1941-1945." An yi aiki mai ban sha'awa sosai a cikin ilimi, amma zan yi nazari a cikin wani aikin.
A watan Mayun 1946, an ƙirƙiri Darakta na Tarihin Soja na Janar na Janar. Ayyukan wannan sashin sune:
- Zana bayanin Babban Yaƙin Kishin Ƙasa;
- Bayanin ayyukan mutum ɗaya da yaƙe-yaƙe masu ban sha'awa daga ra'ayi na soja;
– Ci gaban wasu batutuwa kan tarihin fasahar soja a lokacin yakin duniya na biyu.
Ɗaya daga cikin sakamakon aikin Cibiyar Tarihi ta Soja ya kamata ya zama "Takaitaccen bayanin dabarun Babban Yaƙin Kishin Ƙasa." Wannan maƙala ba za ta ƙunshi ba kawai taƙaitaccen bayanin abubuwan da suka faru na yakin ba, har ma da ƙarshe game da ci gaban fasahar soja na USSR.
Ranar 22 ga Maris, 1949, don warware matsalolin ƙungiyoyi da kuma cika ayyukan da aka ba su, bisa ga umarnin Ma'aikatar Soja ta Tarayyar Soviet, an shirya Babban Daraktan Kimiyya na Soja, wanda ya haɗa da:
- Sashen tarihi na soja;
- Cibiyar Bincike kan Dabaru da Fasahar Ayyuka;
– Gudanar da doka.
Kanar Janar A. Pokrovsky aka nada shugaban sabon halitta sashen. A karkashin jagorancinsa, tattarawa, bincike da kuma tsara bayanai game da yakin da ya gabata ya faru. A matsayin wani ɓangare na wannan aikin, an gudanar da bincike na janar-janar da jami'an Red Army don tattara bayanan farko. (Na sake lura cewa wani tsari iri ɗaya ya faru a cikin binciken Amurka - an tattara abubuwan tunawa da janar-janar na Jamus). A nan ne kawai ya kamata a tuna cewa duk wannan ya faru a matsayin wani ɓangare na tarin bayanai don tattara bayanin abubuwan da suka faru na Babban Yaƙin Patriotic.
Batu na biyu da ya kamata a yi la’akari da shi shi ne, a cikin abubuwan da suka rubuta, manyan jami’an Jamus da na Tarayyar Soviet sukan yi ƙoƙarin tabbatar da ayyukansu da gazawarsu. Wani misali mai ban mamaki, F. Halder, shi ne na farko da ya inganta ra'ayin cewa idan ba don tsoma bakin Hitler a harkokin soji ba, da Jamus ta samu sakamako mai kyau.
Komawa ga batun binciken kimiyya na Great Patriotic War, ya kamata a lura cewa ba daidai ba ne don tunanin cewa wannan yakin, kuma musamman lokacin farko, ba a yi nazari a cikin Tarayyar Soviet ba. An gudanar da binciken, amma an dade ba a iya samun dama ga mutane da dama.
Kwamitin Janar Pokrovsky ya ba da hankali sosai ga farkon lokacin yakin. Amma a nan matsalar rashin takardu da kayan ta taso. Gaskiyar ita ce, a lokacin farkon yakin, an yi hasarar adadi mai yawa na takardun aikin soja a ƙasa. Wajibi ne a cike wadannan gibin.
Don magance wannan matsala a 1949-1950. Ma'aikatar Tarihin Soja ta gudanar da bincike kan tsoffin kwamandojin Red Army da suka shiga cikin farkon lokacin yakin. An aika tambayoyi ga tsoffin kwamandojin gundumomi, dakaru, gawawwaki da rarrabuwa (wadanda ke rike da mukaman umarni a gundumomin kan iyakar yammacin ranar 22 ga Yuni, 1941). An aika da wasiƙu zuwa ga duk waɗanda aka karɓa (mutane 202) suna neman su bayyana abubuwan da suka faru a farkon lokacin yakin - Yuni-Satumba 1941.
Yawancin binciken farko ba a amsa ba. A cikin mutane 202, 33 ne kawai suka ba da amsa. Wasu 15 kuma suka ki amsa. Sauran 164 sun yi watsi da wasikar gaba daya.
Mafi mahimmanci a cikin wadanda aka ba da buƙatun su ne kwamandojin gundumomin kan iyaka (kwamandojin sojoji da hakimai na gundumomi). Daga cikin buƙatun 7, kawai M. Purkaev, tsohon shugaban ma'aikata na gundumar Soja ta Kyiv, ya amsa irin waɗannan adireshi. Biyu kuma, M. Zakharov (shugaban ma'aikata na gundumar Soja ta Odessa) da F. Kuznetsov (kwamandan Rundunar Soja na Musamman na Baltic) sun ki amsa bukatar a rubuce. Hira aka yi da su. Ya zuwa yanzu, ba a sami wasu takardu dangane da sakamakon wannan tattaunawar ba.
Ranar 7 ga Yuli, 1951, Babban Hafsan Hafsoshin Soja ya amince da shirin aiki na shekaru uku don kwatanta Babban Yakin Kishin Kasa. Babban aikin da Darakta Janar na Tarihi na Sojoji ya kamata ya yi aiki a kai shi ne "Takaitaccen Bayanin Dabaru" (wanda aka sake masa suna "Takaitaccen Bayanin Dabarun").
A farkon 1952, duk sun sami amsa daga janar-janar an aiwatar da su. Sashen Tarihin Soja ya sake yin fasalin binciken. Sakamakon haka, an haɗa sabbin fom ɗin binciken tare da tambayoyi ga haɗe-haɗe janar-janar makamai da hafsoshi, kwamandojin bindigu da kwamandojin sojojin sama (daga baya, an tattara tambayoyi aka aika zuwa ga shugabannin sassan hukumomin leƙen asiri na gundumomin kan iyaka). An aiko da waɗannan tambayoyin a 1952-1953. a matsayin tunatarwa ga waɗanda ba su aiko da tunaninsu ba.
A cikin Maris 1953, Sashen Tarihin Sojoji ya tattara cikakken bayani game da duk buƙatun da aka aika da martanin da aka samu.
Mutuwar I. Stalin (Maris 5) da tsarin siyasa da ke faruwa a cikin Tarayyar Soviet sun bar alamarsu a kan aikin Darakta na Tarihi na Soja:
- Dangane da umarnin Ma'aikatar Tsaro ta USSR No. 316895 (1954), ya zama dole don shirya sabon tsari don takaddar ƙarshe - ƙayyadaddun tsari;
– A shekara ta 1956 (bayan taro na 20 - Fabrairu 1956) an sami sauyin shugabanci a Cibiyar Tarihin Soja. Ranar 8 ga Yuni, 1956, an nada Janar Janar V. Kurasov shugaban sashen. A. Pokrovsky aka nada mataimakin shugaban sashen.
1. A. Pokrovsky Kanar Janar 2. V. Kurasov Army Janar 3. S. Platonov Laftanar Janar
Amma a lokaci guda, an ci gaba da aikin tattara abubuwan tunawa na farkon lokacin yaƙin. A cikin 1955-1956 An aika da tambayoyi zuwa ga tsoffin ma'aikatan kwamandan na tsarin mulki da na yanki (waɗanda suka mallaki waɗannan mukamai a ranar 22 ga Yuni, 1941). A wannan mataki na aikin, an bayyana yanayin, shirye-shiryen yaki da kuma shiga cikin tashin hankali na ƙananan rukunin soja.
A cikin 1957-1960 An sarrafa kayan da aka karɓa game da yaƙin kuma an gudanar da aikin a kan maƙasudi mai mahimmanci. A shekara ta 1960, an kammala aikin babban aikin bincike. Kuma a cikin 1961, an buga binciken a ƙarƙashin taken "Strategic Essay on the Great Patriotic War of 1941-1945."
Kayayyakin da aka tattara a lokacin hirar da aka yi da kwamandojin yakin a farkon yakin, an yi amfani da su ba kawai wajen hada makala ba. An yi amfani da kayan a matsayin aiki a kan kurakurai na Red Army. Saboda haka, a cikin 1956, Laftanar Janar S. Platonov (shugaban Sashen Tarihin Soja) ya ba da rahoto game da batun "A kan wasu darussa daga kwarewar shirye-shiryen babban yakin Patriotic da lokacin farko."
Gabaɗaya, ayyukan sashen tarihi na soja sun yi nazari:
- dabarun da kuma aikin gaba-gaba na sojojin Soviet;
- hanyoyin fada;
– amfani da mu’amalar dakaru iri-iri;
- shirye-shirye da gudanar da ayyuka masu banƙyama;
- al'amurran da suka shafi kayyade kwatance na manyan hare-haren;
- al'amurran da suka shafi cimma mamaki da tasiri na ayyukan soja;
– tsarin jagoranci da mu’amala.
Hotunan kayan bincike
Ɗaya daga cikin shawarwari don ƙarin aiki tare da kayan aiki daga binciken shugabannin soja 1949-1956. An buga wasu abubuwa masu ban sha'awa. A watan Satumba na 1956, a wani taro na Soja Scientific Directorate, an yanke shawarar buga wani ɓangare na memoirs game da farkon lokacin yakin. An zaɓi kayan bincike kuma an gyara su don bugawa. (Dukkan kayan da aka gyara ana adana su a cikin Babban Taswirar Ma'aikatar Tsaro.) An kammala aikin edita a cikin 1959, amma ba a taɓa buga abubuwan da aka shirya ba. Na dogon lokaci, an rarraba kayan binciken. Wataƙila tare da buga waɗannan kayan, tattaunawa ta jama'a game da farkon yaƙin zai zama ƙari, tare da ƙarancin tatsuniyoyi.
An fara buga kayan aikin "General Pokrovsky Commission" a cikin 1989 a cikin Jaridar Tarihin Soja. Mujallar ta buga wani bangare na martani daga binciken shugabannin sojoji tun daga 1952-1953.
Babban aikin da kayan bincike ya gudanar da bincike S. Chekunov, wanda ya shirya kuma ya buga a cikin 2017 babban ɓangaren abubuwan tunawa mai suna "Ina rubutawa kawai daga ƙwaƙwalwar ajiya ... Kwamandan Rundunar Red Army game da bala'i na farko. kwanakin Babban Yakin Patriotic War." Littafin ya ƙunshi abubuwan tunawa da kwamandoji 79 na Red Army (mai rike da mukamai a ranar 22 ga Yuni, 1941).
S. Chekunov ya nuna cewa ba duk kayan da aka samo ba. Amma, duk da haka, an buga yawancin abubuwan tunawa game da farkon lokacin yakin. Kuma waɗannan abubuwan tunawa sune tushen mafi mahimmanci game da abubuwan da suka faru kafin yakin, matakin shirye-shiryen, da farkon watanni na tashin hankali. Binciken waɗannan takaddun yana ba mu damar tantance wasu abubuwan da suka haddasa bala’in soja a lokacin rani na shekara ta 1941.
 
2. Manyan tambayoyi biyar ga janar-janar na Red Army
Yanzu bari mu juya kai tsaye zuwa shaida daga kayan binciken A. Pokrovsky game da farkon lokacin yakin. Binciken waɗannan bayanan yana ba da bayanai masu mahimmanci masu yawa, yana ba mu damar yin tunanin abin da ke faruwa a cikin sojojin yankunan yammacin lokacin rani na 1941. Irin wannan muhimmin abu dole ne a haɗa shi cikin nazarin game da farkon lokacin yakin. .
Tabbas, ba zan iya samar da duk kayan anan ba. A nan gaba, na yi shirin tsara wannan kayan a kan batutuwan daidaikun mutane, gundumomi, da sojoji. Irin wannan tsarin ba wai kawai zai ba da damar nuna gaba ɗaya ayyukan shirye-shirye da ayyukan soja waɗanda suka bambanta a gundumomin soja daban-daban ba, har ma za su sauƙaƙa fahimtar wannan babban tarin kayan ga duk masu sha'awar. Na ɗauki kayan daga "Jarida Tarihi na Soja" da littafin S. Chekunov "Ina rubutawa kawai daga ƙwaƙwalwar ajiya" (an ba da haɗin kai zuwa sama).
Don haka, menene Sashen Tarihin Soja ke sha'awar (duk tambayoyin an jera su a ƙarshen littafin). Ana samun fom ɗin binciken masu zuwa (26):
- haɗe-haɗe kwamandojin makamai (tsoffin kwamandojin gundumomin soja, sojoji, runduna, ƙungiyoyi da manyan hafsoshinsu);
– kwamandojin manyan bindigogi;
- Kwamandojin sojojin sama;
– shugabannin sassan leken asiri na gundumomin kan iyaka;
- manyan kwamandojin runduna da kwamandoji.
Ina ba da shawarar kowa ya karanta waɗannan tambayoyin, wanda shine ainihin abin da manazarta soja ke sha'awar. Kuma tambayoyin suna da ban mamaki, suna sa ku yi tunani da yawa. Anan zan yi la'akari da tambayoyi kawai ga kwamandojin makamai (26):
1. Shin an sanar da rundunar shirin tsaron kan iyakokin jihar, dangane da abin da ya shafi su; yaushe kuma me hukumar da hedkwata suka yi don tabbatar da aiwatar da wannan shiri?
2. Daga wane lokaci kuma a kan wane tsari ne sojojin da ke rufe suka fara shiga kan iyakar jihar kuma nawa aka tura kafin a fara yakin?
3. Lokacin da aka karɓi odar sanya sojoji cikin faɗakarwa dangane da harin da 'yan Nazi na Jamus za su yi a safiyar ranar 22 ga Yuni; mene ne kuma yaushe aka ba da umarnin aiwatar da wannan umarni kuma menene sojojin suka yi?
4. Me yasa akasarin manyan bindigogin a cibiyoyin horo?
5. Wane irin tanadi aka shirya hedkwatar domin ba da umarni da kula da sojoji kuma yaya wannan ya shafi yadda ake gudanar da ayyuka a kwanakin farko na yakin?
Roƙo daga A. Pokrovsky ya aika zuwa ga Laftanar Janar A.K. Kondratiev
Sashen Tarihi na Soja ya yi sha'awar:
– ko an sanar da shirin tsaron kan iyakokin jihar ga sojojin?
– yaushe ne sojojin da suka rufe suka fara isa kan iyaka?
- yaushe ne aka karbi odar sanya sojojin a shirye-shiryen yaki kuma yaushe aka aiwatar?
An yi wata tambaya ta daban game da kasancewar makaman atilari a cibiyoyin horarwa: me ya sa ba a samu makaman atilari a cikin sojojin da aka sa a shirye-shiryen yaki ba?
Anan za ku iya gina fassarori daban-daban, amma tambayoyin da kansu sun sake nuna kasancewar tsarin tsaro ko tsarin rufewa wanda aka haɓaka ta hanyar: Janar Janar, gundumomin soja, runduna, rarrabuwa (duk an tattauna wannan a cikin babi na baya). Da farko dai sojojin sun shirya tunkarar harin da Jamus da kawayenta ke kaiwa. Har yanzu dai ba a gano wasu takardu da su kansu rundunar ta Red Army ke shirin kai hari ba. Don haka, ina ba da shawarar yin aiki tare da takaddun da aka sani, kuma ba tare da hasashe ba. Ina so in jaddada cewa kuna buƙatar dogara ba ga kalmomin mutum ɗaya ko abin da ake tsammani ba, amma akan hadaddun shirin.
Don haka, bisa ga takardun, Red Army yana shirye don ayyukan tsaro. Don wannan akwai:
– An ɓullo da tsare-tsaren Rufe kan iyaka,
- sojojin za su mamaye sassan iyakar da shirin rufewa ya nuna,
- kuma ku kasance cikin shirye-shiryen yaƙi a lokacin mamaya.
Yanzu Janar Hafsan Soja ya yi sha'awar yadda aka aiwatar da umarni da umarni na Hukumar Tsaro ta Jama'a kafin yakin.
Idan babu tsare-tsaren rufewa, sojojin ba su ci gaba zuwa iyakar ba kuma ba a sanya su a shirye-shiryen yaki ba, to, duk tambayoyin Janar din ba su da ma'ana. Ba a fayyace ko wane gibi game da yakin a wannan harka da ya nemi cikewa ba. A halin yanzu, Babban Hafsan Sojoji yana da sha'awar tambayoyi game da ainihin halin da ake ciki a cikin sojojin, wanda a zahiri ya biyo baya daga duk shirye-shiryen yaƙi da shirye-shirye.
Lokacin yin la'akari da kayan aikin hukumar A. Pokrovsky (tambayoyi uku na farko kawai za a yi la'akari da su a nan), zan sake komawa ga umarnin da aka ambata a baya na Kwamitin Tsaro na Jama'a. Wannan wajibi ne don nuna cikakken hoton abin da ke faruwa.
 
3. "Shin an sanar da shirin tsaron kan iyakar jihar ga sojojin?"
Nan da nan bari mu juya ga kayan binciken akan tambayoyi biyu na farko na Babban Ma'aikatan. Ana gabatar da kayan aiki don gundumomi uku: gundumar Soja ta Musamman na Baltic, Yankin Soja na Musamman na Yamma da Gundumar Soja na Musamman na Kiev. A gaskiya ma, jagorancin soja-siyasa na USSR kanta ya ɗauki waɗannan gundumomi mafi mahimmanci, yana ƙara "Special" ga sunayensu. An haɗa kayan aiki ta kowace gunduma. Wannan ya sa ya fi dacewa don tantance yanayin gundumar gaba ɗaya.
Gundumar Soja ta Musamman na Baltic
Tambaya ta farko.
Shin an sanar da rundunar shirin tsaron kan iyakokin jihar, dangane da abin da ya shafi su; yaushe kuma me hukumar da hedkwata suka yi don tabbatar da aiwatar da wannan shiri?
Laftanar Janar P.P. Sobennikov (tsohon kwamandan 8th Army):
An naɗa ni kwamanda a Maris 1941. Matsayin ya wajaba a gare ni, da farko, in san kaina da tsarin tsaron kan iyakokin jihar don fahimtar wuri da rawar da sojoji ke takawa a cikin shirin gaba daya. Amma, abin takaici, ba a Babban Ma'aikata ba, ko lokacin da isa Riga a hedkwatar PribOVO, an sanar da ni game da wanzuwar irin wannan shirin. Har ila yau, ban sami wani umarni game da wannan batu ba a cikin takardun hedkwatar sojojin, wanda ke Jelgava.
Ina jin cewa da wuya irin wannan shirin ya wanzu a lokacin (Maris 1941). Sai kawai a ranar 28 ga Mayu, 1941, aka gayyace ni tare da babban hafsan hafsoshi, Manjo Janar G.A. Larionov da memba na majalisar soja, kwamishina division S. I. Shabalov, zuwa hedkwatar gunduma, inda kwamandan sojoji, Kanar Janar F. I. Kuznetsov. cikin gaggawa ya gabatar mana da shirin kariyar
Duk wannan ya faru cikin gaugawa kuma cikin wani yanayi na ban tsoro. Shugaban ma’aikatan ya karbi shirin don dubawa da nazari. Littafin rubutu ne mai kauri, mai kauri, wanda aka buga.
Kimanin sa'o'i 1.5-2 bayan karbar shirin, ba tare da samun lokaci don sanin kaina ba, an kira ni don ganin Kanar Janar F.I. Kuznetsov, wanda ya karbe ni a cikin ɗakin duhu kuma ya yanke shawararsa fuska da fuska. Latterarshen ya tafasa don tattara babban yunƙurin a cikin hanyar Siauliai, Gaurage (125th da 90th infantry Divisions) da kuma rufe kan iyaka daga Tekun Baltic (Palanga) a gaban kusan kilomita 80 tare da Rukunin Infantry na 10 na 11th Infantry. Corps
An janye Mechanized Corps na 12 zuwa yankin arewacin Siauliai a mataki na biyu na sojojin.
An kwashe bayanana, da na shugaban ma’aikata. Haka kuma, an yi mana alkawari cewa za a aika da umarnin tsara tsarin tsaro da littattafan aikinmu nan da nan zuwa hedkwatar sojoji. Abin takaici, ba mu sami kowane umarni ko ma littattafan aikinmu ba.
Don haka, ba a sanar da shirin tsaron ga sojojin ba. Duk da haka, gyare-gyaren da aka kafa a kan iyaka (10th, 125th, da kuma daga bazara na 1941, 90th bindigogi divisions) sun tsunduma cikin shirya katangar filin a kan iyakar a yankunan da aka gina garu (Telshai da Siauliai), kuma sun kasance a zahiri. masu karkata zuwa ga ayyukansu da wuraren tsaro.
Laftanar Janar V.I. Morozov (tsohon kwamandan Sojoji na 11):
Kamar yadda ka sani, a cikin 1940 ne aka fara tsari da gina kagara. Kwamandojin runduna sun shiga aikin binciken wuraren da ya kamata su yi aiki.
Bangarorin ne suka gina kagara a yankunan tsaro nasu. Don haka kwamandojin runduna da bataliyar sun san su da kyau. Bugu da kari, an sha gudanar da tarurrukan horo a kasa tare da hedkwatar runduna, rukunoni da runduna. Taken su da halayensu ya samo asali ne daga zaɓuɓɓukan da za a iya yi don aiki idan an yi yaƙi.
Laftanar Janar I.P. Shlemin (tsohon babban hafsan soji na 11):
Ban ga irin wannan takarda ba inda aka zayyana ayyukan Sojojin na 11. A cikin bazara na 1941, an gudanar da wasan motsa jiki a hedkwatar gundumomi, inda kowane ɗan takara ya yi ayyuka gwargwadon matsayinsa. Da alama a cikin wannan darasi an yi nazari kan muhimman batutuwan da suka shafi shirin tsaron kan iyakokin jihar. Bayan shi kuma an yi nazarin layukan tsaro a kasa tare da kwamandojin runduna da hedkwatarsu (5th, 33rd, 28th infantry Division). Abubuwan da ake bukata don horar da su an sanar da sojojin. An gudanar da aikin leken asiri a yankin tare da hedkwatar runduna da runduna domin zabar layukan tsaro da kayan aikinsu. Da alama an sanar da waɗannan hukunce-hukuncen ga manyan kwamandoji da hedkwata. Sun shirya kariya da runduna da hanyoyinsu.
Kanar Janar M. S. Shumilov (tsohon kwamandan 11th Rifle Corps na 8th Army):
Ba a kawo tsarin tsaron kan iyakokin jihar zuwa hedkwatar da ni ba. An yi shirin gudanar da ayyuka daban-daban na cika filin a cikin sabon katafaren yanki da ake ginawa da kuma a gefen filin da aka tsara. Ba a kammala wadannan ayyuka gaba daya ba a lokacin da sojoji suka fara aiki, don haka, bisa ga dukkan alamu, an yanke shawarar cewa gawarwakin sun dauki matakin tsaro a gabar gabashin gabar kogin Jura, watau a kan layin katangar da ake ginawa, kuma a cikin ramuka na filin jirgin sama an umurce shi da barin kamfani kawai a kowace runduna.
Major General I. I. Fadeev (tsohon kwamandan na 10th Infantry Division na 8th Army):
Na san shirin don kare iyakokin jihar Lithuania SSR a cikin yankin na yanki da maƙwabcin hagu - 125th. Hedkwatar sashen da tsarin mulki sun yi aiki da takaddun yaƙi: umarni, umarni, taswirori, zane-zane, da dai sauransu. An horar da ƙungiyoyin da aka kafa a cikin mamaye wuraren tsaro da kayan aikin wuta daga wurarensu.
An ƙarfafa rundunonin bindigu tare da hanyoyin da nake da su. Babban abin da aka fi mayar da hankali shi ne kan kwatancen Kretinga, Ppungi da gefen Tekun Baltic zuwa Libaau, da kuma Klaipeda, Retovas. An kuma yi amfani da dukkan makaman. An shirya takardu da wuraren harbi da yawa don shi.
An yi nazari sosai game da yankin gaba dayan sashin tsaro, mafi kusancin hanyoyin da za a bi wajen mamaye mukaman tsaro da harbe-harbe har zuwa da kwamandan runduna, manyan kwamandoji da na ajiya da wuraren lura an samar da su tun daga hedkwatar sashen zuwa manyan kwamandojin kamfanin.
Tambaya ta biyu.
Daga wane lokaci kuma a kan wane tsari ne sojojin da ke rufe suka fara shiga iyakar jihar kuma nawa aka tura su kafin a fara yakin?
Laftanar Janar P.P. Sobennikov (tsohon kwamandan 8th Army):
A safiyar ranar 18 ga Yuni, 1941, ni da babban hafsan sojoji mun tafi yankin kan iyaka don mu duba yadda ake ci gaba da aikin tsaro a yankin kagara na Siauliai. Kusa da Siauliai, wata motar fasinja ta riske ni kuma ba da daɗewa ba ta tsaya. Kanar Janar F.I. Kuznetsov (kwamandan sojojin PribOVO) ya fito daga ciki. F.I. Kuznetsov ya kira ni a gefe kuma ya sanar da ni cewa wasu rukunin injinan Jamus sun tattara a Suwalki. Ya umarce ni da in gaggauta janye tsarin zuwa kan iyaka, kuma da safiyar ranar 19 ga watan Yuni in sanya hedkwatar sojojin a wani ofishin kwamanda na kilomita 12 kudu maso yammacin Siauliai.
Kwamandan sojojin gunduma ya yanke shawarar zuwa Tayraga kuma ya sa Manjo Janar M.S. Shumilov na Rifle Corps na 11 a shirye don yaƙar yaƙi, kuma ya umarce ni da in je gefen dama na soja. Mun aika da babban hafsan soji, Manjo Janar G.A. Larionov, zuwa Jelgava. Ya karbi aikin jagorantar hedkwatar zuwa ofishin kwamanda.
A ƙarshen ranar, an ba da umarnin baki don tattara sojoji a kan Tynitsa. A safiyar ranar 19 ga watan Yuni, ni da kaina na duba ci gaban odar. Raka'a na 10th, 90th da 25th Divisions Infantry Division sun mamaye ramuka da wuraren harbe-harbe na itace-da-ƙasa, kodayake yawancin gine-ginen ba su shirya gaba ɗaya ba. A daren ranar 19 ga watan Yuni ne aka janye sassan rundunar Mechanized Corps ta 12 zuwa yankin Siauliai, kuma a lokaci guda hedkwatar sojojin ta isa ofishin kwamandojin.
Ya kamata a lura cewa babu wanda ya karɓi kowane umarni a rubuce don tura tsarin. An gudanar da komai ne bisa ga umarnin kwamandan sojojin gundumar. Bayan haka, an fara karɓar umarni masu cin karo da juna ta hanyar tarho da telegraph game da gina na'urori, hakar ma'adinai, da sauransu. Fahimtar su ke da wuya. An soke su, an sake tabbatar da su kuma an soke su a daren 22 ga Yuni, ni da kaina na karbi umarni daga shugaban ma'aikata na gundumar, Laftanar Janar P. S. Klenov, na janye sojoji daga kan iyaka. Gabaɗaya, an ji tsoro mai girma da tsoron "yaƙi mai tayar da hankali" a ko'ina kuma, a sakamakon haka, rashin daidaituwa a cikin ayyuka ya tashi.
Laftanar Janar V.I. Morozov (tsohon kwamandan Sojoji na 11):
Bisa umarnin kwamandan sojojin da ke gundumar, runduna ta 11 ta soji ta koma cikin shirin tsaro. Anyi hakan ne a karkashin sunan inganta katangar filin.
A kan iyakar akwai wata runduna guda ɗaya daga kowace ƙungiya, an ƙarfafa ta, a matsayin mai mulkin, ta bataliyar bindigogi. A farkon watan Yuni, an maye gurbin wasu tsarin mulki da wasu.
A farkon watan Yunin 1941, ƙungiyoyi sun tura ofisoshin umarni a yankunansu, inda jami'ai ke ci gaba da aiki.
Laftanar Janar I.P. Shlemin (tsohon babban hafsan soji na 11):
Ban tuna wani umarni game da janye sojoji zuwa iyakar jihar ba. A bayyane yake, ba ya nan, tun da 28th da 33rd gungun bindigogi suna kusa da shi, kuma na 5 yana cikin sansanin (kilomita 30-35 daga kan iyaka).
A cikin rabin na biyu na Yuni, a karkashin pretext na zuwa wani filin wasa a yankin Kovno, 23rd Infantry Division daga Dvinsk mayar da hankali.
A cikin watan Yuni, tsakanin ranakun 18 zuwa 20 ga wata, kwamandojin sassan kan iyaka sun juya zuwa hedkwatar sojojin tare da neman a ba su taimako a yakin da ake yi da masu zagon kasa da ke kutsawa cikin kasar Lithuania. Dangane da haka, an yanke shawarar cewa, a karkashin atisayen dabaru, sassan za su dauki matakan kariya a sassansu, tare da mika harsashi ga mayakan, amma kwamandan sojojin gundumar ya ba da umarnin a tafi da su. isar da su ga ɗakunan ajiya na yanki.
Don haka, ya zuwa ranar 20 ga watan Yuni, sassan bindigu guda uku sun dauki matsayi na kariya tare da aikin dagewa da tsayawa tsayin daka a yayin harin makiya.
Kanar Janar M. S. Shumilov (tsohon kwamandan 11th Rifle Corps na 8th Army):
Sojojin Corps sun fara daukar matakan kariya bisa umarnin kwamandan sojojin a ranar 18 ga watan Yuni. Na ba da odar ne kawai ga kwamandan runduna ta 125 da na runduna. Sauran sassan kuma sun sami umarnin baki ta hanyar jami’an hulda da sojoji. An sanar da hedikwatar Corps game da wannan. An ba da umarnin kada a ba da harsashi. An ba da izini kawai don inganta kayan aikin injiniya na tsaro. Duk da haka, a ranar 20 ga Yuni, da fahimtar hadarin da ke tafe, na ba da umarnin rarraba harsashi da harsashi zuwa sassan da kuma fara aikin hakar ma'adinai a wasu wurare.
A ranar 21 ga watan Yuni, wani memba na majalisar soja na gundumar (corps commissar PA Dibrova) ya kasance a hedkwatar kungiyar, wanda, ta hannun shugaban ma'aikata, ya ba da umarnin a kwace makamai. Na nemi hedkwatar sojojin da a ba ni umarni a rubuce kan wannan batu, amma ban samu amsa ba.
Major General I. I. Fadeev (tsohon kwamandan na 10th Infantry Division na 8th Army):
Ranar 19 ga Yuni, 1941, an ba da umarni daga kwamandan 10th Rifle Corps, Major General IF. Nan da nan aka janye dukkan sassan zuwa yankin tsaro kuma sun mamaye wuraren harba bindigogi da manyan bindigogi. Da gari ya waye, kwamandojin rundunonin runduna, bataliyoyin da kamfanoni da ke ƙasa sun fayyace ayyukan yaƙi kamar yadda aka tsara a baya tare da kai su ga kwamandojin runduna da runduna.
Domin boye ayyukan da ake yi a kan iyakar, an gudanar da aikin tsaro na yau da kullun, kuma wasu daga cikin ma'aikatan sun yi sutura a cikin tsarin tsaro, suna cikin shirin yaki.
Colonel S. M. Firsov (tsohon shugaban sojojin injiniya na 11th Army):
A ranar 20 ga watan Yuni ne shugabannin sassan da daraktoci na rundunar suka hallara tare da babban hafsan hafsoshin kasar, Manjo Janar I.P. An yi mana gargadin cewa ana gudanar da wannan taron ne a kan da'irar horo.
Ba a ba su izinin sanya sassan injiniya kan shirye-shiryen yaƙi ba. Duk da haka, rundunar ba ta yi adawa da wuraren hakar ma'adinai a kan iyakar jihar ba, muddin ni kaina zan dauki alhakin wadannan ayyukan. Fara aiki. Duk da haka, washegari aka kira ni wurin babban hafsan soji, inda na saba da wayar tarho daga gundumar. "Kwamandan sojojin gundumomi," in ji shi, "ya ja hankalin kwamandan runduna ta 11 ga ayyukan da ba su ba da izini ba na babban hafsan sojojin injiniya na sojojin, Laftanar Kanar Firsov, wanda ya bayyana kansa a cikin korar bataliyoyin sapper guda biyu. daga aikin tsaro da kuma sanya masa aikin gudanar da aikin hakar ma'adinai a kan iyaka. Kwamandan gundumomi ya tsawatar da Laftanar Kanar Firsov kuma ya ba da umarnin a mayar da bataliyoyin, kuma kada a gudanar da aikin hakar ma'adinai."
Kanar Janar na Tank Forces P.P. Poluboyarov (tsohon shugaban sojojin na PribOVO):
A ranar 16 ga watan Yuni, da karfe 11 na dare, rundunar Mechanized Corps ta 12 ta samu umarni don sanya rukunin kan shirin yaki. Kwamandan rundunar, Manjo Janar N.M. Shestopalov, an sanar da haka ne da karfe 23:00 na ranar 17 ga watan Yuni bayan isowarsa daga sashin motoci na 202, inda yake duba shirye-shiryen gangamin.
A ranar 18 ga watan Yuni, kwamandan rundunar ya tayar da runduna da runfunan yaki tare da ba da umarnin a janye su zuwa wuraren da aka tsara. An yi hakan ne a ranakun 19 da 20 ga watan Yuni.
A ranar 16 ga watan Yuni, bisa ga umarnin hedkwatar gundumar, an kuma sanya 3rd Mechanized Corps (Kwamandan Manjo Janar na Rundunar Sojojin A.V. Kurkin) a shirye-shiryen yaki, wanda ya mayar da hankali a yankin da aka ƙayyade a lokaci guda.
1.P.P.
A sharhi.
Gabaɗaya, shirye-shiryen kariya don rufe kan iyaka a PribOVO an sanar da wasu kwamandoji. Amma, duk da haka, daga bayanan da aka gabatar a bayyane yake cewa sassan sojojin sun kasance a kalla "sun dace da yankunan tsaro," an gudanar da bincike, an shirya shingen shinge na filin, kuma an shirya matakan tsaro a yawancin atisayen ma'aikata.
Dukkan kwamandojin suna magana ne game da matsawa kan iyaka a ranar 18-20 ga Yuni. Bugu da ƙari, amsoshin sun haɗa da kalmar "game da kawo rabo/samuwa don yaƙar shiri." Zan yi magana game da digiri na shirye-shiryen yaƙi na Red Army a cikin sakin layi na gaba (wannan yana da mahimmanci!), Yanzu bari mu tuna yadda kwamandojin PribOVO ke nuna ci gaba zuwa kan iyaka. Hakanan yana da kyau a lura da oda na hedkwatar PribOVO (20):
Don tabbatar da saurin zama na matsayi a cikin fagen gaba da (a) babban yankin tsaro, sassan da suka dace dole ne su kasance gaba ɗaya cikin shiri na yaƙi.
Duk rukunin da ke fagen daga da kuma a cikin babban yankin tsaro dole ne su kasance “cikakkun shirye-shiryen yaƙi” daga 19 ga Yuni.
Don haka, gabaɗaya, daga ranar 18 ga Yuni, sojojin da ƙungiyoyin PribOVO sun fara turawa da mamaye wuraren tsaro waɗanda tsarin murfin ya tsara. An aiwatar da wannan wani bangare ta hanyar rubutacciyar umarni, misali, odar zuwa ga Mechanized Corps na 12 don sanya shirye-shiryen yaƙi da ƙaura zuwa wani yanki (15). Amma yawancin umarni na ci gaba da tura sojoji a kan layin tsaro an yi su ne da baki daga kwamandan PribOVO F. Kuznetsov. Bari in jaddada cewa kwamandan gunduma da kansa ya kawo sojoji don yaki da shiri.
Idan ya yi haka, alal misali, a watan Afrilu-Mayu, da an dauke shi a matsayin tsokana. Kuma yin hakan kafin ayyukan soji na nufin shirya sojojin domin yaki.
A cikin tashin hankali na baya, F. Kuznetsov bai nuna kansa a matsayin kwamandan soja mai kyau ba, amma a ranar 22 ga Yuni, an tayar da sojojin gundumomi, wanda bai yarda da Jamusawa su kai hari ga sansanin barci ba.
A lokaci guda, an ji tsoro a ko'ina, an ba da umarni kuma an soke (misali, wuraren hakar ma'adinai a kan iyaka):
... An ji babban tashin hankali a ko'ina, tsoron "tashi yaki" kuma, sakamakon haka, rashin daidaituwa a cikin ayyuka ya tashi.
Gundumar Soja ta Musamman ta Yamma
Tambaya ta farko.
Shin an sanar da rundunar shirin tsaron kan iyakokin jihar, dangane da abin da ya shafi su; yaushe kuma me hukumar da hedkwata suka yi don tabbatar da aiwatar da wannan shiri?
Manjo Janar P.I. Lyapin (tsohon babban hafsan soji na 10):
Tare da karɓar umarnin gundumar don kare iyakokin jihar a cikin Janairu 1941, kwamandan sojojin, Manjo Janar K. D. Golubev, ya yanke shawara. Rundunar ta 1st Rifle Corps, tare da raka'a na 8th Rifle Division, kare wani yanki na iyakar jihar daga layin da ke kan dama zuwa Kogin Narev kusa da Novogrudok. Rarraba na biyu na yara, tare da tsayar da kwayar halitta, yana tabbatar da jabu tare da maƙwabta a hannun dama, yana tura shi zuwa layin ƙasa (15 KM arewa maso yamma na Osovets). Sauran runduna ta 2nd Infantry Division za su kasance a cikin echelon na biyu kuma su kare sansanin Osowiec tare da katangar Ganendz. Runduna ta 5 ta Bindiga, da wasu rundunonin bindigu na sojoji biyu suka ƙarfafa, an umarce su da su rufe sauran layin tsaro na sojojin daga Novogrudok zuwa Zuzel, suna da ƙungiyoyin biyu a matakin farko.
Don haka, yankin tsaro na rundunar soji na 10 (kilomita 145) ya kasance a matakin farko ta rukunin bindigu guda uku kawai, kuma a cikin filin da kowane nau'in sojojin makiya ke iya gudanar da ayyukansu ta kowace hanya. A karkashin waɗannan sharuɗɗan, gawawwaki da kwamandojin ƙungiyoyi ba za su iya samar da tanadi ba. Kwamandan sojojin ba shi da damar yin amfani da ajiyarsa ba tare da izini daga sama ba. Don haka, duk tsarin tsaron kan iyaka na jihar ya kasance ba shi da kwanciyar hankali, ba tare da wani shiri na yin amfani da sojoji da hanyoyin daga zurfafawa da kuma gaba ba.
Mun sake sake fasalin tsarin tsaron kan iyaka na 1941 daga Janairu zuwa farkon yakin, amma ba mu gama shi ba. Canji na ƙarshe ga umarnin aiki na gunduma ya samu a ranar 14 ga Mayu a Minsk. Ya ba da umarnin ci gaba da shirin a kammala shi a ranar 20 ga Mayu kuma an gabatar da shi don amincewa ga hedkwatar ZapOVO. A ranar 20 ga Mayu, na ba da rahoto: “An shirya shirin; Amma kiran bai zo ba kafin a fara yakin. Bugu da ƙari, sabon rahoto a watan Mayu [ya nuna cewa] an gudanar da tarurrukan horarwa da yawa a cikin sojoji, kamar tafiye-tafiyen fage, horar da dabaru ga ma'aikatan kwamandoji, da sauransu. Don haka, babu wanda zai iya ɗaukar haɓaka takaddun zartarwa kan jihar. shirin tsaron kan iyaka.
Koyaya, duk umarnin hedkwatar ZapOVO an yi niyya ne don ƙirƙirar yanayi mai gamsarwa a cikin zukatan waɗanda ke ƙarƙashin ƙasa. “Bagpipes” tare da amincewar shirin tsaron kan iyakokin jihar da muka ɓullo da shi, a ɗaya ɓangaren, shirye-shiryen maƙiyan a bayyane don ƙwararrun ayyuka, waɗanda aka sanar da mu dalla-dalla ta hanyar hukumomin leƙen asiri, a gefe guda, sun dagula mu gaba ɗaya. da kuma kafa mu don kada mu ba da mahimmanci ga yanayin da ke tasowa.
Kanar Janar L.M. Sandalov (tsohon hafsan hafsoshin soja na 4th):
A cikin Afrilu 1941, umurnin na 4th Army ya samu umarni daga hedkwatar Zapovovo, bisa ga abin da ya zama dole don samar da wani shirin rufe taro, taro da kuma tura sojoji a cikin Brest shugabanci. Ya bayyana cewa "domin rufe tattarawa, tattarawa da tura sojoji, an raba yankin gundumar gaba daya zuwa wuraren da sojoji suka mamaye ...". Dangane da umarnin gunduma, an samar da shirin rufe sojoji. Idan aka yi la'akari da shi, ya kamata a lura da cewa ya dace da umarnin gundumar, wanda, a zahiri, an riga an yanke shawarar duk manyan batutuwan da suka shafi sojojin - an nuna sojojin da aka keɓe don yankin murfin, wuraren tattara su. faɗakarwar faɗa, ƙayyadaddun lokaci don shirye-shiryen sojoji, ayyuka da tsari na aiwatar da su, kuma, saboda haka, kurakurai a cikin yanke shawara na umarnin gundumar don ɗaukar hoto ta atomatik zuwa tsarin soja.
Babban koma baya na shirin gundumar da sojoji shine rashin gaskiyarsu. Wani muhimmin sashi na sojojin da aka tanadar don ɗaukar ayyuka bai wanzu ba tukuna. Misali, runduna ta 13, wacce aka damka wa aikin samar da filin fakewa tsakanin runduna ta 10 zuwa ta 4, da kuma ta 14 da makanikai, wadanda ke cikin rundunar ta hudu, suna cikin aikin kafawa. Isowar wasu tsare-tsare a sabbin yankuna a yayin rikicin soja an tsara shi a daidai lokacin da ba su da lokacin da za su shiga cikin warware ayyukan rufewa (Rukunin Sojoji na 100 tare da wa'adin isowa a M-3). Irin wannan shiri na tattara sojoji zuwa kan iyaka ya yi kasa a gwiwa a gaba. Haka abin ya faru. Bangaren bai zo a matsayin wani bangare na Sojoji na 4 ba ko dai a rana ta uku na yakin ko kuma daga baya.
Kanar Janar V.S. Popov (tsohon kwamandan 28th Rifle Corps na 4th Army):
Ba a sanar da ni tsarin tsaron kan iyakokin jihar ba, a matsayina na kwamandan runduna ta 28.
Manjo Janar M.A. Zashibalov (tsohon kwamandan runduna ta 86 na rundunar soji ta 10):
A ranar 1 ga Mayu, 1941, an samar da sanye take da yankin tsaro na sashen, wanda halittar da muka fara a watan Agusta 1940. A rabi na biyu na watan Mayu, an gayyace ni da babban hafsan hafsoshin zuwa hedkwatar runduna ta 10. A can, Babban Hafsan Soja, Manjo Janar L.I. Kafin ranar 1 ga watan Yuni, an ba da umarnin gudanar da bincike a yankunan rundunonin sojoji da wuraren kariya na bataliyar, wuraren harbin bindigogi, kwamandoji da wuraren lura.
An amince da shirin aikin tsaro. Dangane da shawarar da na yanke, hedkwatar sashen ta samar da tsari da kuma tsarin hulɗar da aka tsara don gudanar da yaƙin tsaro a sabon yankin.
An ɓullo da tsare-tsare don ɗaukaka su a cikin faɗakarwa; An ba da izinin gwajin gawarwaki bisa ga kafaffen sigina.
Kwamandojin rundunonin bindigu da manyan bindigogi, bataliyoyin guda daya da rarrabuwa sun san ayyukan kuma, bisa ga wannan, sun samar da mafita da umarnin yaki don kare iyakokin jihar.
Colonel S.I. Gurov (tsohon shugaban ma'aikata na 49th Infantry Division na 4th Army):
A ƙarshen Maris ko farkon Afrilu, an kira ni da kwamandan sashin zuwa hedkwatar Sojoji ta 4. A can aka yanke shawara a karshe, aka tsara tsari kuma aka rubuta odar yaki ga sassan da za su kare sashin. An sanya duk takardun a cikin ambulan, an rufe su da hatimin hedkwatar sojoji, sannan aka kawo su hedkwatar sashen, inda aka ajiye su a cikin ma'ajina tare da "Jan Packet".
Ba mu sami damar gina tsarin tsaro na kashe gobara ga sashin ba la’akari da gobarar yankin da aka yi garkuwa da shi, tun da hedkwatarta ta ki ba da wannan bayanai, saboda kasancewar hedkwatar ZapOVO ta hana ba da wani bayani kan wadannan batutuwa.
Colonel A. S. Kislityn (tsohon shugaban ma’aikata na sashin tanki na 22 na rundunar mechanized 14th):
A kusa da Maris-Afrilu 1941, da Division kwamandan, ni kaina, shugabannin sashen aiki da sadarwa aka kira zuwa hedkwatar 4th Army (Kobrin).
A cikin kwanaki 2-3, mun samar da wani tsari na haɓaka rabo akan faɗakarwar yaƙi, wanda ya haɗa da takardu kamar umarnin tafiya zuwa wurin tattarawa, zane-zanen rediyo da sadarwar tarho, da umarni ga jami'in kula da aiki idan an yi yaƙi. faɗakarwa. Babu wani shiri na karfafa rabon.
An haramta shi sosai don sanin ko da kwamandojin rundunonin runduna da ƙungiyoyin yanki tare da abubuwan da ke cikin takaddun da aka haɓaka. Bugu da kari, ba a ba da izinin ba da kayan aikin lura da ofisoshin umarni a yankin da aka fi mayar da hankali ga kafa ba, ko da yake wannan batu ya fito daga masu sigina.
Tambaya ta biyu.
Daga wane lokaci kuma a kan wane tsari ne sojojin da ke rufe suka fara shiga iyakar jihar kuma nawa aka tura su kafin a fara yakin?
Manjo Janar PI Lapin (tsohon babban hafsan soji na 10):
Idan aka yi la’akari da cewa kwanaki kadan kafin a fara yakin, hedkwatar gundumar ta fara shirya wani ofishin kwamandan rundunar, kwamandan sojojin ZapOVO ya san lokacin da za a iya barkewar yakin. Duk da haka, saboda wasu dalilai bai bukaci wani mataki daga gare mu ba.
A karkashin waɗannan sharuɗɗan, mun sami damar shirya ofisoshin umarni biyu kawai (a cikin gandun daji mai nisan kilomita 18 yamma da Bialystok, tsakanin tashar Zhednya da Valily), sannan kuma mun tura hedkwatar gawarwakin bindigogi: na 1 zuwa Viziu, na 5th. ku Zambrov.
A kan iyakar jihar, a yankin sojoji, har zuwa bataliyoyin 70 da sassan da adadin mutane dubu 40 suka yi aikin tsaro. Watsawa tare da gaba mai nisan kilomita 150 kuma zuwa zurfin zurfi, mara kyau ko gaba daya ba su da makami, ba za su iya wakiltar ƙarfin gaske don kare kan iyakar jihar ba. Akasin haka, ma'aikatan ginin, sapper da bataliyoyin bindigu, a farkon hare-haren jiragen sama na abokan gaba, ba tare da tallafin makamai da bindigogi ba, sun fara ja da baya zuwa gabas, suna haifar da firgita a baya.
Kuma wane irin martani ne za a iya samu, alal misali, a cikin ma’aikatan tankokin yaki na 25 da 31 na rukunin makanikai na 13, wadanda a farkon yakin suna da tankunan horo da dama, kusan mutane dubu 7 a cikin kowannensu, ba su da makami. .
Manjo Janar B.A. Fomin (tsohon mataimakin shugaban sashen gudanarwa na hedkwatar ZapOVO):
Ƙungiyoyin sun fara sake turawa zuwa yankunan kan iyaka a cikin tsari a cikin Afrilu-Mayu 1941. An yi jigilar manyan bindigogi da ma'ajiyar NZ ta jirgin kasa. Abubuwan da suka biyo baya sun koma: 85th Rifle Division - yankunan yammacin Grodno, 21st Rifle Corps - daga Vitebsk arewa maso yamma da arewacin Lida, 49th da 113th Rifle Divisions - yammacin Belovezhskaya Pushcha, 75th - daga Mozyr zuwa Malority gundumar, 42nd. - daga Bereza-Kartuzskaya zuwa Brest da kuma gaba arewa.
A tsakiyar watan Yuni, an umurci rundunar ta 47 ta Rifle Corps ta tashi ta jirgin kasa zuwa yankin Obuz-Lesny kafin ranar 21-23 ga watan Yuni. A lokaci guda, 55th (Slutsk), 121st (Bobruisk), 143rd (Gomel) gungumen bindigu ya ci gaba a can a cikin hadaddiyar tafiya, da kuma 50th bindigogi division daga Vitebsk zuwa Gainovka yankin.
Kafin a fara tashin hankali, an hana sojoji daukar matakan kariya a shiyyoyin su da ke kan iyakar jihar.
Da farkon harin iska (da karfe 3:50 na safe ranar 22 ga watan Yuni) da kuma barrage na manyan bindigogi (a karfe 4 na safe ranar 22 ga watan Yuni), makiya sun yi nasarar juyowa da daukar matakan tsaron kan iyakar jihar: a cikin Sojoji na 3. - kula da runduna ta 4th, runduna ta 27 da 56; a cikin 10th - iko na 1 da 5 sk, 2, 8, 13 da 86 sd; a cikin 4th - 6 da 75 gungun bindigogi. A ci gaba da ci gaba da aka kai musu hari: a 3rd Army - 85 Infantry Division, a 4th Army - 42 Infantry Division.
Laftanar Janar G.V. Revunenkov (tsohon shugaban ma'aikata na 37th Infantry Division na 3rd Army):
A ranar 17 ga Yuni, 1941, aka gayyaci ni, kwamandan runduna ta 1, Manjo Janar D. Rubtsov, da kwamandan runduna, Colonel A. E. Chekharin, zuwa hedkwatar gundumar. An gaya mana cewa runduna ta 37 ta sojojin za ta tashi zuwa sansanin Lida, duk da cewa a bayyane yake cewa an sake tura sojoji a kan iyakar jihar. An umarce su da su mallaki komai na rayuwa a sansanin.
Runduna guda biyu sun tashi daga Lepel cikin tsari, kuma an aika da sassan garrison Vitebsk ta hanyar dogo. An zana matakan ne bisa ka'idar sauƙi na sufuri, don haka hedkwatar sashen ta bi ba tare da bataliya na sadarwa ba, kuma harsashin ya kasance a matakin karshe.
Mun koyi game da farkon yakin da karfe 12 na ranar 22 ga Yuni a tashar Bogdanow daga jawabin V. M. Molotov. A wannan lokacin har yanzu sassan sashen na ci gaba da tafiya, babu wata alaka da su, komandan ko hedikwatar ba su san halin da ake ciki ba.
1. L. M. Sandalov, shugaban ma'aikata na 4th Army 2. A. S. Kislityn, shugaban ma'aikata na 22nd Tank Division 3. M. S. Zashibalov, kwamandan na 86th Infantry Division 4. G. V. Revunenkov, shugaban ma'aikata 37 1st Infantry Division
A sharhi.
Da farko dai, yana da kyau a san cewa kwamandojin sojoji da hafsoshin hafsoshin sun yi nuni da yadda aka tsara da kuma daidaita tsare-tsare a kai a kai tun daga watan Janairun 1941. Yawancin kwamandojin sun nuna cewa an fayyace wuraren tsaro na rukuninsu (Sojoji na 10: 86th Infantry Division (M . Zashibalov), 4th Army: 49th Infantry Division (S. Gurov)).
A tsakiyar watan Yuni, ZapOVO, kamar sauran gundumomi, sun aiwatar da umarnin matsar da rarrabuwa mai zurfi kusa da iyakar da aka kafa ta tsare-tsaren rufewa. Amma ba duka raka'a ba ne suka sami isa wurin da aka nuna musu (farkon yakin ya same su a kan hanya ba tare da cikakken bayani ba da fahimtar abin da ke faruwa). Shugaban ma’aikata na ZapOVO V. Klimovskikh ya ba da umarnin tura rarrabuwa har zuwa lokacin da aka fara yakin ranar 21 ga watan Yuni.
Babu wani kwamandan kwamanda daya da ya nuna cewa ya kamata a sanya sassan a cikin shirin yaki. Dangane da haka, lamarin na ZapOVO ya sha bamban da na PribOVO, inda aka tura akasarin sojojin a sassansu bisa wani shiri na fakewa.
Hedkwatar gundumar ta shirya ofishin kwamandojin ta cikin 'yan kwanaki, amma babu irin wannan umarni a cikin sojojin na 10. Bugu da kari, ba a ba wa ’yan sanda damar samun kayan aikin sadarwa da ake bukata ba. Hedkwatar runduna ta 10 ta shirya ofisoshin kwamandoji biyu da kanta.
Gundumar Soja ta Musamman Kyiv
Tambaya ta farko.
Shin an sanar da rundunar shirin tsaron kan iyakokin jihar, dangane da abin da ya shafi su; yaushe kuma me hukumar da hedkwata suka yi don tabbatar da aiwatar da wannan shiri?
Janar M.A. Purkaev (tsohon shugaban hafsan hafsoshin Soja na musamman na Kyiv):
An sanar da shirin tsaron kan iyakokin jihar ga sojojin. Babban hafsan hafsoshin gundumar, sashen gudanarwa da kwamandojin sojoji da kungiyoyin aiki na hedkwatarsu ne suka gudanar da wannan ci gaban a cikin watan Afrilu. A cikin kwanaki goma na farko na watan Mayu, majalisar sojoji ta gundumar ta amince da tsare-tsaren sojoji kuma an tura su zuwa hedkwatar sojoji. Shirye-shiryen sojoji bisa ga takaddun gudanarwa an haɓaka su kafin kafuwar.
Kwamandojin su da hafsoshin hafsoshin su sun san takardun da aka kafa a hedkwatar sojojin, inda daga nan aka mika su ga hafsoshin hafsoshin don adana su a cikin kunshin da aka rufe har zuwa kusan 1 ga watan Yuni.
Duk raka'a da hedkwatar kafawa suna da tsare-tsaren faɗakarwa. Shirin tsaron kan iyakar jihar shi ne za a aiwatar da shi ta hanyar wayar tarho daga majalisar sojoji na gundumar (tare da sa hannun uku) na yi jawabi ga kwamandojin sojoji da kwamandan sojojin dawakai (Kwamandan na 5th). Rundunar sojan doki, Manjo Janar F.V. Kamkov). A cikin tsari da raka'a, za a aiwatar da shirin aikin ne bisa ka'idojin telegram daga majalisar sojoji na sojoji da kwamandan sojojin dawakai da ke sanar da kararrawa.
Janar I. Kh. Bagramyan (tsohon shugaban sashen gudanarwa na hedkwatar KOVO):
An sanar da shirin tsaron kan iyakokin jihar ga sojojin, gwargwadon abin da ya dace, kamar haka: sojojin da ke ba da kariya kai tsaye... suna da cikakkun tsare-tsare da takardu har zuwa har da rundunar; sauran sojojin gundumar (bididdigar bindigu, gawawwakin mechanized bakwai waɗanda ba su riga sun kammala samar da ƙungiyoyin ƙarfafawa ba) suna da ambulaf ɗin da aka rufe tare da odar yaƙi da duk umarnin yaƙi don tallafawa ayyukan da aka sanya, an adana su a cikin amintaccen daidai shugaban ma'aikata na samuwar.
Tsarin amfani da takaddun bayanai a cikin duk cikakkun bayanai an haɓaka su a hedkwatar gunduma kawai don ƙungiyoyi da ƙungiyoyi. Masu zartarwa za su iya gano su ne kawai daga takaddun da ke cikin ambulan da aka rufe bayan buɗe na ƙarshe.
Manjo Janar 3. 3. Rogozny (tsohon babban hafsan hafsoshin soja na 1st Rifle Corps of the 5th Army):
A tsakiyar watan Mayun 1941, hedkwatar runduna ta 5 ta kirkiro wani shiri na rufe iyakokin jihar. An gabatar da shi a hedkwatar sojoji da: kwamandan runduna ta 15, Colonel I. I. Fedyuninsky, da kaina da kwamandojin runduna: Major General G.I. Sherstyuk, Colonel M. P. Timoshenko (kwamandan runduna ta 45 da ta 62, bi da bi) . Hedkwatar rundunar sojoji da na yanki ba su da wasu takardu da suka shafi shirin tsaro, amma sun san ayyukan da tsare-tsaren tsaro na sirri ... Sassan sun yi la'akari da layin tsaronsu, sun ƙaddara tsarin yaƙi, sun bayyana tsarin kula da yaƙi ... Duk abin da ya shafi An sanar da rundunonin sojoji kai tsaye a ƙasa kuma shawarar da aka yanke an amince da manyan kwamandojin.
Manjo Janar GI Sherstyuk (tsohon kwamandan runduna ta 45 na runduna ta 5):
Shirin tsaron kan iyakar jihar daga hedkwatar runduna ta 15 da ta 5 ba a taba sanar da ni ba, a matsayina na kwamandan runduna ta 45, da kuma ayyukan yaki na sashin [I] da aka tura bisa ga sanarwar. shirin nuni da ni da babban hafsan hafsoshin Kanar Chumakov suka yi kuma muka kawo wa kwamandojin runduna, bataliyoyin da runduna.
Colonel P. Novikov (tsohon shugaban ma'aikata na 62nd Infantry Division na 5th Army):
Ni dai a ganina babu wani shiri na kayyade iyakokin jihar, amma shirin na bangaren sojoji ne. Rarraba tana da kusan tsiri kusa da gaba da zurfi. Don haka, a farkon Afrilu 1941, ni, da kuma shugabannin hafsoshin runduna ta 87 da ta 45, aka gayyaci ni hedkwatar runduna ta 5, inda mu da muke sashen ayyuka muka karɓi taswirori kuma da kanmu muka yi abubuwan da suka dace daga tsarin soja. don samar da ratsinmu a cikin sharuddan injiniya.
Manjo Janar P.I. Abramidze (tsohon kwamandan runduna ta 72 ta tsaunuka ta runduna ta 26):
Kafin harin Nazi Jamus a kan Tarayyar Soviet, da naúrar kwamandojin da ni ba su san shirin tattarawa (MP-41), amma bayan bude shi, kowa da kowa ya gamsu da cewa aikin tsaro a kan iyakar jihar da kuma umurnin post atisaye a kasa. sun dogara ne akan tsarin gaba ɗaya na KOVO, wanda Babban Ma'aikata ya amince da shi.
Manjo Janar P.V Chernous (tsohon shugaban ma'aikata na 72nd Mountain Rifle Division na 26th Army):
Rundunar ta 8th Rifle Corps ce ta sanar da shirin kare kan iyakar jihar ga sassan sashin. Duk da haka, ba a haɗa shi ba bisa ga tsarin ƙungiyar tsaunuka na bindigogi, amma rabon bindigogi. Gaskiyar ita ce, a cikin bazara na 1941 rabo ya fara canzawa zuwa ma'aikatan wani rukuni na bindigogi, amma a ranar 22 ga Yuni bai kammala waɗannan ayyukan ba.
Manjo Janar S.F. Gorokhov (tsohon babban hafsan hafsoshin soja na 99th infantry Division na 26th Army):
An karɓi tsarin tsaron kan iyaka a cikin Fabrairu-Maris 1941 a hedkwatar Sojoji na 26 a cikin ambulan da aka rufe kuma ba a yi aiki tare da mu ba. Amma tun kafin a gabatar da shi, kwamandan sojojin, Laftanar Janar F. Ya. Kostenko, da kansa ya gaya mani da kwamandan sashin, Colonel N. I. Dementyev, da sassan da aka kafa da kuma rundunonin tsaro, wuraren da aka ba da umarni da wuraren lura. da wuraren harba bindigogi. Bugu da kari, wani oda na musamman ya umurci sashin da ya shirya gaban garu na Przemysl da kuma tona ramuka a yankinsa.
Hedkwatar sashin da na iyakoki sun tsara wani shiri na rufe iyakokin jihar bisa ga zabi biyu - idan aka yi zagon kasa da kuma yiwuwar yaki.
Tambaya ta biyu.
Daga wane lokaci kuma a kan wane tsari ne sojojin da ke rufe suka fara shiga iyakar jihar kuma nawa aka tura su kafin a fara yakin?
Janar M.A. Purkaev (tsohon shugaban ma'aikatan KOVO):
A ranar 13 ko 14 ga watan Yuni, ya ba da shawarar janye sassan bindigu zuwa layin garu na Vladimir-Volyn, wanda ba shi da makamai a cikin tsarin tsaro. Majalisar Soja ta Lardi ta amince da waɗannan shawarwari kuma ta ba da umarnin da ya dace ga kwamandan runduna ta 5.
Amma, da safe, Kanar Janar M.P Kirponos, a gaban wani memba na majalisar soja, ya zarge ni da son tada yaki. Nan da nan daga ofishina na kira babban hafsan hafsoshin Najeriya na kai rahoto. G.K.
Janar I. Kh. Bagramyan (tsohon shugaban sashen gudanarwa na hedkwatar KOVO):
An jibge sojojin da ke rufe kai tsaye kusa da kan iyakar inda aka fara tura sojoji tare da barkewar tashin hankali. Babban Hafsan Soja ya hana shigarsu gaba zuwa wuraren da aka shirya.
Ma'ajiyar aiki sun fice daga wuraren da aka tura: gawarwakin bindigu - kwanaki biyar kafin fara yakin, amma ba su da lokacin fita; mechanized corps - Yuni 22.
Colonel P. A. Novichkov (tsohon shugaban ma'aikata na 62nd Infantry Division na 5th Army):
Rukunin rukunin, bisa umarnin hedkwatar sojoji, sun tashi daga sansanin Kivertsy a daren 16 ga watan Yuni. Bayan sun yi tattakin dare biyu, da safiyar ranar 18 ga watan Yuni suka isa yankin tsaro. Duk da haka, ba su mamaye layin tsaro ba, amma sun fi mayar da hankali a cikin dazuzzuka da ƙauyuka da ke kusa da shi. An yi waɗannan ayyukan ne a ƙarƙashin sunan ƙaura zuwa wani sabon wuri. An fara horar da yaƙi a nan.
A ranar 19 ga watan Yuni ne dai kwamandojin rundunan suka gudanar da aikin leken asiri a yankunan da ake tsaron gida, amma ba a yi tunanin cewa yaki zai barke ba. Ba mu yarda cewa za mu yi yaƙi ba, kuma mun ɗauki duk abin da ba dole ba don yaƙin. Sakamakon haka, sun yi lodin abin hawa da motocinsu da dawakai tare da wuce gona da iri.
Manjo Janar P.I. Abramidze (tsohon kwamandan runduna ta 72 ta tsaunuka ta runduna ta 26):
Rundunan bindigu guda biyu (rundunonin bindigu na 187th da 14th) na rukunin suna kusa da iyakar jihar tun watan Agusta 1940.
A ranar 20 ga Yuni, 1941, na sami saƙo mai zuwa daga Babban Hafsan Soja: “Dukkan rukunin da aka kafa da ke kan iyakar da kanta, dole ne a koma da baya da yawa kilomita, wato, zuwa layin da aka shirya. Kada ku amsa duk wani tsokana daga sassan Jamus har sai sun keta iyakar jihar. Dole ne a sanya dukkan raka'o'in rukunin akan shirin yaƙi. Isar da hukuncin da awanni 24 a ranar 21 ga Yuni, 1941."
Daidai a ƙayyadadden lokacin, na ba da rahoton ta hanyar telegraph cewa an aiwatar da odar. Rahoton ya samu halartar kwamandan runduna ta 26, Laftanar Janar F. Ya. Yana da wuya a ce saboda wasu dalilai ba a ba da izinin mamaye wuraren tsaro ba, amma makiya sun yi amfani da wannan damar a farkon tashin hankali.
Manjo Janar S.F. Gorokhov (tsohon babban hafsan hafsoshin soja na 99th infantry Division na 26th Army):
Kafin fara tashin-tashina, babu umarni ga sassan da su shiga yankunan tsaro. Sojojin bindigu ne kawai, bisa umarnin kwamandan rundunar ta 18, Manjo Janar M.G. A lokacin da rikicin ya barke, ya ba da umarni masu cin karo da juna: ya kamata rundunonin bindigu su dauki matsayi na tsaro, kuma kada dakarun soji su bude wuta har sai an samu sanarwa. Duk da bukatar da muka yi, har zuwa karfe 10 na ranar 22 ga watan Yuni, ba a yarda da amfani da bindigogi ba.
Manjo Janar N.P. Ivanov (tsohon shugaban ma'aikata na 6th Army):
A lokacin da makiya suka kai wa harin kwatsam, an taru masu harbin bindiga, maharba, da sapper. Saboda haka, haɗin gwiwar sun rabu cikin tsari. Wasu daga cikin sojojin sun kasance a sansanin, suna da ajiyar makamai da kayan aiki a wuraren da aka tura su na dindindin.
Bisa umarnin kwamandan Gundumar Sojoji na Musamman na Kyiv, an hana rufa-rufa daga ƙaura zuwa kan iyaka.
Manjo Janar A.M. Baranov (tsohon shugaban ma'aikata na 17th Rifle Corps):
An fara shigar da sassan kan iyakar jihar ne a farkon rabin watan Yuni a karkashin sunan gudanar da sansanonin hannu. Ƙarshen sun kasance a zurfi a cikin yankunan tsaro. Rukunan sun kasance a cikin tantuna kuma suna gudanar da darussa bisa ga tsari. A lokaci guda, an inganta matsayi na tsaro a cikin aikin injiniya. An shirya harsashin don kai wa ma'aikatan.
Major General F. N. Smekhotvorov (tsohon kwamandan na 135th infantry Division na 5th Army):
A ranar 18 ga Yuni, 1941, Rundunar Sojoji ta 135 ta tashi daga yankin dindindin na Kantonment (Ostrog, Dubno, Kremenets) kuma a ƙarshen Yuni 22, na isa Kivertsy (kilomita 10-12 arewa maso gabashin Lutsk) don manufar jurewa. horar da sansani bisa ga umarnin kwamandan sojojin.
Ba a ba da umarnin shigar da sassan da aka kafa cikin shirin yaki kafin fara yakin ba, kuma da safiyar ranar 22 ga watan Yuni aka harba bindigar bindiga daga iska a kan hanyar, hedkwatar sojojin ta samu umarni: “ Kada ku mika wuya ga tsokana, kada ku yi harbi a kan jirage.
An ba da umarnin shigar da sassan cikin shirye-shiryen yaki da aiwatar da shirin tattarawa ne kawai a safiyar ranar 23 ga Yuni, lokacin da suke Kivertsy...
Colonel N.L. Loginov (tsohon kwamandan 139th Infantry Division na 6th Army):
An kafa sashen a Chertkov da ƙauyukan da ke kewaye. A farkon yakin, bataliyoyin bindigu guda hudu da rukunin manyan bindigogi biyu sun kasance suna aikin tsaro mai nisan kilomita 20-25 kudu maso yammacin Chernivtsi, bataliyar injiniyoyi da kamfanonin runduna sun kasance mai tazarar kilomita 20-25 daga arewa maso yammacin Lvov, da kuma bataliyar bindigu guda daya da ke gadin cibiyoyin gundumar. Ternopil .
A safiyar ranar 17 ga watan Yuni, na samu lambar wayar tarho daga kwamandan runduna ta 37: “Domin gudanar da atisayen gawawwaki, ya kamata sassan su maida hankali a yankin Peremyshlyany, inda za su tashi da safe 18 ga watan Yuni tare da hanya: Chertkovo, Buchach, Gadich, Rohatyn." Dangane da bukatara ta tattara raka'o'i da sassan sassan don gudanar da wannan aiki, sun amsa da cewa: "Ku je wurin motsa jiki tare da ma'aikatan da ke da su, ba mu yarda a cire bataliyoyin daga aiki da tsaro."
Don haka bangaren da ya kunshi bataliyoyin bindigu guda hudu, da bataliyoyin bindigu uku da sojoji na musamman, suka shiga wurin atisayen.
1. I.X. Bagramyan, shugaban sashen gudanarwa na hedkwatar KOVO 2. S. F. Gorokhov, shugaban ma'aikata na 99th infantry Division 3. G. I. Sherstyuk, kwamandan runduna ta 45 ta 4. F. N. Smekhotvorov, kwamandan runduna ta 135th.
A sharhi.
Hedkwatar sojojin sun san shirin tsaron kan iyaka da wuraren da aka ba su amana (suna aiki ne a kan nasu yankunan). An bai wa kwamandojin rukuni da kwamandojin runduna abubuwan da suka dace (buɗe bisa umarni na musamman).
Bugu da kari, kwamandojin rundunan sun karkata ne a yankin na bangaren tsaro. Yawancin marubutan abubuwan tunawa sun nuna cewa an gaya musu game da wuraren tsaro da wuraren harbe-harbe. Sun samar da: "haɓaka daga shirin sojojin don samar da makada a cikin sharuddan injiniya." Wannan da farko ya shafi ɓangarorin da suka rufe kan iyaka kai tsaye. Yawancin kwamandojin rundunonin da aka kafa a cikin zurfin yankin ba su san komai ba game da tsare-tsaren da ayyukansu.
A cikin abubuwan tunawa, K. Rokossovsky (tsohon kwamandan 9th Mechanized Corps na KOVO) ya rubuta cewa gundumar ba ta sanar da shi game da tsare-tsaren rufewa da ayyukan 9th Mechanized Corps ba. K. Rokossovsky ya koyi game da farkon yakin a ranar 22 ga Yuni, daga kira na yau da kullum zuwa hedkwatar gundumar.
Wasu kwamandojin na KOVO sun koyi game da farkon yakin ne kawai a ranar 23 ga Yuni. Wato ko bayan kai harin, ba dukkan sassan sojoji ba ne suka sani. Wannan yana nufin ba kowa ne aka sa a faɗake ba. Yaya karbuwar wannan lamarin? Aƙalla la'akari da gaskiyar cewa duk gundumomi sun karɓi oda daga Babban Ma'aikata a kusan ɗaya da safe a ranar 22 ga Yuni don "zama cikin cikakken shiri na yaƙi" (16).
Kayan binciken yana nuna yanayi daban-daban a gundumomi. Ina so in lura cewa a kowane kwamandojin gundumomi suna magana musamman game da tsaro ko tsare-tsare (idan sun san kowane shiri kwata-kwata). An fara shirin rufe iyakokin gundumar a watan Janairu-Afrilu. Domin shirya sojoji don kai hari, ana buƙatar shirya shirye-shirye (ana tsara ayyukan kowane rukunin sojoji). Don fahimtar matakin da ake buƙata, kuna buƙatar karanta shirin Barbarossa. A cikin Tarayyar Soviet da kuma Rasha archives, ba ko da shaci irin wannan tsare-tsaren da aka samu ga gundumomi, dakaru, rarrabuwa, wanda ya shafi manyan-sikelin m ayyuka zuwa zurfin zurfi. Idan an samo irin waɗannan tsare-tsaren, na tabbata cewa tabbas za a buga su (Hukumar A. Yakovlev ba za ta rasa wannan ba). Bayan haka, sun sami wani daftarin bayanin A. Vasilevsky game da yajin rigakafin da aka yi a kan shirye-shiryen sojojin Jamus (2).
Ya zuwa yanzu, daga cikin duk takaddun, kawai an sake sabunta shirye-shiryen rufe (kare) iyakar (wanda aka haɓaka har zuwa runduna da bataliya). Shi ya sa Babban Hafsan Soja ta Sashen Tarihi na Sojoji ya yi tambaya musamman game da tsare-tsaren tsaro, ko an sanar da su ga sojojin.
 
4. "Yaushe ne aka ba da umarnin sanya sojojin a shirye-shiryen yaki?"
Tambaya ta uku ita ce Sashen Tarihi na Sojoji ya yi lokacin da aka ba da umarnin sanya sojojin a shirin yaki. A haƙiƙa, Cibiyar Tarihi ta Soja tana da sha'awar matakin shirye-shiryen sojoji don aikin soja.
Ina sojojin suke: a cikin wuraren hunturu, a cikin abubuwan da suka saba da su, ko kuma an tura su a wurare masu lodin harsasai. Yana da mahimmanci. Me yasa?
Na farko. Wane soja ne ya fi dacewa a kai hari? Mai yiyuwa ne, wanda ba a tura shi ba kuma bai shirya yin fada ba, amma yana kwana lafiya a bariki. A wannan yanayin, rundunar sojan ta yi saurin rasa tsarin tsarinta kuma tana fuskantar barazanar lalacewa cikin kankanin lokaci. Muhimmancin kawo dakaru cikin shirin yaki a kan lokaci a bayyane yake. A lokaci guda kuma, sojojin ba za su sami lokacin da za su mamaye katangar ba, amma suna shirye don ayyukan yaƙi (tsara, makamai da duk abin da ya dace).
Na biyu. Sojojin ba za su iya kasancewa cikin cikakken shiri na yaƙi na dogon lokaci ba. Ana iya kawo shi cikin cikakken shiri na yaƙi na ɗan gajeren lokaci don kai hari ko tunkuɗe tashin hankali. Amma kasancewa cikin yanayin jira na dogon lokaci yana cike da raguwar shirye-shiryen yaƙi.
A cikin pre-yaki lokacin, Red Army da Navy na da wadannan tsarin na fama shirye.
Da fari dai, ga Red Army akwai matakai biyu na shiri shirye-shirye: m da kuma cikakken. Na biyu, akwai nau'i biyu na tsarin ƙararrawar faɗa. Zaɓin faɗakarwar faɗakarwa No. 1 - ba tare da sakin duk kayan aiki ba, da zaɓi na 2 - tare da fita cikin ƙarfi. Bugu da kari, an yi atisayen "don gwada shirye-shiryen yaki da kuma kara daidaituwar raka'a."
An saita lokutan shirye-shiryen don raka'a a cikin wuraren taro kamar haka: bindiga, bindigogi da mayaƙan doki 2 hours a lokacin rani, 3 hours a cikin hunturu; mechanized da tanki raka'a a lokacin rani 2 hours, a cikin hunturu 4 hours. Wato haɓaka raka'a daga wuraren hunturu da janyewa zuwa sabbin wuraren da ke kusa da kan iyaka (wanda ya yi daidai da wuraren kariya na waɗannan rukunin) tare da duk kayan aikinsu na nufin faɗakarwa mai lamba 2.
Ga sojojin ruwa akwai matakan shirye-shirye guda uku: A'a. 3 - shirye-shiryen al'ada, shirye-shiryen gwagwarmaya na yau da kullum yana ci gaba; A'a. 2 - an sake cika abubuwan da ake buƙata na kayan aiki, an kafa ƙarin aiki, an rage layoffs; No. 1 - an kawo makamai cikin cikakken shirye don amfani, jirgin yana shirye don yin aikin yaki.
A cewar umarnin kwamishinonin tsaro na jama'a da aka aika zuwa gundumomin yamma a tsakiyar watan Yuni (11-13 ga watan Yuni, sun fara isa gundumomin), ya zama dole a janye rarrabuwar kawuna daga wuraren hunturu zuwa sabbin wuraren sansani. daidai da tsarin murfin (wannan batu an bayyana shi a fili don ZapOVO). Ɗauki duk abin da kuke buƙata don yaƙi. Daga umarnin Kwamitin Tsaro na Jama'a na Yuni 13 No. 504205 don KOVO (12):
Don haɓaka shirye-shiryen yaƙi na sojojin gundumar, a ranar 1 ga Yuli, 1941, ya kamata a mayar da dukkan ƙungiyoyin ƙungiyoyi masu zurfi da ƙungiyoyin ƙungiyoyin gawa kusa da iyakar jihar zuwa sabbin sansanonin.
Ya kamata a gudanar da tattakin a lokacin atisayen dabara, da dare.
Tare da sojojin, janye duk ajiyar kayan wuta da man fetur da man mai. Don kiyaye wuraren hunturu, barin mafi ƙarancin adadin ma'aikatan soji, galibi basu dace da yaƙin neman zaɓe ba saboda dalilai na lafiya.
Kar ku ɗauki iyalai.
Umarnin mai kwanan wata Yuni 13 aika zuwa ZapOVO (24):
Don haɓaka shirye-shiryen yaƙi na sojoji a cikin gundumomi, duk rukunin manyan bindigogi masu zurfi da umarnin rundunar sojojin da ke tare da rukunin gawawwaki ya kamata a kawo su sansanin a wuraren da tsarin rufewa ya tanada (NCO Directive No. 503859/SS/OV) ).
Wato, janyewar rarrabuwa mai zurfi kusa da kan iyaka ya kasance a lokaci guda haɓaka raka'a akan faɗakarwar yaƙi - zaɓi No. 2 (tare da cikakken janyewa). Bari in bayyana ma'anar janyewar raka'a akan faɗakarwar yaƙi No. 2. Daga abubuwan tunawa na V. Simvolokov (tsohon shugaban ma'aikata na 49th Rifle Corps) game da odar da aka samu a tsakiyar watan Yuni:
Umurnin ya bayyana cewa gawarwakin ya kamata ya koma wani sansanin a cikin Chertkov, yankin Gusyatin ( odar KOVO A1/00231 mai kwanan wata Yuni 15, 1941). Na juya ga shugaban ma'aikatan gundumar, Janar Comrade Purkaev, tare da tambaya don bayyana ma'anar umarnin, ya amsa mini cewa ba zai iya gaya mani komai ba, na nemi izinin tuntuɓar kwamandan gundumar, Kanar. Janar Comrade Kirpanos, ya kyale ni.
Kwamandan gundumomi ya gaya mani cewa dole ne kowane matakin ya kasance a shirye don shiga yaƙi, bayan haka zan iya ba da rahoto a fili ga kwamandan rundunar sojojin, Janar Karpilov (kamar yadda yake a cikin takaddar, daidai Kornilov), cewa gawarwakin ba ta zuwa wurin sansanin. amma dole ne su kasance a shirye don ayyukan yaƙi, kuma gawarwakin sun kwashe duk kadarorin NZ, harsasai da harsashi, waɗanda aka rarraba ga raka'a da ƙananan hukumomi, amma ba a ba su ba. 38
Wato, rukunin da aka ɗaga da aika zuwa sabbin wuraren tura sojoji dole ne su kasance a shirye don ayyukan yaƙi. Ba daidai ba ne cewa kwamandojin sojoji da sassan sassan PribOVO, suna magana game da janye sassansu zuwa wuraren da aka keɓe, suna nuna a lokaci guda kawo sojojin don yaƙi da shiri. Wannan zaren gama gari ne a cikin kayan bincike na wannan gunduma.
Ranar 19 ga watan Yuni, kwamandan sojojin ruwa na Navy N. Kuznetsov ya kawo rundunar jiragen ruwa don magance shirye-shiryen No. 2, kuma a daren Yuni 21-22 don magance shirye-shiryen No. 1 (mafi girma a cikin wannan tsarin).
Amma waɗannan duk ayyuka ne a lokacin Yuni 18-21. A daren Yuni 21-22, 1941, gundumomi sun sami umarni daga kwamandan tsaro na jama'a na 1, wanda (16):
Ina mika odar Hukumar Tsaro ta Jama'a don aiwatar da hukuncin kisa nan take:
1. A cikin watan Yuni 22 - 23, 1941, wani harin ba-zata da Jamusawa suka yi a gaban LVO, PribOVO, ZAPOVO, KOVO, OdVO yana yiwuwa. Harin na iya farawa da ayyukan tsokana.
2. Aikin sojojin mu ba shine mu mika wuya ga duk wani aiki na tunzura jama'a da zai iya haifar da babbar matsala ba.
A lokaci guda, sojojin na Leningrad, Baltic, Western, Kyiv da Odessa soja gundumomi ya kamata su kasance a cikin cikakken fama shirye don saduwa da wani m harin daga Jamus ko abokan.
NA BAYAR:
a) a cikin daren 22 ga Yuni, 1941, sun mamaye wuraren harbe-harbe a asirce a kan iyakar jihar;
b) kafin wayewar gari ranar 22 ga watan Yuni, 1941, ta tarwatsa duk wani jirgin sama, gami da na soja, zuwa filayen saukar jiragen sama, a tsanake;
c) sanya dukkan raka'a akan shirye-shiryen yaƙi. Sojoji suna ci gaba da tarwatsa su ana yi musu sutura;
d) kawo tsaro na iska don yaƙar shirye-shiryen ba tare da ƙarin haɓakawa a cikin ma'aikatan da aka ba su ba. Shirya duk matakan duhun birane da abubuwa;
e) kar a gudanar da wasu ayyuka ba tare da umarni na musamman ba.
1. N. Kuznetsov Kwamandan Rundunar Sojan Ruwa 2. V. Simvolokov Shugaban Ma'aikata na 49th Rifle Corps 3. F. Kuznetsov Kwamandan Sojojin PribOVO
Anan an ba da umarnin a mamaye " wuraren harbe-harbe na wurare masu garu." Kafin wannan, an haramta shi sosai don mamaye filin gaba da katangar kan iyaka har sai an ba da umarni na musamman. Wato, dakaru na gundumomi, wanda aka riga aka tashe a kan faɗakarwar faɗakarwa No. 2, na iya sauri mamaye garu a kan iyaka da kuma saduwa da abokan gaba da cikakken makamai (bisa ga ka'idoji, SD da aka tsunduma da kuma sa a kan fama shirye a 45). minti). An aika wannan umarni zuwa LVO, PribOVO, KOVO, OdVO, kuma kwafin ya tafi ga Rundunar Sojan Ruwa.
Me ke faruwa a gundumomin?
Gundumar Soja ta Musamman na Baltic
An riga an nuna halin sojojin PribOVO ta hanyar kayan bincike. A can kuma, janye sojojin ya kasance tare da sanya su cikin shirin yaki. Kuna iya ƙara wa wannan abubuwan tarihin P. Afanasyev (tsohon shugaban sashen 1st na sojojin injiniya na PribOVO):
Kasancewar sun zo shingen binciken ne ba don gudanar da wani atisaye ba, sai dai da hasashen yiwuwar yaki da Jamusawa, ya tabbata ga kowa da kowa, amma ko da gaske ne za a fara yakin ko kuma komai zai takaita ne kawai ga fadan kan iyaka. bayyananne.
Mutane sun yi ta yawo cikin rashin tabbas da jin zafi na tsawon kwanaki uku.
A cikin dukkan dugouts, an kammala kayan aiki kuma an kawo su cikin tsari na dogon lokaci, hargitsin kungiya ya ragu, kuma kawai tashin hankali na tsammanin yana cikin yanayi.
Sadarwa tare da sojojin da Riga sun yi aiki ba tare da katsewa ba, duk abin ya kasance shiru da kwanciyar hankali. “Yaya kake zaune?” wani ya tambayi ma’aikatan hedikwatar sojojin ta wayar tarho. "Kuma muna zaune," ko kuma suka kira Riga tare da buƙatun zuwa gidan kuma su kama tawul ɗin da aka manta ko goge goge.
Gabaɗaya, komai ya kasance daidai da lokacin balaguron horo. Dukkan sassan sun shirya kuma suna jiran isowar gudanarwa, wanda zai sanya wasan a motsi, amma a yanzu akwai zaman banza da jira. 39
"Kwanaki uku cikakke" mutane suna cikin "mummunan jira." Dubi amsoshin kwamandojin PribOVO ga tambaya ta biyu kuma (kayan abu a cikin allunan da ke sama). Daga ranar 18 zuwa 19 ga watan Yuni, an sanya sojojin gundumar a shirye-shiryen yaki tare da janye su zuwa wuraren kariya da suka nuna. An gudanar da aikin hakar ma'adinai a wasu wurare. Yuni 21, Yuni 20, Yuni 19 - Sojojin sun kasance cikin shirye-shiryen yaki na kwanaki uku. A zahiri, ana iya ganin wannan daga umarni da umarni na PribOVO (15, 19, 20).
Bugu da kari, da oda F. Kuznetsov, Yuni 21 (14:30 lokaci), blackouts fara amfani a cikin gundumar (29):
Tun daga daren yau, har zuwa wani lokaci, za a gabatar da baƙar fata a sansanonin sojoji da wuraren da sojoji suke. Samar da motocin da kayan aikin baƙar fata. Tsara kulawa da hankali akan ingancin baƙar fata. A ba da kulawa ta musamman ga yanayin kamawar sojoji da dabarun sa ido na iska.
A kan menene F. Kuznetsov ya ba da irin wannan umarni?
Hakanan akwai "bangaskiya" a cikin PribOVO. Tare da shigar da sojojin cikin shirin yaki, an sami lokuta daban-daban, musamman a ranar 20 ga watan Yuni, wani kwamiti daga hedkwatar gundumar ya isa sansanin manyan bindigogi na 16th Rifle Corps na 11th Army. Janar din da ke shugabanta ya ba da umarnin cire wadannan bindigu daga bindigu tare da mika su domin duba bitar gundumomi da ke Riga mai tazarar kilomita 300 daga wurin da rundunar take, sannan ya baiwa jami’an kwamandan damar zuwa Kaunas a ranar hutu don ziyartar iyalansu. .
Amma gabaɗaya, an sanya sojojin gundumar a faɗake kuma sun mamaye wuraren tsaronsu. E. Manstein ya tabbatar da haka, wanda ya ba da umarni ga gawawwakin injiniyoyi na 56 na rukunin tanki na 4, suna ci gaba a cikin jihohin Baltic:
Babban ra'ayi daga abokan gaba shi ne cewa harin da muka kai a gaba bai yi mamaki ba, amma umurnin Soviet bai ƙidaya ba - ko kuma bai ƙidaya ba - a kansa kuma don haka ya kasa hanzarta ja da manyan sojojin gaba. a wurinsa.
Da farko, sojojinmu da ke kan iyaka sun fuskanci rauni mai rauni, da alama daga sansanonin sojojin abokan gaba. Amma ba da jimawa ba suka tsaya a gaban wani katafaren yanki, wanda aka ci nasara bayan da rundunar ta 8 ta Panzer ta kutsa kai cikin wuraren abokan gaba a arewacin Memel (Klaipeda) da tsakar rana. 41
Daga littafin diary na babban hafsan hafsan hafsoshin Jamus F. Halder (bayani: wannan yana daga bangaren PribOVO):
20 ga Yuni, 1941.
Bayani game da abokan gaba: An lura da karuwar hankali na Rasha a wasu yankuna. Abokan gaba suna daukar matsayi a gaban gaban Rundunar Sojoji ta 8). 42
Yin la'akari da taro na sojojin USSR, wanda aka bayyana a lokacin tashin hankali, E. Manstein ya lura da zurfin tsarin tsarin soja na Soviet:
Rukunin Sojoji na Voroshilov, wanda ke adawa da Rukunin Sojojinmu na Arewa, yana da rukuni 7 ne kawai a kan iyakar, kodayake ya haɗa da ƙungiyoyin sojoji 29, TD 2 da mechs 6. brigades (bisa ga von Tippelskirch), located a baya, kusa da Siauliai, Kovno (Kaunas) da Vilna (Vilnius), da kuma jera ko da a cikin Pskov-Opochka yankin (saboda haka, a kan Stalin line).
Duk sauran rukunonin sojojin Soviet (Timoshenko da Budyonny) su ma sun kasance masu zurfin tunani, kodayake a cikin su rukunin da ke aiki a yankin kan iyaka sun fi karfi. 43
Wannan bayanin ya yi daidai da matakan soja da aka yi a yankunan yammacin USSR bisa ga umarnin Janar Staff (Mayu 1941). Shirye-shiryen rufe Mayu da aka tanadar don zurfafa tunani na matsayi har zuwa garukan kan iyakar tsohuwar (Stalin Line). Wanda Janar-janar na Jamus ya lura da shi.
Gundumar Soja ta Musamman ta Yamma
ZapOVO ya sami umarni mai lamba 1 daga Kwamitin Jama'a a 1:45 ranar 22 ga Yuni. A cikin sojojin gundumar an aika a 2:25-2:35 (16).
Bisa ga amsoshin D. Pavlov (Kwamandan ZapOVO) a lokacin tambayoyi a ranar 7 ga Yuli, 1941, ya bayyana a fili cewa ya kawo sojojin cikin shiri na yaki kuma ya sanar da duk kwamandojin. An kuma sanya jirgin sama a faɗakarwa kuma an watse (18):
Na kuma ba da shawara ga kwamandojin su sanya sojoji cikin yanayin yaƙi kuma su mamaye duk wani gine-gine irin na yaƙi har ma da na simintin da ba a gama ba.
Don wannan umarni na, Kuznetsov ya amsa cewa, bisa ga umarnin da na bayar a baya, ya rarraba harsashi ga sojojin kuma yanzu ya fara mamaye gine-gine.
Kwamandan runduna ta 10, Golubev, ya bayar da rahoton cewa, bayan an kammala wasan an bar helkwatar rundunarsa domin jagorantar sojojin a inda ya kamata su kasance kamar yadda aka tsara. Na gargadi Golubev ya ci gaba da tsare sojojinsa cikin shiri kuma ya jira ƙarin umarni na.
Korobkov, kwamandan runduna ta 4, ya ba da rahoton cewa dakarunsa sun shirya don yaki. Ya yi alkawarin duba shirye-shiryen yaƙin na Brest garrison. Don haka na nuna wa Korobkov cewa sansanin ya kasance a wurin da ya kamata ya kasance kamar yadda aka tsara, kuma na ba da shawarar su fara aiwatar da umarni na nan da nan.
Kwamandan rundunar sojin sama na gundumar Kopec da mataimakinsa Tayursky, da suka zo hedikwatar gundumarmu, sun ba ni rahoton cewa an sanya jirgin a cikin shirin yaki kuma an tarwatsa su a filayen jiragen sama bisa ga umarnin NKO.
1. D. Pavlov, Kwamandan ZapOVO 2. K. Golubev, Kwamandan Sojoji na 10 3. V. Kuznetsov, Kwamandan Sojoji na 3.
A cikin kalmomi, duk abin da aka shirya, duka jirgin sama da kuma garrison na Brest sansanin soja aka sa a kan fama shirye - "Kwamandan na 4th Army ya ruwaito cewa sojojinsa suna shirye don yaki." Wannan yana nufin cewa an cire duk raka'a daga Brest, barin kawai waɗanda aka tanadar a cikin shirin murfin. Kwamandan runduna ta 4 ta yi alkawarin duba shirye-shiryen yaki na sansanin Brest.
A cikin wannan tambayar, D. Pavlov ya nuna cewa da tsakar dare an yi tattaunawa da S. Timoshenko (18):
Ga rahoton da na bayar, kwamishinan mutanen ya amsa da cewa: “Ku kwantar da hankula kada ku firgita, ku tattara hedkwatarku idan da safiyar yau, watakila wani abu mara dadi ya faru, amma kada ku nemi wani tsokana. Idan akwai keɓancewar tsokana, kira.”
Kwamitin Tsaro na Jama'a ya aika da umarni don sanya sojoji a shirye-shiryen yaki da kuma mamaye shingen kan iyaka, kuma ya gaya wa kwamandan ZapOVO "kwantar da hankali ... tara hedkwatar wannan safiya kawai." Wanene yake ƙarya, umarnin Kwamitin Tsaro na Jama'a ko D. Pavlov?
Ga wasu bayanai daga Jamusawa. Daga rahoton sashen aiki na Cibiyar Rukunin Sojojin a 8:00 ranar 22 ga Yuni, 1941:
Ana ci gaba da kai farmaki cikin nasara. Gabaɗaya, akwai raunin juriyar abokan gaba. Ga dukkan alamu makiya sun sha mamaki a dukkan yankunan.
Gada a fadin kogin Zap. Bug, gada kusa da Koden, layin dogo gadar da ke kusa da Brest da gadar da ke yankin Fronaluv ne sojojinmu suka kama. Da karfe 6.00 jami'an tsaronmu suka isa babban layi mai tazarar kilomita 4-5 gabas da Kogin Yamma. Bug (gabas da iyaka). 44
Karye kayan aikin Soviet kusa da Bialystok
Daga littafin diary na F. Halder dangane da ZapOVO:
22 ga Yuni, 1941.
Gadar kan iyaka da ke tsallaken Bug da sauran kogunan ko'ina sojojinmu sun kama su ba tare da wani fada ba kuma cikin aminci. Cikakken mamakin farmakin da muke kaiwa makiya yana nuni ne da yadda runduna ta yi kakkausar suka a cikin wani shiri na bariki, jirage sun tsaya a filin saukar jiragen sama, an lullube su da kwalta, da runduna ta ci gaba, kwatsam sojojinmu suka far musu, ya tambayi. umarni game da abin da za a yi. 45
Daga tarihin G. Guderian:
Na lura da ’yan Rasha a hankali ya sa na gamsu cewa ba su zargin kome da nufinmu. A cikin farfajiyar kagara na Brest, wanda ake iya gani daga wuraren kallonmu, suna canza masu gadi zuwa sautin ƙungiyar makaɗa. Sojojin Rasha ba su mamaye katangar bakin teku tare da Bug na Yamma ba ... Abubuwan da ake fatan kiyaye lokacin mamaki sun kasance mai girma cewa tambayar ta taso ko, a cikin irin wannan yanayi, yana da daraja aiwatar da shirye-shiryen bindigogi na awa daya, kamar yadda aka bayar. domin ta oda. 46
Halin da aka kwatanta da PribOVO ya bambanta sosai. Ya bayyana cewa D. Pavlov ba a sa sojojin gundumar ba a shirye-shiryen yaki. Sojojin sun yi mamaki kuma "sun tambayi rundunar me za su yi."
Shugaban sadarwa na ZapOVO A. Grigoriev ya ce a binciken (27):
Memba na kotun Comrade Orlov. Kan kankara 79, juzu'i na 4, kun ba da shaida kamar haka:
"Da barin Minsk, kwamandan rundunonin sadarwa ya ba ni rahoton cewa sashen yaki da sinadarai ba su ba shi damar daukar abin rufe fuska na yaki da iskar gas daga NZ ba. Sashen manyan bindigogi na gundumar ba su ba shi damar ɗaukar harsashi daga NZ ba, kuma rejistan yana da ka'ida ta ka'idar 15 ga kowane soja, kuma sashen samar da kayayyaki bai ba shi damar cin abinci na filin daga NZ ba. Don haka, ko da yammacin ranar 18 ga watan Yuni, sassan hedkwatar da ke cike da gamsuwa ba su nuna cewa yaki ya yi kusa ba... Kuma bayan telegram daga babban hafsan hafsoshin sojojin na ranar 18 ga watan Yuni, ba a sanya sojojin gundumomi cikin shirin yaki ba. .”
Wanda ake tuhuma. Duk wannan gaskiya ne.
"Kuma ko da bayan umarnin Janar na 18 ga Yuni, Pavlov bai kawo sojojin cikin shirin yaki ba." Anan kwanan wata ya sake fitowa - Yuni 18th. An karya kwafi da yawa game da sanannen umarnin Janar na 18 ga Yuni, wanda ya ba da umarnin a sanya sojojin a cikin shirin yaki. Ba a samo wannan umarnin ba. Wasu masana tarihi sun gaskata cewa ya wanzu, wasu sun gaskata cewa ba haka ba ne. Sai dai babban jami’in sadarwa na gundumar ya ce an samu irin wannan wayar tarho daga babban hafsan soji. Kuma akwai alamun kai tsaye na kasancewarsa: kawo sojojin PribOVO, OdVO a cikin shirye-shiryen fama daga 18th, kawo Navy cikin shiri na No. 2 daga Yuni 19.
A cikin ZapOVO, bayan 18 ga Yuni, ba a tayar da wani yanki na kan iyaka da aka kawo zuwa layin tsaro a kan iyakar.
Yawancin sassan iyakokin sun kasance a wuraren hunturu. Lokacin janyewa, yakamata a faɗakar da su ta atomatik don faɗakar da faɗakarwa mai lamba 2. Rarraba mai zurfi na biyu-echelon a cikin ZapOVO sun ci gaba, amma ba tare da an saka su a shirye-shiryen yaƙi ba (kayayyakin daga tambaya ta biyu ta A. Pokrovsky akan ZapOVO a sama).
Bisa ga shirin murfin, ya kamata a sami wata bataliyar da ke da rukunin bindigogi a cikin Brest Fortress (tunani na L. Sandalov, tsohon shugaban ma'aikata na 4th Army). A lokacin da aka kai harin, an samu rassan bindigu guda biyu (6 da 42) da na tankokin yaki guda (22) a can a wuraren da ake sanyi. An lalata ɓangarorin da ba a tarwatse ba kuma ba a faɗakar da su ba.
An yi karin haske kan yadda hakan ya faru da kuma dalilin da ya sa a yayin binciken wasu kwamandojin yankin Soji na musamman na Yamma. Daga yarjejeniyar rufaffiyar zaman kotu na kwalejin soja na Kotun Koli na USSR ranar 22 ga Yuli, 1941 (27):
Wanda ake tuhuma Pavlov. Zargin da aka yi mani yana da fahimta. Ban yarda da kaina da laifin shiga wani makarkashiyar sojan Soviet mai adawa da shi ba. Ban taba zama memba a kungiyar adawa da Tarayyar Soviet ba.
Na amsa laifin da ba ni da lokaci don bincika cewa kwamandan rundunar ta 4, Korobkov, ya cika umarnina na kwashe sojoji daga Brest. A farkon watan Yuni, na ba da umarnin janye sassan daga Brest zuwa sansanonin. Korobkov bai aiwatar da umarnina ba, sakamakon haka makiya sun fatattaki bangarori uku bayan barin garin.
Wanda ake tuhuma Korobkov. Babu wanda ya ba da umarnin janye raka'a daga Brest. Ni da kaina ban ga irin wannan odar ba.
Brest sansanin soja bayan harin
Wanda ake tuhuma Pavlov. A watan Yuni, bisa ga umarnina, an aika da kwamandan Rundunar 28th Rifle Corps, Popov, da aikin kwashe dukan sojojin daga Brest zuwa sansanonin kafin ranar 15 ga Yuni.
Wanda ake tuhuma Korobkov. Ban san wannan ba. Wannan yana nufin cewa dole ne a tuhumi Popov da laifin rashin bin umarnin kwamandan.
Suna zargin juna. Ko D. Pavlov ya ba da umarnin janye sojoji daga sansanin da kuma wadanda ba su aiwatar da shi ba har yanzu ba a sani ba. Amma ana iya lura da wani muhimmin batu a nan: kwamandan gundumar ya san cewa dole ne a janye sojojin daga sansanin. Kuma ya bayyana ranar janye sojojin, 15 ga watan Yuni. Bari in tunatar da ku cewa a ranar 13 ga Yuni, ZapOVO ya karɓi umarni don ƙara shirye-shiryen yaƙi na sojoji. A gaskiya ma, D. Pavlov ya tabbatar da cewa akwai umarni don tarwatsa sojojin gundumar, wanda ya zama ba a aiwatar da shi ba. Amma wannan kadan ne kawai a tarihin Gundumar Soja ta Musamman ta Yamma.
Kusan dukkanin dakarun da ke wannan gundumar suna cikin bariki sabanin kalaman tsohon kwamandan gundumar. Wataƙila duk kwamandojin sojojin da ke gundumar sun yi masa ƙarya? Shin zai yiwu? Hakan ya sa fara artabu da sojojin gundumar yammacin ya zama abin mamaki. Bari mu juya zuwa ga memoirs S. Gurov (tsohon shugaban ma'aikata na 49th Infantry Division na 4th Army) daga Yuni 1941 zuwa Afrilu 1945, ya kasance a Jamus bauta. Ƙungiyarsa ce ta kare a yankin Brest mai garu:
Ƙungiyar ta shiga cikin yaƙin a cikin yanayi mara kyau a gare ta: ba zato ba tsammani, guguwar wuta daga abokan gaba daga kowane nau'i na makamai ta yi ruwan sama a kan mutanen da suke barci kuma a lokaci guda aka fara tashin bam. An harbe bataliyoyin da ke aiki a kan UR ba tare da izini ba a cikin tanti tare da bindigogi da kuma turmi. Jiragen sama sun lalata ma'ajiyar bindigogi, dakunan man fetur, dakunan ajiye kayayyaki da abinci a cikin mintuna 10...
Da a ce an yi gargaɗin aƙalla sa’o’i goma kafin rabon, da lamarin ya bambanta. 47
A sakamakon haka, rarrabuwa ta yi nasara cikin sauri, ba tare da samun lokacin da za ta juya a cikin sashinta ba kuma a dauki yakin. Bayanin farkon yakin da S. Gurov ya bayar gaba daya ya nuna fina-finai da yawa game da tsaro na Brest Fortress. Harin bariki, da sojoji da ba sa sanye da kayan aiki a guje suna gaisawa da Jamusawa da duk wani abu da ya zo hannunsu - wannan ya shafi gundumar soji ta musamman ta Yamma.
Daga tarihin P. Lapin (tsohon shugaban hafsan soji na 10):
Dukkan umarni na hedkwatar ZapOVO an yi niyya ne don ƙirƙirar yanayi mai gamsarwa a cikin zukatan waɗanda ke ƙarƙashin ƙasa. “Bagpipes” tare da amincewar shirin tsaron kan iyakokin jihar da muka ɓullo da shi, a ɗaya ɓangaren, shirye-shiryen maƙiyan a bayyane don ƙwararrun ayyuka, waɗanda aka sanar da mu dalla-dalla ta hanyar hukumomin leƙen asiri, a gefe guda, sun dagula mu gaba ɗaya. da kuma kafa mu don kada mu ba da mahimmanci ga yanayin da ke tasowa. 48
A shari'ar da aka yi a ranar 22 ga Yuli, shugaban sashen sadarwa na ZapOVO A. Grigoriev ya bayyana halin da gundumar ta kasance kafin yakin kamar haka (27):
Memba na kotun Comrade Orlov. Da yake ba da shaida game da halin da ake ciki a hedkwatar gundumomi kafin a fara yakin, kuna cewa:
“Yakin da aka fara a ranar 22 ga watan Yuni ya baiwa yankin Soja na Musamman na Yamma mamaki. Halin zaman lafiya da ke mulki a ko'ina cikin hedkwatar an aika shi ga sojojin. Wannan "rashin jin daɗi" kawai zai iya bayyana gaskiyar cewa an kama jirgin a ƙasa ta hanyar harin Jamus. Hedkwatar sojojin tana cikin wuraren hunturu kuma an lalata su, kuma a ƙarshe, an jefa bama-bamai a wani ɓangare na sojojin (garin Brest) a cikin wuraren hunturu” (ld. 76, juzu'i na 4).
Shin waɗannan maganganun gaskiya ne?
Wanda ake tuhuma. Ee.
Akwai tambayoyi masu tsanani game da ayyukan D. Pavlov. Har wala yau, daya daga cikin ka'idojin tambayarsa (mai kwanan watan Yuni 21, 1941) an rarraba shi. A cikin littafin, na buga ka'idojin tambayoyi guda biyu, na farko na kwanan wata 7 ga Yuli (shafi) (18) da ka'idar rufaffiyar zaman kotu na kwalejin soja na Kotun Koli na USSR mai kwanan wata Yuli 22, 1941 (27). . Ina ba da shawarar karanta shi. Kayan yana da ban sha'awa sosai. Ana iya ɗaukar hatsaniya na kwamandoji da yawa a matsayin abin ban dariya, idan ba don babban bala'in da ya faru ba, gami da ayyukansu.
Lokacin kwatanta PribOVO da ZapOVO, bambance-bambance masu mahimmanci a shirye-shiryen sojoji suna da ban mamaki. Shin hakan zai yiwu a cikin tsarin tsarin gudanarwa ɗaya?
Yaki a Gabashin Yamma daga Yuni 22-Yuli 8, 1941
Za mu iya cewa a gaba ɗaya akwai "raguwa" a cikin aikin kwamandan gundumar. Bugu da ƙari, gazawar ta faru ne ta hanyar babban harin, wanda ke nufin yana iya ɗaukar babban haɗari. Wannan gazawar ta sanya gaban makwabta cikin tsaka mai wuya.
Gundumar Soja ta Musamman Kyiv
KOVO kuma ta karɓi Umarni mai lamba 1 akan kawo sojoji don yaƙi da shiri. Daga kayan binciken M. Purkaev (tsohon shugaban ma'aikata na gundumar Soja ta musamman na Kyiv):
A cikin sa'o'i 1 zuwa sa'o'i 2 a ranar 22 ga watan Yuni, kwamandan sojojin gundumar ya sami umarni daga babban hafsan sojojin, wanda ya bukaci a sanya sojojin a cikin shirin yaki, a yayin da Jamusawa suka tsallaka kan iyakar jihar. a tunkude su da duk wani karfi da hanya, kuma kada su ketare iyakokin kansu ko kuma su tashi sama har sai an ba da sanarwar.
A cewar shirin na tsaro, sojojin da ke rufa-rufa na Gundumar Soja ta Musamman na Kyiv sun fara isa iyakar Jiha, layin tsaro, daga karfe 4 zuwa 6 na safe ranar 22 ga Yuni, 1941.
Kafin fara tashin hankali a kan iyakar, sojojin 5, 4 (a cikin takardar an ketare lambar kuma an rubuta 26 a saman) kuma sojojin 12 sun yi nasarar barin su kuma sun mamaye layin tsaro, bisa ga shirin. Sojojin da ke rufe na 6th Army a cikin RAVA RUSSIAN hanya kusa da kan iyaka sun shiga cikin fadace-fadace. 49
Sojojin KOVO sun fara tafiya a makare zuwa kan iyaka daga karfe 4 zuwa 6 na yamma. Wannan ci gaba da aka yi a makare a kan iyakokin ya haifar da fafatawa ta bangarori da dama.
1. M. Kirpanos kwamandan KOVO 2. M. Purkaev shugaban ma'aikatan KOVO 3. P. Novichkov shugaban ma'aikata na 62nd infantry Division
Hedkwatar gundumar Kyiv ta koma wani sabon ofishin kwamanda a Ternopil a ranar 21 ga Yuni. M. Purkaev:
...Na hanzarta zuwa TERNOPOL, inda na isa da misalin karfe 3 na safe ranar 6/22/41.
Zuwa na, kwamandan sojojin gundumar, Janar KIRPANOS, ya rigaya ya karbi umarni daga babban hafsan sojan da ya sanya sojojin a shirye-shiryen yaki, amma bai ba kowa wani umarni ba.
Bayan da na sami umarni daga Janar KIRPANOS game da odar Janar na Hafsan Soja dangane da harin da Jamusawa za su yi, nan da nan na kira dukan kwamandojin sojoji da kaina zuwa ofishin Baudot. Kuma a cikin tsawon sa'o'i 3 zuwa 4, da kansa ya ba kowa umarnin a kawo sojojin zuwa cikakken shiri na yaki da kuma daukar matakan tsaro bisa ga shirin. Lokacin da Jamusawa ke haye kan iyakar jihar, yin tunani tare da dukkan sojoji da hanyoyin, kar su ketare iyakar da kansu. Jiragen namu ba za su yi shawagi a kan iyakar ba har sai an samu sanarwa. 50
Kwamandan gunduma, M. Kirpanos, bayan da ya samu umarni daga kwamandan tsaro na jama’a, bai dauki wani mataki ba har sai da M. Purkaev ya isa da karfe 3 na ranar 22 ga watan Yuni. Me yasa? Bayan isa hedikwatar, sai ya fara kiran kwamandojin sojojin tare da ba da umarnin shigar da sojojin cikin shirin yaki. Su kuma kwamandojin sojojin sun kawo rundunonin da aka ba su don yakar shirin. A sakamakon haka, tsarin shigar da sassan cikin shirye-shiryen yaki ya yi jinkiri sosai, kuma wasu rarrabuwa ba su da lokacin da za su dauki matsayi.
G. Sherstyuk (tsohon kwamandan runduna ta 45)
Kamar yadda na nuna a sama, umarnin kwamandan sk. game da kawo sassan SD. a cikin shirin yaƙi kuma na bar su a sansaninsu, na samu ta wayar tarho ta bakin shugaban ma’aikatan sashen, Kanar Chumakov, a birnin Lyuboml da ƙarfe tara na ranar 22 ga Yuni, 1941. 51
An kawo runduna ta 45 ta rundunar sojojin cikin shirin yaki ne kawai da karfe tara na ranar 22 ga watan Yuni, lokacin da ake ci gaba da gwabza fada a kan iyaka! An sanya wasu rukunin KOVO a shirye-shiryen yaƙi ko da a ranar 23 ga Yuni.
P. Novichkov (tsohon shugaban ma'aikata na 62nd Infantry Division na 5th Army):
Kamar yadda aka riga aka nuna, sassan sassan suna cikin wuraren tattarawa.
A 3.00, ta hanyar rufe 15, an sanar da hedkwatar, odar ya nuna wasiƙar game da buɗe kunshin da taswira, inda aka nuna layin tsaro na tsaro;
A 3.30 22.6 mun sami bayanan farko daga sojojin kan iyaka game da tsallaka hanya a wurare biyu na yanki na yanki.
A karfe 4.00, an karɓi bayanai daga sojojin kan iyaka da kuma rufe 15 game da ketare hanyar da ke kan iyakar.
A wannan lokacin, sansanonin kan iyakar sun yi ta gwabza kazamin fadace-fadace kuma musamman sun yi tsayin daka daga maboyar da suka mamaye.
Rundunar ta 1st echelon sun ci gaba zuwa kan iyakar jihar don mamaye layin tsaro a karfe 5.00-6.00 kuma da karfe 10.00-11.00 sun mamaye sassansu kuma, tare da kan iyakar, sun yi yaki da sojojin Jamus a wannan rana pr-ku ya kasa don haye kogin. Zap. Bug a gaba daya.
Kamar yadda kuke gani, fadan ya fara ne da karfe 4.00 ... Duk da haka, saboda wasu dalilai, har zuwa karfe 10-12.00 mun sami umarni daga jami'an kashe gobara na sojojin filin da kuma makamin jirage don kada su bude jirgin kuma ya yi gargadin cewa wannan wani abu ne mai ban mamaki. tsokana.
Dole ne a faɗi gaskiya cewa babu ƙarancin harsashi, sai dai nakiyoyin na turmi 120 mm. 52
Rundunar Bindiga ta 62 ta mamaye sassan tsaro ne kawai da karfe 10-11 na safe (7-8 hours bayan kararrawa). Yayin da yakamata suyi hakan a cikin dare kafin harin (umarni #1). Dangane da ƙa'idodin, an ba da sassan kan iyaka sa'o'i 2-3 don mamaye wurare. Akwai wani nau'i na jinkiri a cikin duk ayyukan hedkwatar KOVO da sojojin.
Sai dai tsohon kwamandan na 72nd Mountain Rifle Division, P. Abramidze, yayi magana game da sanya sojoji a shirye-shiryen yaki kafin fara tashin:
A ranar 20 ga Yuni, 1941, na sami saƙo mai zuwa daga Babban Hafsan Soja: “Dukkan rukunin da aka kafa da ke kan iyakar da kanta, dole ne a koma da baya da yawa kilomita, wato, zuwa layin da aka shirya. Kada ku amsa duk wani tsokana daga sassan Jamus har sai sun keta iyakar jihar. Dole ne a sanya dukkan raka'o'in rukunin akan shirin yaƙi. Za a zartar da hukuncin kisa ta sa'o'i 24 a ranar 21 ga Yuni, 1941." 53
Rahoton kawo raka'a cikin shirin yaƙi "da awanni 24 a ranar 21 ga Yuni"! An nuna lokacin shirye-shiryen sojojin daidai.
Gabaɗaya, an kawo sojojin KOVO aƙalla cikin shirye-shiryen yaƙi, kodayake wannan ya faru a hankali kuma ba a cikin duka raka'a ba. Wasu sassan ba su da lokacin isa ga sassansu bisa ga tsare-tsare, wanda ya rage karfinsu na yaki.
Wajibi ne a yi nazarin halin da ake ciki a cikin sojojin dalla-dalla.
Gundumar Soja ta Odessa
Kwamandan Rundunar Soja ta Odessa a yammacin ranar 21 ga Yuni, 1941 ya ba da umarnin kawo sojojin gundumar cikin shirin yaki. An umurce ta da ta kulla alaka da jami'an tsaron kan iyaka da kuma mamaye katangar kan iyaka. Akwai ra'ayi cewa shugaban ma'aikata M. Zakharov ya shawo kan kwamandan gundumar Y. Cherevichenko don ba da irin wannan umarni. Duk da haka, Y. Cherevichenko a cikin memoirs ya nuna tattaunawa da mutane Commissar S. Timoshenko, bayan da aka ba da oda don kawo sojojin zuwa cikakken shiri na yaki. Bugu da kari, kwamandan gunduma ya lura da himma da ingancin hafsan ma'aikatan gundumar M. Zakharov:
Bayan taƙaitaccen bayani game da halin da ake ciki da kuma isar da abubuwan da ke cikin tattaunawar tare da Kwamishinan Jama'a, na umarci Zakharov da ya tada dukkan sojojin kan iyaka a cikin faɗakarwa, kuma sojojin gundumar su dauki layin tsaro, bisa ga shirin, kuma su kasance a shirye don saduwa da abokan gaba tare da abokan gaba. wuta. M.V. Zakharov ya nuna ingantaccen aiki da himma ...
An umurci sassan da aka rufe da su mamaye yankunansu kuma su kulla alaka da ma'aikatan kan iyaka. Duk wannan ya tabbatar da shirya hali na raka'a da kuma formations na Odessa Military District a cikin abubuwan da suka bayyana a lokacin. 54
1. Y. Cherevichenko, kwamandan OdVO 2. M. Zakharov, shugaban ma'aikata na OdVO 3. F. Michugin, kwamandan Rundunar Sojan Sama na OdVO 4. A. Pokryshkin a 1941, ƙaramin matukin jirgi a cikin iska na 55th. tsarin mulki
Dukansu kwamandan OdVO Y. Cherevichenko da kwamandan ZapOVO D. Pavlov sun yi magana a yammacin ranar 21 ga Yuni tare da kwamandan Tsaro na Jama'a S. Timoshenko. Sai na farko, bayan tattaunawar, ya ba da umarnin a sanya sojojin a shirye-shiryen yaki (menene tattaunawar?), na biyu kuma an gaya musu cewa "a tattara hedkwatar sojoji a safiyar ranar 22 ga Yuni, kawai." Hakan kuwa duk da cewa sojojin sun rigaya sun karbi umarni mai lamba 1. Wanne ne a cikinsu "bai isa ba"?
Y. Cherevichenko ya ambata cewa M. Zakharov, ’yan kwanaki kafin yaƙin, ya dage cewa za a janye Sojojin Sama daga wuraren da jama’a suke cikin shiri kuma a tarwatsa su zuwa filayen saukar jiragen sama:
Tun kafin na ba da umarni na, bayan da ya koyi daga umurnin Rundunar Sojan Ruwan Bahar Maliya game da hatsarin da ke tafe, a lokaci guda kuma ya ba da umarnin ƙara shirye-shiryen yaƙi ga kwamandan sojojin sama na gundumar, Manjo Janar F.G. Michigin, ya umarci kwamandojin rundunar da su janye sojojin. daga wuraren da jama'a ke cikin faɗakarwa. 55
Kwamandan rundunar sojin saman OdVO shi ne F. Michugin. Don haka, bisa dagewar babban hafsan hafsoshin OdVO, Janar M. Zakharov, jirgin OdVO ya watse a cikin filayen jiragen sama. F. Michugin ya ki amincewa da hakan, amma bayan da ya samu a rubuce aka tilasta masa yin biyayya. Kwanaki kadan kafin a fara yakin, an mayar da jirage zuwa filayen saukar jiragen sama tare da yi musu kawanya.
A nan gaba Air Marshal A. Pokryshkin, wanda ya yi aiki a cikin Odvo Air Force kafin yakin, ya tuna cewa kwanaki da yawa kafin yakin sun kasance suna jigilar jiragen sama zuwa wasu filayen jiragen sama. A lokacin da a safiyar ranar 22 ga watan Yuni, jiragen saman Jamus suka yi ruwan bama-bamai a filin jirgin sama na dindindin na rundunarsa, jirgin daya tilo da ke filin jirgin ya lalace a can, wanda bai da lokacin tashi zuwa filin jirgin sama na daban a ranar da ta gabata, sakamakon lalacewa.
A sakamakon haka, a lokacin harin Jamus, yawancin jiragen sama na OdVO Air Force sun kasance a filin jiragen sama, suna guje wa harin farko na abokan gaba da kuma adana kayan aiki. Bayan haka, an kafa rundunar sojojin saman Kudancin Front a sansanin sojojin saman OdVO.
F. Michugin ya kasance daya daga cikin 'yan tsirarun kwamandojin sojojin sama na yankin soja na gaba-gaba wadanda ba a harbe su ba saboda asarar jirgin sama a farkon yakin!
Sojojin gundumar Soja ta Odessa sun hadu da farkon yakin a shirye-shiryen yaki. Hakan ya basu damar kaucewa shan kaye da shiga fagen daga cikin tsari.
 
5. "A coincidence ko kuma aikin makiya ne"
A yakin kan iyaka na Yuni 22 - Yuli 8, 1941, sojojin Western Front (wanda aka kafa daga Zapovovo) sun sha asara mai tsanani kuma an yi nasara da su kusan: yawancin sojojin gaba (maza da kayan aiki) an lalata su ko kuma an kama su. Saboda haka, abubuwan da suka shafi ZapOVO sun cancanci kulawa mafi kusa.
Ba zan ba da cikakkiyar shaida game da wannan ba; Amma nan gaba kadan, na yi shirin tsara kayan aikin hukumar Janar Pokrovsky wanda S. Chekunov ya buga a wurare daban-daban. Wannan zai sa ya fi dacewa ga masu karatu su rufe batutuwa iri-iri.
Ina so in kawo wasu shaidu da yawa da suka shafi ZapOVO kawai, musamman ga Sojoji na 4, wanda ke cikin jagorancin babban harin sojojin Jamus - a cikin hanyar Brest.
Dangane da adadin shaidu, wanda zai iya lura da wani raguwa a cikin shirye-shiryen yaki da kayan aiki na sojojin. Bisa ga abubuwan tunawa da Kanar A. Kislityn (tsohon babban hafsan hafsoshin soja na 22nd Tank Division na 4th Army - wannan rukuni da aka ajiye a Brest):
Makonni biyu kafin yakin (kimanin), an sami babban umarni na sirri da oda daga hedkwatar Sojoji na 4 don cire harsasai daga tankuna da adana wannan ammonium a cikin sito na NZ. Na kai wadannan takardu ga kwamandan sashin, Manjo Janar Viktor Pavlovich PUGANOV, na ce da shi nan da nan ya rubuta wa kwamandan sojojin game da rashin dacewar cire harsasai daga tankunan da adana su a cikin rumbun ajiyar NZ da ke gabar kogin Bug, saboda wannan yana nufin, a ra'ayina, kawar da shirye-shiryen yaƙi na rukuni. 57
Ba wai kawai ba a janye sashin Tank na 22 daga Brest zuwa sashin tsaro ba bisa ga tsare-tsaren tsare-tsare, amma an kuma janye harsashinsa. Yana da kyau a jaddada cewa rabon yana kusa da iyakar, wanda ke nufin ya fi dacewa da kai hari. Ayyukan hedkwatar runduna ta 4, a cewar A. Kislityn, sun kai ga kawar da "shirin yaƙi na rukuni."
Amma halin da ake ciki a cikin 3rd Army. Daga cikin abubuwan tunawa da Kanar N.M. Kalanchuk (tsohon hafsan hafsoshin runduna ta 29 ta runduna ta 3):
Kowa ya san cewa yaki ya kusa, cewa babu makawa. Amma duk wani matakin shigar da sojoji cikin shiri an hana shi, har ma da samar da wuraren taruwar jama'a, lura da wuraren ba da umarni idan ana yaƙi, ba tare da ma'anar tsarin tsaro a kan layin tsaro da aka zayyana akan taswirori ba. Da zarar a taro, lokacin da aka kammala “jajayen fakitin”, na nace na tambayi babban hafsan soji na 3, Manjo Janar Kondratyev, da ya ba ni damar ƙara kayan harsasai a cikin tankuna da harsashi da fayafai masu harsashi har zuwa 0.5. harsashi, tun da aka ajiye harsashi 0.25 bisa ga umarnin. Kuma an ki yarda da ni, ban da haka, na sami gargadi cewa kada in sake tuntuɓar ni game da wannan batu. 58
Wani abin da ba a san shi ba: an shirya nunin kayan aikin soja a Brest. Daga abubuwan tunawa guda A. Kislityn:
Nunin fasaha na kayan aiki da makamai a cikin sabis tare da Sojojin Soviet. An kammala kayan aikinta ne a ranar 21 ga watan Yuni, kuma a ranar 22 ga watan Yuni, da karfe 6, ya kamata dukkan jami’an rundunar soji ta hudu su bayyana domin duba su. Baje kolin ya mayar da hankali kan kowane nau'in fada, motoci na musamman da sufuri, tsarin bindigogi da turmi, harsashi, ma'adinai da harsashi, injiniyan soja da kayan fasaha na soja tare da cikakken bayanin dabara, fasaha da kaddarorin fada. Duk nunin ya tafi ga abokan gaba. Har yanzu da wuya a gane ko bude baje kolin ya zo daidai da ranar farko ta yakin, ko kuwa aikin makiya ne.
Wato, a lokacin harin Jamus, ya kamata a yi nunin soja a Brest (daga karfe 6:00 na Yuni 22)! Ta yaya zan iya fahimta?
Hotunan Jamus masu alaƙa da kewayon bindigogin Brest. Hoton yana nuna bindigogin kakkabo jiragen sama na Z-K 76mm. A ƙarƙashin hoton akwai rubutu a cikin hoto 1 na Jamusanci: russ. Geschützstaffel bei Brest – Litowsk Belarus (fassara - bindigogi na Rasha kusa da Brest - Litovsk Belarus), hotuna 2: russ. Geschütz beladen auf Wagen bei Brest - Litowsk Be (fassara - igwa na Rasha da aka ɗora akan wani karusa a Brest - Litowsk Be)
Bugu da ƙari, "dukkan jami'an rundunar soja ta 4" ya kamata su kasance a wurin baje kolin. Idan aka yi la’akari da yadda sauran gundumomi suka kasance cikin shiri a wannan lokacin, kasancewar shirya wani baje koli a wani yanki mai katanga na kan iyaka zuwa daya daga cikin manyan hare-haren da aka kai ya zama wani abu da ba a saba gani ba! Kuma kwamandan gunduma ya kasa sani game da shirya irin wannan baje kolin.
Ana iya cewa rundunar ta 4 ba ta kawo cikin shiri na yaki ba kuma ta shiga yakin cikin yanayi mara dadi.
Daga cikin abubuwan tunawa S. Gurov (tsohon shugaban ma'aikata na 49th Infantry Division na 4th Army) daga Yuni 1941 zuwa Afrilu 1945, ya kasance a Jamus bauta:
A cikin watan Afrilu, kwamandojin runduna, kwamandojin bataliya, da kwamandojin sun kasance sun san sassansu da wuraren tsaro...
Ba mu iya gina tsarin wuta ba tare da la'akari da wutar UR ba, saboda ... Babban hedkwatar UR ya ƙi bayar da ingantaccen tsarin kashe gobara. gundumar, suna yin nuni da cewa suna da oda daga hedkwatar gunduma da ke hana ba da wani bayani game da Ur.
Makarantun na cikin sashin ne, ban da ZAD, wanda ke wurin taron. Krupki." 59
Sashen dole ne ya kare SD ba tare da sanin "tsarin wuta ba." Bisa ga abubuwan tunawa ba kawai S. Gurov a ZapOVO ba, yawancin makaman yaki da jiragen sama sun kasance a sansanonin horo. Wanda ya kasance kyakkyawan taimako ga jirgin sama na abokan gaba.
Karin rahoton S. Gurov:
Hedkwatar sashen a yau, watau. 21.06., An ƙaura zuwa sabon wuri, zuwa hedkwatar LAP na 31, kuma kwamandojin naúrar, shugabannin ma'aikata ya kamata ta 6.00 22.06. isa wurin horo a kewayon manyan bindigogi na Brest...
Babu wani sako game da nunin fasaha, amma mabuɗin ya kasance isowar dukkan manyan hafsoshi a filin horo na Brest. Hakan ya sa rundunar ta 4 ta fidda kawunansu yadda ya kamata, ya kuma sa ya yi wuyar jagoranci. Wanda kuma ya rage tasirin yakin da sojojin ke yi. A karshen binciken, S. Gurov ya kara da cewa:
Ina ƙara masu zuwa:
a) 22.06 a 6.00, bisa ga oda na hedkwatar sojoji, duk kwamandoji da kwamandoji. ya kamata hedkwatar ta kasance a kewayon manyan bindigogi na Brest.
b) An kira ni a karfe 10.00 a ranar 22.06 zuwa hedkwatar gundumar, zuwa sashin kungiya, tare da shirin gungun mutane.
c) An cire sashin anti-jirgin sama daga kan iyaka don tattarawa - Art. Krupki.
d) Farko Harin bindigogin soji, wanda ya fara a watan Mayu, ya bukaci da a mayar da makaman rundunar zuwa Brest Arrogation Range. Dangane da korafinmu na cewa ba zai yiwu a bar yankin da ke kan iyaka ba ba tare da bindigogi ba, sai ya kai rahoto ga kwamandan rundunar, Mista Korobkov, wanda a ranar 21 ga watan Yuni, bayan kammala wasan, da kaina ya umarce ni, a karkashina, cewa manyan bindigogi su kasance a filin atisayen a safiyar ranar 23 ga watan Yuni.
e) Canja wurin hedkwatar sashen zuwa sabon wuri a ranar 21 ga Yuni. ya kawo cikas ga ayyukan gudanar da babban ofishin.
f) Zuwan tare da jinkiri mai yawa na musamman mahimmancin oda na Kwamishinan Tsaro na Jama'a.
Har yanzu ina shakkar cewa duk abubuwan da ke sama masu alaƙa da 06/22/41 daidai ne kawai. Da a ce an yi gargaɗin aƙalla sa’o’i goma kafin rabon, da lamarin ya bambanta. 60
S. Gurov ya tabbatar da kalaman A. Kislityn cewa kwamandojin naúrar da hafsoshin sojojin na 4 ya kamata su ba da rahoto da ƙarfe 6:00 ranar 22 ga Yuni zuwa filin horo na Brest. A gaskiya ma, Runduna ta 49, kamar sauran rukunin Sojoji na 4, ba a yarda su shiga cikin yaƙin ba: "Idan an yi gargaɗin ƙungiyar aƙalla sa'o'i goma a gaba, da yanayin ya bambanta." Bugu da kari, wani muhimmin bangare na makaman atilare na gundumar ya fada hannun makiya ba tare da shiga yakin ba.
Halin da ake ciki a cikin sojojin 10. P. Lapin (tsohon babban hafsan soji na 10) ya rubuta a cikin tarihinsa cewa ya kamata sojojin su mamaye wasu garu masu nisan kilomita 4-15 daga gare su. Ba a dai bayyana yadda sojoji za su mamaye layin tsaron cikin kankanin lokaci ba.
Yankunan da aka kakkafa su kansu bataliyoyin 1-2 ne kawai kuma ba su da isasshen ƙarfin da za su iya gadin gine-ginen da aka riga aka gina, ba wai kawai gudanar da yaƙin tsaro a cikinsu ba. Yunkurin da muka yi na samun karin haske kan wannan batu daga hedkwatar gundumar ya ci tura. 61
Wataƙila Laftanar Kanar N. Kovalenko (tsohon kwamandan runduna ta 212 na runduna ta 49 ta runduna ta 49 ta 4th Army) ne ya ba da saƙo mafi ban mamaki, wanda ya haifar da tambayoyi masu tsanani:
Kimanin makonni 2-3 gabanin fara harin...Rundunar bindigu sun samu sakon wayar tarho cewa tawagogin jiragen saman Jamus za su yi shawagi a wasu wurare (a bakin ƙofa) kuma kada su yi musu wuta. A ranar hutu a wannan lokacin, ni… da kaina na ga ma’aikatan jirgin Jamus kusan 15 a cikin Gidan Jami’an, waɗanda [daga nan] suka yi yawo cikin walwala a cikin birni kuma suna nazarin abin da muke hari don harba; Wannan halin da ake ciki ya wanzu ba kawai a Bialystok ba, har ma a wasu biranen yammacin Belarus. 62
Gabaɗaya, yana da wuya a yi tsokaci kan wani abu a nan. N. Kovalenko ya nuna abubuwa na cin amana. Ina nufin shi a hankali da gangan. Don ƙarin sakamako mai mahimmanci, ana buƙatar cikakken nazarin kayan aiki akan dukkanin batutuwan da suka shafi shirye-shiryen ZapOVO don yaki. Amma a kowane hali, halin da ake ciki a ZapOVO ya bambanta da sauran gundumomi.
Tambaya: Shin zai iya zama I. Stalin ya ba da umarni don nunin kayan aiki a Brest, don tattara jami'an soja na 4 a filin horo na Brest, da kuma ba da izini ga ma'aikatan jirgin Jamus don nazarin abubuwa a cikin garuruwan Yammacin Belarus? Na san yana jin rashin hankali, amma har yanzu. A lokaci guda kuma, yana da mahimmanci a tambayi dalilin da yasa sojojin a PribOVO, OdVO da wani bangare a KOVO (kada ku manta game da Navy) an sanya su a shirye-shiryen yaki. Wani abu kamar wannan.
Yana da kyau a tuna da ƴan tsageru daga kayan binciken su:
S. Gurov: "Har yanzu ina shakka cewa duk abubuwan da ke sama masu alaƙa da 06/22/41 kwatsam ne kawai."
A. Kislityn: “Har yanzu yana da wuya a fahimci ko buɗe taron baje kolin ya zo daidai da ranar farko ta yaƙi, ko kuma aikin maƙiya ne.”
Menene ya faru da ZapOVO?
 
6. Kalmomi kaɗan game da jirgin sama
A kwanakin farko na yakin, zirga-zirgar jiragen sama a yankunan yammacin kasar sun yi asara mai yawa. Ko da a cikin PribOVO. Ta yaya ya faru cewa an sanya sojojin gundumar a shirye-shiryen yaki, amma jirgin sama bai kasance ba? Wannan tambayar tana nan a buɗe. Ban sami takardu da yawa akan jirgin sama ba. Zan baka daya daga cikinsu. Da karfe 8:00 na ranar 21 ga Yuni, sashin iska da tsarin mulkin ZapOVO sun karɓi telegram mai lamba 217 (21):
Rubuce-rubucen telegram mai lamba 217
Daga Lida An Gabatar 4-08 21.6.41 An Karɓa 8-00 21.6.41
An Shigar da OSHS 8-05 21.6.41 An ƙaddara 8-15 21.6.41
Adireshin: kwamandojin AD, shugabannin yankunan da ke kan iska, kwamandojin tashoshin tsaron sama guda ɗaya.
Kwamandan rundunar sojin sama ya ba da umarnin a sanya dukkan rundunonin da ke cikin shirin yaki, da kuma samar da adadin harsasai da ake bukata, da kuma daukar matakan da suka dace na kame filayen saukar jiragen sama, da kayayyaki da sufuri. Bayar da rahoton kisa a ranar 6/21/41, na maimaita 6/21/41. da 18:00.
Jiragen saman Soviet sun yi karo a filayen saukar jiragen sama. Yuni 1941
An umurce shi da a sanya dukkan sassan kan shirye-shiryen yaƙi kuma a ba da rahoto game da shi da ƙarfe 18:00 na Yuni 21! Me kuke shiryawa? An sake ba da umarnin "ɗaukar matakan da suka dace don kama filayen jiragen sama, kayan aiki da sufuri."
A yayin binciken, D. Pavlov ya tabbatar da cewa ZapOVO ya sami umarni daga Hukumar Tsaro ta Jama'a game da ƙaura na jirgin sama da kamanninsa (27):
Shugaba. Yuli 9, 1941 akan kankara. 59 na Juzu'i na 1 kun ba da shaida kamar haka:
“Dangane da harkar jiragen sama. Na amince da maganar tarwatsa jiragen sama zuwa filayen saukar jiragen sama, kuma a filin jiragen sama zuwa kowane jirgin sama, ban duba sahihancin rahoton kwamandan sojojin sama Kopts da mataimakinsa Tayursky ba. Na yi kuskuren laifi a cikin jirgin an ajiye shi a filayen saukar jiragen sama kusa da kan iyaka, a filin jirgin da aka yi niyya don horar da mu idan aka kai mana hari, amma ba don tsaro ba."
Kuna tabbatar da waɗannan maganganun?
Wanda ake tuhuma Pavlov. Wannan daidai ne. A farkon tashin, Kopets da Tayursky sun ba da rahoto a gare ni cewa sun cika umarnin kwamandan tsaro na jama'ar Tarayyar Soviet a kan yawan jigilar jiragen sama. Amma a zahiri na kasa tantance sahihancin rahoton nasu. Bayan tashin bam na farko, an lalata sashen jiragen sama.
Akwai odar sanya jirgin sama kan shirye-shiryen yaƙi. D. Pavlov ya yarda da hakan. Kwamandan Sojan Sama na ZapOVO da mataimakinsa sun ruwaito (a cewar D. Pavlov) cewa an shirya jirgin. Amma, duk da haka, an lalata sassan iska. Me yasa? Idan da da gaske an sa su a shirye-shiryen yaƙi, da rashin nasara ba zai yiwu ba. Misalin Rundunar Sojojin Sama na Gundumar Soja ta Odessa ya bayyana hakan a fili.
Kamata ya yi a ce sassan jiragen sama sun sha horo akai-akai kafin yakin. Daga cikin abubuwan tunawa na Laftanar Janar S. Dolgushin (a cikin 1941, matukin jirgi na jirgin sama na 180th):
Da alama muna shirin yaƙi sosai. Amma ba a shirye su ba.
A lokacin sanyi na shekara ta 1941, mun ƙware a jirage masu tsayi, muna harbi da yawa a mazugi da kuma ƙasa, kuma muka soma tashi da daddare. A ranar goma ga watan Mayu, an canja tsarin mu daga Lida zuwa filin jirgin sama na Novy Dvor, wanda ke yammacin Grodno ... A cikin yanayi mai haske, daga tsayin mita dubu biyu mun ga filin jirgin sama na Jamus da ke cike da motoci daban-daban. Mun zana zane kuma muka aika zuwa hedkwatar. 63
Ya bayyana cewa matukan jirgin sun kware wajen tashi da dare. D. Pavlov ya ce a binciken da aka yi cewa jirgin saman gundumar ba zai iya tsayayya da Jamusawa ba saboda rashin iya tashi da dare (18).
Wato jirgin yana shirye-shiryen yaƙi kuma, bisa ga telegram, yakamata a sanya shi cikin shirin yaƙi (aƙalla sojojin saman Zapovovo) da yammacin ranar 21 ga Yuni. Amma a yammacin ranar 21 ga Yuni, kamar yadda S. Dolgushin ya tuna:
Kuma a ranar 21 ga Yuni, da karfe shida na yamma, bayan mun gama jirage, mun sami umarni: a cire igwa, bindigogi, da akwatunan harsasai daga cikin jirgin kuma a adana su duka a cikin ɗakin ajiya.
Sai kowa ya rude, suka yi kokarin jin ko menene lamarin, amma sai suka bayyana mana cewa: wannan umarni ne daga kwamandan sojojin gundumar, kuma ba a maganar umarni a cikin sojoji. Kuma da ƙarfe biyu na safe aka sanar da ƙararrawa, kuma muka fara ɗaukar makamai zuwa jirage. Kuma a lokacin ne Jamusawa suka bayyana a filin jirgin sama, suka buɗe wuta, suka fara jefa bama-bamai ... Komai yana cikin wuta, amma jiragenmu guda biyu sun yi nasarar tashi da yaki a kan Grodno. A wannan rana kuma mun tashi zuwa wani filin jirgin sama, inda runduna ta 127 ta Fighter Aviation Regiment ta kasance ... 64
An kwance damarar rundunar sojojin saman. An cire makaman daga cikin jiragen, ko kuma a ba ma'aikatan hutu. Me ya sa, idan akwai odar sanya sojojin sama a shirye-shiryen yaki? Kuma duk wannan ya faru ne a jajibirin yaƙin.
A cikin bayanin kula Nina Kopec (matar kwamandan Sojan Sama ZapOVO I. Kopec) akwai kalmomin da babban sufeto F. Oleinikov ya yi mata:
A jajibirin yakin ne aka ba da umarni daga birnin Moscow na shirya jirage don gudanar da wani fareti, wato a kwashe makamansu na wani dan lokaci, don haka a lokacin harin na Fastoci aka kwace su. Wataƙila wannan shine daya daga cikin dalilan mutuwar Ivan. 66
Waɗannan su ne abubuwan tunawa waɗanda ke buƙatar bincika da sauran abubuwan tunawa da takardu. Amma gaskiyar ta kasance cewa Sojojin Sama na PribOVO, ZapOVO da KOVO sun sami babban hasara. Banda a nan shi ne OdVO Air Force. Ba shi yiwuwa a yi tunanin cewa lokacin da aka kawo sojojin ƙasa na gundumomi don yaƙar shirye-shiryen, ba a kawo jiragen saman waɗannan gundumomi don yaƙi da shiri ba.
A lokaci guda kuma, ana ba da umarni ga gundumomi don sanya raka'a kan shirin yaƙi. Akwai shaidun shaida. To amma a sa'i daya kuma, akwai abubuwan tunawa da dama da ke magana kan yadda aka kwashe makamai daga cikin jiragen sama da kuma korar ma'aikata a ranar 21 ga watan Yuni. Irin wannan shaida yana buƙatar tattarawa da tsara tsarin. Wannan zai ba mu damar samar da cikakken hoto kamar yadda zai yiwu na abin da ke faruwa a jajibirin yakin sojojin sama na yankunan yamma.
A farkon yakin, tare da shan kashi na sojojin iska na gundumomi, Sashen na musamman na NKVD ya gudanar da wani pogrom a cikin babban kwamandan Rundunar Sojan Sama, abin da ake kira "al'amarin jiragen sama." Ɗaya daga cikin abubuwan da ke faruwa a cikin wannan harka shi ne kisa da aka yi wa janar-janar na sojojin sama a ranar 23 ga Fabrairu, 1942 a Kuibyshev. Tsakanin su:
- Manjo Janar A. Ionov, kwamandan Rundunar Sojan Sama na PribOVO;
- Manjo Janar A. Tayursky, mataimakin kwamandan Sojan Sama na ZapOVO (Kwamandan Rundunar Sojan Sama, Manjo Janar I. Kopets, ya harbe kansa);
– Laftanar Janar E. Ptukhin, kwamandan rundunar sojin saman KOVO.
1. I. Kopets, kwamandan Sojan Sama, Zapovo 2. A. Ionov, kwamandan Sojan Sama, PribOVo 3. E. Ptukhin, Kwamandan Rundunar Sojan Sama, KOVO 4. A. Tayursky, Mataimakin Kwamandan Sojan Sama. Force, Zapovo
Dukkanin wadanda aka kashe an zarge su da kin bin umarnin da aka ba su na shigar da sassan cikin shirin yaki da zagon kasa. Bugu da ƙari, a cikin su babu kwamandan Rundunar Sojan Sama na OdVO - F. Michugin.
Akwai tambayoyi da yawa da yawa game da Rundunar Sojan Sama.
 
7. Sakamakon yakin kan iyaka
Ana iya bayyana cewa, yankunan da sojojin yammacin kasar suka shirya domin yaki daban-daban. Wanda kai tsaye ya shafi iyawarsu na fama. Wannan gamayya ta gama gari ta tabbata ne daga ra'ayin wasu masana tarihi na Jamus. Von Buttlar (tsohon janar na Jamus) a cikin littafin "Yaƙin Duniya na 1939-1945" ya rubuta:
Mahimman kimanta fadace-fadacen kan iyaka a Rasha a yau, wanda zai iya zuwa ga ƙarshe cewa Cibiyar Rukunin Sojoji kawai ta iya cimma irin waɗannan nasarori, wanda har ma daga yanayin aiki yana da kyau. Ta wannan hanya ne kawai Jamusawa suka yi nasarar fatattakar manyan sojojin abokan gaba da samun sararin aiki. A wasu sassa na gaba, Rashawa sun sha kaye a ko'ina, amma Jamusawa ba su iya kewaye da manyan sojojin abokan gaba ko ba da isasshen 'yanci na motsa jiki na motoci.
Ƙungiyoyin sojojin "Arewa" da "Kudu" sun ci gaba, a matsayinka na mulkin, suna mayar da baya ga abokan gaba, waɗanda suka yi amfani da basirar tsaro, kuma babu wata dama da za su iya kaiwa ga kai hari a gabansu. 67
1. K. Tippelskirch a 1941, kwamandan runduna ta 30 ta Infantry 2. E. Manstein a lokacin rani na 1941, kwamandan 56th Motorized Corps 3. W. von Leeb, kwamandan Army Group North
Wannan shi ne bayyani na Von Buttlar na yakin da aka yi a tsakiyar watan Yulin 1941.
Wani mai bincike na Jamus K. Tippelskirch (wanda kuma tsohon janar) a cikin littafinsa "Tarihin yakin duniya na biyu" yayi magana game da juriya na sojojin PribOVO (daga Yuni 22, 1941, Arewa-Western Front) ya ruwaito cewa:
Tun daga farko, sojojin abokan gaba a karkashin jagorancin Marshal Voroshilov suna da wani tsari mai zurfi ... Babu shakka, abokan gaba sun san babban taro na tsarin Jamus a Gabashin Prussia ... lalata manyan sojojin abokan gaba, kamar yadda aka tsara. , ba a yi ba...
Dagewar makiya ta kasance mai gamsarwa; Wannan maƙiyi ne mai son rai, wanda ba tare da tausayi ba, amma ba tare da sanin fasahar aiki ba, ya jefa sojojinsa cikin yaƙi. 68
Janar Janar na Jamus ya jaddada cewa "makiya sun san" game da yawan sojojin Jamus kuma an shirya su. Ba zai yiwu a kewaye da kuma halaka makiya ta wannan hanyar ba.
Wadannan runduna guda guda, "sane" na abokan gaba, sojojin PribOVO sun kaddamar da daya daga cikin hare-haren da aka samu na farko a kusa da Soltsy a kan Yuli 14-18, 1941 a kan 56th Motorized Corps a karkashin umurnin E. Manstein (Rundunar Sojan Sama na Jamus ma dole ne ya shirya. gadar iska don samar da sassan gawarwakin). Sakamakon harin da aka kai wa sojojin Jamus an kori su baya da nisan kilomita 40. Sojojin Soviet ba su iya lalata sassan da ke kewaye da su ba; Kusa da Soltsy, an kama muhimman takaddun Jamus kan amfani da rukunin tankunan. Wannan shi ne daya daga cikin abubuwan da suka faru na yakin bazara na 1941, wanda ba kowa ya sani ba.
Rashin nasarar ZapOVO (wanda aka sake masa suna Western Front) ya rikitar da matsayi na gaba gaba a nan gaba. Sojojin ne na Cibiyar Rukunin Sojojin da suka kai hare-hare a cikin watan Agusta zuwa arewa da kudu ( aljihun Kiev).
A ranar 30 ga Yuni, an cire babban kwamandan gaba, Janar D. Pavlov, kuma a ranar 4 ga Yuli, an kama shi. A cikin kankanin lokaci, an kama wasu kwamandojin Western Front. Sakamakon binciken an yanke musu hukuncin kisa.
– Shugaban Ma’aikata na gaba, Manjo Janar V. Klimovskikh;
– Shugaban Sadarwa na gaba, Manjo Janar A. Grigoriev;
– Babban Hafsan Sojoji, Laftanar Janar N. Klich;
– kwamandan makanikai na 14, Manjo Janar S. Oborin;
- Kwamandan runduna ta 4, Manjo Janar A. Korobkov.
1. V. Klimovskikh, shugaban ma'aikata na ZapOVO 2. A. Grigoriev, babban jami'in sadarwa na ZapOVO 3. N. Klich, babban hafsan hafsoshin sojojin ZapOVO 4. A. Korobkov, kwamandan rundunar soji ta 4.
Shugabannin soja da siyasa sun dauke su da laifin rashin shiri na gundumar. Babu irin wannan bincike ko kisa a wasu fagage (akwai keɓantacce). Da alama wani abu mai tsanani ya faru domin harbin janar-janar a barkewar yakin, wanda ya haifar da yanayi mai juyayi a tsakanin kwamandan runduna ta Red Army.
A farkon yakin, wasu janar-janar sun kasa gudanar da ayyukansu. Saboda haka, musamman kwamandan PribOVO (North-Western Front) F. Kuznetsov aka cire daga umurnin a ranar 3 ga Yuli. Amma ba a harbe shi ba, an mayar da shi wani matsayi. Zan ɗauka cewa hukuncin ya shafi waɗanda aka kama, aƙalla, cikin rashin bin umarni.
Waɗanne tambayoyi ne za a iya yi wa sojoji a ƙasa lokacin da Babban Jami'in da kansa bai yi tsammanin irin wannan rauni mai ƙarfi ba ta amfani da matsakaicin ƙarfin da zai yiwu (daga bayanan G. Zhukov). Don haka, abubuwan da ake buƙata a cikin irin wannan yanayin shine aiwatar da umarni na asali da kiyaye raka'a cikin shiri.
Ina so in faɗi dabam game da sojojin Jamus na Yuni 1941. Wasu mutane ba za su so ba, amma ita ce mafi kyawun sojoji a lokacin. Mafi kyawun ma'amala mai santsi tsakanin sojojin ƙasa, sappers, manyan bindigogi, tankuna, jirgin sama, da sabis na wadata. Janar-janar na Jamus a wancan lokacin sun san yadda ake amfani da na'urorin tanka fiye da abokan hamayyarsu. Kuma wannan ya shafi ba kawai ga Red Army, amma kuma ga Birtaniya da kuma Faransa. Tunanin sojojin Faransa ya kasa wuce kwarewar yakin duniya na farko. Amma ta samu irin wannan gogewa da Jamus ta samu a fagen ci gaba na gaba ta hanyar amfani da ƙungiyoyi masu kai farmaki tare da shigar da tanadi na musamman a cikin wannan ci gaba don rufaffiyar makiya da kewaye. Jamusawa sun tace wannan dabara ta hanyar ƙara tankuna da na'urori masu linzami na hannu. Faransa ba za ta iya jurewa da hakan ba, duk da cewa ba ta da yakin basasa, amma takurawa sojoji. Ba daidai ba ne a zargi ma'aikatan umarnin Soviet don rashin iyawar su "tunanin" sababbin hanyoyin yaki. Wannan ya zama ruwan dare ga kowa. Jamusawa sun kasance suna da ƙwaƙƙwaran ƙwarin gwiwa don neman mafita - sha'awar ɗaukar fansa a kan shan kashin da suka yi a yakin duniya na farko. A cikin magana ta alama, Jamusawa "sun yi fushi."
Bugu da kari, ya zuwa watan Yuni na shekarar 1941, sojojin Jamus sun sami kwarewa ta musamman na yaki na kamfanin kasar Poland, da kamfanin Faransa, da kuma kamfanoni guda daya a arewa da kudancin Turai. Daruruwan sojoji da hafsoshi (fiye da mutane miliyan hudu) sun ratsa ta cikin wadannan kamfanonin soja. Duk wannan ya sa sojojin Jamus su zama injin soja na gaske wanda ya san abin da za a yi. The fama gwaninta na Red Army aka iyakance ga fadace-fadace a Khalhin Gol (ba fiye da 70 dubu mutane) da kuma Winter War (game da 400 dubu mutane). Kwarewa ce ta sa rukunin sojoji su zama ƙwararrun gaske. Babu adadin motsa jiki ko wasannin ma'aikata da za su iya maye gurbinsa. Kwarewar gwagwarmaya ta gaske ta fara bayyana kuma ta tara a cikin Red Army daga farkon kwanakin yakin.
Shin Red Army za su iya cin nasara a Jamus a 1941? Ra'ayina a'a. Za ta iya ja da baya tare da yaƙe-yaƙe masu taurin kai, tara ƙarfi, ƙwarewar hulɗa da gajiyar da abokan gaba, tana jiran lokacin da harin sojojin Jamus ya ƙare. Wannan yana buƙatar kariya mai zurfi mai zurfi.
 
Babi na 3. Janar Janar na Jamus: "Maƙiyi na farko"
 
Daya daga cikin muhimman majiyoyin rubuce-rubuce kan tarihin babban yakin kishin kasa, akwai takardun Jamus, wasiku daga sojojin Wehrmacht, da kuma shaida da kima na manyan hafsoshin Jamus. Yana da wuya a yi zargin karshen kowane irin yanayi mai dumi ga USSR, don haka babu wanda zai danganta tunanin su zuwa kayan ado.
Idan wani ya bayyana bayanan Soviet da takardu a matsayin karya da farfaganda, to, kayan Jamus ba za a iya zargin farfagandar Soviet ba. Sabili da haka, shaidarsu game da Red Army za a iya la'akari sosai da haƙiƙa.
 
1. Yadda Red Army ya yi yaƙi
Ɗaya daga cikin tatsuniyoyi na gama gari game da farkon Babban Yaƙin Patriotic shine cewa sojojin Red Army sun ji rauni sosai saboda bugun farko da suka daina tsayayya. Dalilan da ke haifar da hakan ba wai kawai sun sha kashi a fadan kan iyaka ba ne, har ma da “rashin tarbiyyar sojoji bayan danniya, yunwa, korar dukiya, da ma gaba daya saboda rashin son manyan sassan al’umma su yi yaki da masu aikata laifuka. ”
A halin da ake ciki dai, akwai sheda daga janar-janar na Jamus da ba su amince da ra'ayin cewa dakarun Red Army sun daina juriya ba. Daga littafin hafsan hafsan hafsoshin sojojin Jamus, Janar F. Halder, game da watannin farko na yakin:
24 ga Yuni, 1941.
Abokan gaba a bakin iyakar sun ba da juriya kusan ko'ina. Idan bai fahimci halin da ake ciki sosai ba, wannan ya faru ne sakamakon mamaki na dabara, wanda ya haifar da gaskiyar cewa tsayayyar abokan gaba ya zama rashin tsari, rashin daidaituwa kuma saboda haka ba shi da tasiri.
26 ga Yuni, 1941.
Rukunin Sojoji na Kudu sannu a hankali yana tafiya gaba, abin takaici yana fama da babbar asara. Abokan gaba da ke yaki da Rukunin Sojoji na Kudu suna ba da jagoranci mai kuzari da kuzari.
28 ga Yuni, 1941.
A gefen dama na Rukunin Panzer na farko, Rukunin Tank na Rasha na 8 ya kutsa cikin zurfin matsayinmu kuma ya tafi bayan Rukunin Panzer na 11. Wannan shigar abokan gaba a bayyane ya haifar da rudani a bayanmu. Bayanan da aka samu daga gaba sun tabbatar da cewa 'yan kasar Rasha suna yakar mutum na karshe a ko'ina. A wasu wuraren ne kawai suke mika wuya.
Yana da ban mamaki cewa lokacin da aka kama batura na bindigu, da sauransu, kaɗan ne kawai suka mika wuya. Wasu 'yan kasar Rasha sun yi ta gwabzawa har sai an kashe su, wasu kuma suka gudu, suka jefar da kayan aikinsu, suna kokarin fita daga cikin kewayen da sunan fulawa.
4 ga Yuli, 1941.
A wasu yankunan ma’aikatan tankokin na abokan gaba suna barin motocinsu, amma a mafi yawan lokuta sukan kulle kansu a cikin tankunan kuma sun gwammace su kona kansu tare da motocinsu.
Jimlar asarar kusan mutane 54,000 = 2.15% na miliyan 2.5 (a cikin kwanaki 13).
1. Harin akwatunan kwalayen iyakar Soviet 2. Tankin Soviet da aka lalata
Sojojin Jamus
11 ga Yuli, 1941.
Abokan gaba suna faɗa da ƙarfi da tsattsauran ra'ayi. Samuwar tankunan sun yi hasarar ma'aikata da kayan aiki sosai. Sojojin sun gaji.
Makiya suna kai hare-hare masu karfi daga kudu da kudu maso yamma a yankin Berdichev da kuma daga arewa a yankin Zhitomir da ke fuskantar tudun mun tsira na rukunin tankokin yaki na farko.
15 ga Yuli, 1941.
Sojojin Rasha suna fafatawa, kamar yadda suke a da, tare da tsananin zafi.
16 ga Yuli, 1941.
Gabaɗaya, jagoranci mai ƙarfi da manufa ana jin shi a fili cikin ayyukan jirgin saman maƙiya.
17 ga Yuli, 1941.
Hasara: Daga ranar 22 ga watan Yuni zuwa 13 ga Yuli, jimillar mutane 92,120 ba su yi aiki ba, wanda shine kashi 3.68% na adadin.
18 ga Yuli, 1941.
Smolensk Wata babbar kungiyar makiya da ke kewaye tana kai munanan hare-hare a wurare daban-daban, suna kokarin tserewa kewayen.
20 ga Yuli, 1941.
A gaban Cibiyar Rukunin Sojojin, abokan gaba sun yi nasarar karya kewaye a yankin Nevel. A yau, gabaɗaya, al'amura da dama sun ta'azzara a sassa da dama na Cibiyar Rukunin Rundunar Soja. A gefen kudu na rundunar sojojin, makiya sun yi nasarar kutsawa cikin fagen yakinmu. A sabon yankin gabas da aka kirkiro na gaba da arewa da kudancin Smolensk, makiya suna kai hare-hare masu karfi.
A ranar 14-18 ga Yuni, kusa da Soltsy, ƙungiyar sojojin Jamus (gawawwakin injiniyoyi na 56 da E. Manstein ke jagoranta) ne aka fara kewayewa.
21 ga Yuli, 1941.
A gefen arewa na ƙungiyar sojojin, sojojinmu, abin takaici, dole ne su bar Velikiye Luka.
22 ga Yuli, 1941.
A yankin Uman, runduna ta 16 da ta 11 ta tankokin yaki, sun yi ta gwabza kazamin fada da manya-manyan tankokin yaki na makiya.
23 ga Yuli, 1941.
A wasu tsarin, asarar jami'ai ta kai kashi 50%! .
25 ga Yuli, 1941.
Adadin dakarun tankokin yaki na abokan gaba ya kai fiye da yadda ake tsammani. An lura da tsayin dakan tsayin daka na abokan gaba. A gaban Rukunin Sojoji na Kudu, makiya sun kasance mafi kyawu a cikin al'amuran da suka shafi shugabanci na gaba daya da kuma gudanar da hare-haren wuce gona da iri. A gaban Rukunin Sojojin "Cibiyar" da "Arewa", abokan gaba sun nuna mummunan gefensa a wannan batun.
26 ga Yuli, 1941.
Rukunin Sojoji na Kudu: Makiya sun sake samun hanyar janye sojojinsa daga barazanar da ke kunno kai. Wannan, a daya bangaren, shi ne zafafan hare-hare da dakarun mu na gaba na sojojin na 17, a daya bangaren kuma, babbar fasahar da ya ke janye sojojinsa daga yankunan da ake fuskantar barazana.
Gabaɗaya, ya kamata a lura cewa tsaron abokan gaba ya tsananta kuma amfani da tankunansa da jiragensa ya inganta.
31 ga Yuli, 1941
Makiya suna kai wa sojojinmu hari a gaba da gefen kudu. Lamarin dai ya yi kamari a yankin Yelnya, inda makiya ke ci gaba da kai hare-hare daga kowane bangare.
2 ga Agusta, 1941.
Rukunin Sojoji na Kudu sun yi asarar mutane dubu 63 tare da samun taimakon mutane dubu 10. Cibiyar Rukunin Sojoji ta yi asarar mutane dubu 74.5 tare da samun taimakon mutane dubu 23. Rundunar Sojojin ta Arewa ta yi asarar mutane dubu 42 tare da samun taimakon mutane dubu 14.
4 ga Agusta, 1941.
Hasara daga 22 ga Yuni zuwa 31 ga Yuli, 1941: 205,175 marasa aikin yi da masu zaman kansu da jami'ai 8,126.
6 ga Agusta, 1941.
Makiya sun kaddamar da hare-hare masu karfi tare da tallafin tankokin yaki.
Asarar daga 22.6 zuwa 3.8 1941: 9188 jami'ai, 231801 wadanda ba jami'an tsaro da masu zaman kansu.
1. T-34 ya murkushe bindigar Jamus 2. T-34 ram
8 ga Agusta, 1941.
A mahaɗin tsakanin sojojin Kleist da Shwedler, abokan gaba sun shiga Boguslav. Ya kamata ku kula da ƙarfin zuciya na abokan gaba yayin gudanar da aikin nasara.
Wani yanayi mai wahala ya taso tare da jami'an kwamandoji, musamman tare da kwamandojin runduna da bataliyar don samar da motoci. Halin da kwamandojin bindigu yana da wahala haka.
10 ga Agusta, 1941.
Hasara: Jami’ai 9,898, 256,454 marasa aikin yi da mazaje.
11 ga Agusta, 1941.
Halin da ake ciki na gabaɗaya ya nuna ƙarara cewa ƙawancen Rasha, wanda ke shirin yaƙi da sane, duk da matsalolin da ke tattare da ƙasashen da ke da mulkin kama-karya, ba mu yi la'akari da shi ba. Ana iya fadada wannan magana zuwa dukkan bangarorin tattalin arziki da kungiyoyi, zuwa hanyoyin sadarwa da kuma, musamman, ga karfin soja kawai na Rashawa.
15 ga Agusta, 1941.
Tambaya game da rufe hasara. A cikin kwanaki 50 na fada, an yi asarar jami'ai dubu 10, wato mutane 200 a kowace rana.
Von Leeb ya ba da rahoto ga von Brauchitsch game da wani babban farmakin abokan gaba da aka kaddamar daga kudu a hanyar Staraya Russa.
24 ga Agusta, 1941.
Rukunin Sojoji ta Kudu: Rukunin mu suna yaƙe-yaƙe sosai a kusa da Dnepropetrovsk. Abokan gaba suna jefa su cikin yaƙi duk da sabbin rukunin da aka kafa, ta yadda makaman mu, waɗanda su kaɗai ke faɗa a wannan yanki, su sami ci gaba a hankali.
Rage ƙarfin yaƙi a cikin ƙungiyoyin sojojin ƙasa da matsakaicin 40% kuma a cikin rukunin tanki da matsakaicin 50%.
28 ga Agusta, 1941.
10.30 - Kiran waya daga von Bock: Cikin farin ciki ya gaya mani cewa ikon Ƙungiyoyin Sojoji na yin tsayin daka yana zuwa ƙarshe. Idan Rasha ta ci gaba da kai hare-hare, to ba zai yiwu a rike sashin gabas na gaba na kungiyar sojojin ba.
Field Marshal P. von Kleist, kwamandan rukunin Panzer na farko:
Halin da sojojin Rasha suka yi, har ma a cikin fadace-fadacen farko, ya sha bamban da dabi'un 'yan sanda da kawayen yamma na shan kashi. Ko da kewaye, Rashawa sun ci gaba da taurin kai. Inda babu hanyoyi, Rashawa sun kasance ba su iya isa ga mafi yawan lokuta. Koyaushe suna ƙoƙarin kutsawa zuwa gabas ... Ƙwayar mu na Rasha ba ta cika samun nasara ba.
Rashawa sun nuna kansu a matsayin mayaka na farko tun daga farko, kuma nasarorin da muka samu a farkon watannin yaƙin ya kasance saboda ingantaccen horo. Bayan sun sami gogewar yaƙi, sun zama sojoji na farko. Sun yi yaƙi da tsayin daka na musamman kuma suna da juriya mai ban mamaki… 70
Matattun ma'aikatan bindiga da makami na Red Army
Daga bayanin J. Goebbels:
Ƙarfafa ƙarfin hali ne ta hanyar ruhi. Tsananin da Bolsheviks suka yi na kare kansu a cikin akwatunansu a Sevastopol ya yi kama da wani nau'in dabi'ar dabba, kuma zai zama babban kuskure idan aka yi la'akari da shi sakamakon hukuncin Bolshevik ko tarbiyya. Rashawa sun kasance haka koyaushe kuma, mai yiwuwa, koyaushe za su kasance a haka.
Babban kwamandan sojojin ƙasa na Jamus, Field Marshal Janar V. Brauchitsch, ya ce wata guda bayan fara babban yaƙin kishin ƙasa (wanda F. Halder ya rubuta a ranar 24 ga Yuli, 1941):
Bambance-bambancen ƙasar da halin musamman na Rasha ya ba wa yaƙin neman zaɓe na musamman. Babban abokin gaba na farko. 71
Game da bataliyoyin penal na Jamus
An san cewa an halicci kamfanoni masu azabtarwa da bataliyoyin a cikin Red Army bisa ga umarnin No. 227 na Yuli 28, 1942. Ba a halicce su ba ko dai a lokacin ja da baya na lokacin rani na 1941, ko kuma lokacin kare Moscow, ko da yake wadannan lokutan yaki sun kasance masu wahala sosai.
Amma USSR ba ita ce ta farko da ta fara amfani da bataliyoyin azabtarwa ba. Na farko da aka samu irin wannan runduna ta gabas a gabas sojojin Jamus ne (oda mai lamba 227 ya bayyana cewa ba bangaren Soviet ne suka kirkiro su ba). Ban gano ainihin ranar bayyanar bataliyoyin fansho na Jamus ba. Akwai bayanin cewa sun bayyana nan da nan bayan shan kashi a kusa da Moscow. Amma F. Halder a cikin littafinsa na ranar 9 ga watan Yuli, yayin rahoton shugaban sashen kungiyar na OKH, Manjo Janar Walter Bule, ya yi tsokaci game da bataliya ta penal:
9 ga Yuli, 1941.
Shirya "bataliyoyin azabtarwa" ya zama kyakkyawan ra'ayi.
1 ga Agusta, 1941.
Ya zuwa yanzu bataliyar ta yi asarar kashi 25 cikin dari;
25 ga Satumba, 1941.
Ranar 24.9 ta kasance rana mai matukar mahimmanci ga OKW. Hakan ya faru ne sakamakon gazawar da sojojin na 16 suka yi a tafkin Ladoga, inda sojojinmu suka yi artabu da muggan makamai, inda aka kori runduna ta 8 ta Panzer da baya, aka kuma takaita yankin da muka mamaye a gabar gabashin Neva.
Dangane da haka, nan da nan Fuhrer ya yanke shawara kamar haka: ... f) ya kamata a mayar da bataliyar (penal battalion) zuwa yankin Rukunin Sojojin Arewa. 72
Sojojin Jamus da har yanzu ba su fuskanci shan kashi ba, suna jagorantar hare-hare masu nasara a kowane bangare, suna shirya bataliyoyin azabtarwa. Don wane dalili? Ya kamata a lura da cewa an yi kira ga bataliyoyin masu laifi da su kiyaye da'a na soja a lokutan wahala na soja.
Game da iyawar Tarayyar Soviet
Oberst Janar G. Guderian:
...A yakin duniya na biyu ya bayyana a fili cewa babban kwamandan Soviet ma yana da babban iko a fagen dabarun...
Janar janar na Rasha da sojoji suna da halin biyayya. Ba su rasa gabansu ba ko da a cikin yanayi mafi wahala na 1941 ...
Janar G. Blumentritt, babban hafsan hafsoshin soja na 4 da ke ci gaba a Belarus:
An yi arangama da runduna wadda halayenta na yaki sun fi duk sauran rundunonin da muka taba cin karo da su a fagen fama...
Tuni yaƙe-yaƙe na Yuni 1941 ya nuna mana yadda sabuwar rundunar Soviet ta kasance. Mun yi asarar kusan kashi hamsin na ma’aikatanmu a fadace-fadace. Masu gadin kan iyaka da mata sun kare tsohuwar kagara a Brest sama da mako guda, suna fafatawa har zuwa iyaka, duk da harsashin manyan bindigoginmu da tashin bama-bamai. Ba da daɗewa ba sojojinmu suka fahimci abin da ake nufi da yaƙi da Rashawa... 73
1. G. Friesner, kwamandan Rundunar Soja "Southern Ukraine" 2. G. Blumentritt, babban hafsan soji na 4th Army 3. P. von Kleist, kwamandan 1st Panzer Group 4. J. Goebbels, Ministan Farfaganda na Jamus
Daga littafin diary na J. Goebbels:
5 ga Maris, 1945.
Fuhrer ya sake yin kakkausar suka ga Janar din ... Fuhrer ya yi gaskiya lokacin da ya ce an yi gyare-gyaren soji a Faransa ba a lokacin juyin juya halin Faransa ba, amma a lokacin yakin Napoleon kawai. Stalin ya gudanar da wannan garambawul a kan lokaci (ma'ana tsarkake ma'aikatan rundunar ta Red Army) don haka yanzu yana cin moriyarsa. Idan irin wannan garambawul ya tilasta mana a yau ta hanyar shan kaye, zai yi latti don samun nasara na ƙarshe.
16 ga Maris, 1945.
Babban Hafsan Soja ya ba ni wani littafi mai bayanin tarihin rayuwa da kuma hotunan janar-janar Soviet da marshals. Daga cikin wannan littafin ba shi da wahala a tattara bayanai daban-daban game da irin kura-kurai da muka yi a cikin shekarun da suka gabata. Wadannan marshaloli da janar-janar, a matsakaita, matasa ne na musamman, ba tare da kusan kowannensu da ya haura shekaru 50 ba. Suna da <...> mutane masu kuzari sosai, kuma a fuskokinsu za ka iya karanta cewa suna da kyakkyawan yanayin al'umma ... A takaice dai, an tilasta ni in yanke shawara mara kyau cewa shugabannin Tarayyar Soviet sun fito ne daga mafi kyawun kasa. dabara fiye da namu...
Ina sanar da Fuehrer game da littafin Janar Staff game da sojojin Soviet da janar-janar da aka ba ni don dubawa, na kara da cewa ina da ra'ayi cewa ba za mu iya yin gasa da irin waɗannan shugabannin ba. Fuehrer ya ba da cikakken ra'ayi na. Janar-janarrunmu sun tsufa, sun wuce amfanin su <...>, wanda ke magana game da babban fifikon manyan sojojin Soviet. 74
Hoton rukuni na kwamandojin gaba na Babban Yakin Kishin Kasa. Zaune, daga hagu zuwa dama: I. S. Konev, A.M. Vasilevsky, G.K. Zhukov, K.K. Rokossovsky, K.A. Meretskov. Tsaye, daga hagu zuwa dama: F. I. Tolbukhin, R. Y. Malinovsky, A. A. Govorov, A. I. Eremenko, I. Kh.
Oberst Janar G. Friessner, kwamandan Rukunin Sojoji "Southern Ukraine":
...A lokacin yakin, na kalli yadda umurnin Soviet ya kara kwarewa ...
... Gaskiya ne cewa babban umurnin Soviet, farawa daga Stalingrad, sau da yawa ya wuce duk tsammaninmu. Da fasaha ya aiwatar da sauri da kuma tura sojoji, yana mai da alkiblar babban harin, ya nuna fasaha wajen samar da gada da kuma samar da wuraren farawa a kansu don sauyawa na gaba zuwa ga m...
Field Marshal P. von Kleist:
Nan take kwamandojin nasu suka koyi darasin rashin nasara na farko kuma cikin kankanin lokaci suka fara aiwatar da abin mamaki.
 
2. Game da asarar Jamus
Asarar sojojin Jamus a farkon watanni na yakin ana daukarta kadan ne. Ana yawan ambaton shaidar F. Halder a nan:
14 ga Disamba, 1941.
Asara daga 22.6 zuwa 10.12. 1941: rauni - 18,220 jami'ai, 561,575 jami'an da ba na umarni da masu zaman kansu; an kashe - jami'ai 6,827, jami'ai 155,972 marasa aikin yi da masu zaman kansu; bacewar - jami'ai 562, jami'ai 31,922 marasa aikin yi da masu zaman kansu.
An yi asarar jami’ai 25,609 da 749,469 marasa aikin yi da mazaje masu rajista.
Jimillar asarar da aka yi, ba a kirga marasa lafiya ba, ta kai mutane 775,078, ko kuma kashi 24.22% na yawan sojojin da ke gabas (matsakaicin mutane miliyan 3.2) ... 75.
F. Halder ya kiyasta asarar Wehrmacht daga ranar 22 ga watan Yuni zuwa 10 ga Disamba, 1941 a kan mutane 195,283 da aka kashe da bacewarsu. Kuma a cewar B. Müller-Hillebrand, asarar da aka yi daga ranar 22 ga watan Yuni zuwa ƙarshen Nuwamba 1941 ta kai mutane dubu 244. Bambanci shine mutane dubu 50.
Lambobin sun bambanta sosai (da gangan ban ba da ƙididdigar Soviet na asarar Jamus ba). Har ya zuwa yau, babu wasu isassun alkaluma masu inganci na asarar sojojin Jamus, da aka samu ta hanyar kididdigar kididdigar kai tsaye (ko da yake wani yana iya saba wa wannan). An bayyana hakan ne ta hanyar rashin cikakkun bayanai kan asarar da Jamus ta yi a matakin soji da na rukuni. Akwai gutsure na waɗannan kayan, ciki har da daga cikin takardun da aka kama da Red Army (binciken su yana ba da bayanai masu ban sha'awa). Bugu da kari, akwai sabani da yawa tsakanin alkaluman da aka kashe a hukumance na Jamus da kiyasin janar-janar na Jamus.
Karɓi daga littafin B. Müller-Hillebrand “Sojan Ƙasar Jamus, 1933-1945”:
Kafin yakin da Tarayyar Soviet, sojojin Jamus sun sha asara kadan. A duk yakin da aka yi na soji tun farkon yakin, sojojin kasa na Jamus sun yi asarar adadin mutane kasa da dubu 100 da aka kashe tare da bata. An yi asarar adadin adadin a cikin makonni takwas na farko na yakin da Tarayyar Soviet. OKH ta yi imanin cewa za a yi asara mai yawa a wannan yakin. Saboda haka, ta sake kafa bataliyoyin ajiyar filin a kusan dukkanin sassan kafin a fara yakin da kasar Soviet.
A cikin watan Yuni 1941, sojojin ƙasa suna da hannunsu, ba tare da ƙidaya adadin da aka haifa ba a 1922 waɗanda suka shiga rundunar ajiyar a ranar 1 ga Mayu, 1941, sama da 400 dubu 400 da aka horar da su, ciki har da ƙungiyar da aka haifa a 1921. , wanda kusan 80. An horar da mutane dubu a matsayin wani bangare na bataliyoyin ajiyar filin, kuma sauran sun kasance cikin shiri sosai a matsayin rundunar sojojin. Duk da haka, ba da daɗewa ba ya bayyana cewa irin wannan tunanin bai isa ba. Babban hasarar da aka sa ran kawai a farkon kamfen ya kasance kusan daidai a cikin watannin bazara. Tuni a cikin makonni huɗu na farko, bataliyoyin ajiyar filin na sassan sun tura duk ma'aikatan su zuwa sassan aiki.
Karancin ma'aikata a karshen watan Agusta shine: a cikin sassan 14 - sama da mutane 4,000, a cikin 40 - sama da mutane 3,000, a cikin 30 - sama da mutane 2,000 kuma a cikin 58 - ɗan ƙasa da mutane 2,000.
Jana'izar a Wehrmacht a Gabashin Gabas
Manyan nasarorin da aka samu a lokacin yaƙin neman zaɓe (har zuwa ƙarshen Nuwamba 1941) ya jawo asarar kusan mutane dubu 230 da aka kashe da kuma bacewar dubu 14. Idan kuma muka yi la’akari da cewa adadin wadanda suka samu raunuka ya ninka adadin wadanda aka kashe da wadanda suka bace har sau uku, kuma ko da wasu daga cikin wadanda suka jikkata sun koma gaba bayan sun warke, to a karshen watan Nuwamban shekarar 1941 kimanin mutane dubu 740 ne suka fita. na aiki, kuma ya zama mai yiwuwa a biya diyya ga wannan asarar mutane dubu 400 kacal.
Domin shirya sabon ƙarfafawa, kwamandan na Reserve sojojin a kan Agusta 15, 1941 ya fara wani mataki na sake rarraba ma'aikata. A ranar 22 ga watan Oktoba na wannan shekarar, ya kafa cewa za a iya sakin mutane dubu 250 na kananan rukunin runduna ta gaba a lokacin da aka maye gurbinsu da manyan rundunonin sojoji, da kuma sojojin da ba su da cikakkiyar cancantar yin aiki a rukunin masu aiki. An gudanar da wannan sake rarrabawa a cikin sojojin ƙasa masu aiki a Gabas musamman a yamma da kuma cikin sojojin ajiyar. Godiya ga matakan share baya, da farko na sojojin ajiyar, an sake sakin wasu karin jami'ai dubu 25 da ba na gwamnati ba da kuma masu zaman kansu a hannun sojojin da ke Gabas.
A ƙarshen Nuwamba 1941, raguwa a cikin sojojin da ke aiki a gabas sun kai 340 dubu mutane. Wannan yana nufin cewa a matsakaita sojojin sun yi asarar kusan kashi ɗaya cikin huɗu na ƙarfinsu na asali lokacin da aka fara yaƙin hunturu mai tsanani.
A cikin Oktoba, Nuwamba da Disamba 1941, ƙungiyoyin runduna biyar sun sake tsarawa bisa ga "samfurin gabas" (81, 212, 215, 223 da 227) daga Yamma kuma an tura su zuwa yankin arewa na Gabashin Gabas. A musanya, an canza ƙungiyoyi huɗu da aka yi mugun rauni daga Gabashin Gabas zuwa Yamma, waɗanda dole ne a sake su kuma a sake tsara su lokaci guda: Runduna ta 5th, 8th da 28th. An canza sheka daga Gabashin Gabas a watan Nuwamba zuwa Serbia ...
Ranar 6 ga watan Nuwamba, 1941, sashen kungiya na General Staff of the Ground Forces, a cikin bayanin da aka gabatar, "Kimanin iyawar yaki na sojojin kasa na yanzu a Gabas," ya bayyana cewa rarrabuwar kawuna a matsakaita na da kashi 65% na farkon su. iyawar yaƙi, sassan tanki - kusan 35%. 77
Lura da ayyukan soja na Jamus a baya a cikin 1941:
– An zaɓi dukkan rundunonin sojoji waɗanda suka haɗa da runduna ta 1921 da 1922;
– Canja wurin rukunoni biyar masu cikakken iko daga yamma zuwa gabas da kuma “bangaro mai tsanani” guda hudu daga gabas zuwa yamma (wannan a zahiri cikon ma’aikata ne – nawa ne cikon?);
- Sake rarraba ma'aikata (maye gurbin tare da manyan runduna, amfani da ƙasashen da ba na Jamusawa ba a matsayin na baya da na samar da kayayyaki). Hakan kuma ya ba da karin adadin dakaru.
Idan bayanai game da 200-300 dubu Jamus da aka kashe sun dace da gaskiya, yana nufin cewa yawancin sojojin Jamus suna cikin sabis. Ko da la'akari da asarar da aka samu a cikin wadanda suka jikkata, karancin sojojin Jamus ya kasance mutane dubu 340. Na yi imanin cewa wannan ba wata matsala ba ce ga sojojin Jamus. To me ya sa a watan Nuwamba-Disamba Wehrmacht ya kasa mayar da hankali kan karfin iko sau uku a cikin runduna ta hanyar kai hari, bisa ga ka'idojin yaki na gargajiya? Bugu da ƙari, Jamus tana da ƙawance masu yawa (Jamus ba ta yi yaƙi da USSR ita kaɗai ba!), waɗanda asarar su ma suna buƙatar haɗa su cikin ƙidayar gabaɗaya.
Me su kansu janar-janar na Jamus ke cewa game da asarar da suka yi? Ta yaya suka tantance halin da ake ciki a kasa?
Wannan shi ne yadda babban hafsan hafsan hafsoshin Jamus F. Halder ya tantance yanayin iyawar Wehrmacht a ƙarshen Nuwamba 1941:
27 ga Nuwamba, 1941.
Sojojinmu sun kasance a jajibirin cikar gajiyawar kayan aiki da na ɗan adam. 78
Asarar da ba za ta iya jurewa ba ta kai sojoji da jami'ai dubu 200 kacal, kuma tuni sojojin na Jamus ke gab da gajiyar da al'ummarsu. Ko an samu karin asara?
Jana'izar a Wehrmacht a Gabashin Gabas
Kwamandan Cibiyar Rukunin Sojoji, Field Marshal Fedor von Bock, a cikin littafinsa "Na tsaya a bakin ƙofofin Moscow," ya ba da rahoton asarar da ta kasance mai tsanani ga ƙungiyar sojojin. A ranar 31 ga Oktoba akwai shigarwa (a nan da ƙasa akwai wasu sassa daga littafin von Bock da ke nuna kwanan watan shigarwa):
31/10/41
Asarar mu na zama sananne sosai. A cikin rukunin sojoji, bataliyoyin sojoji sama da ashirin ne ke jagorantar manyan hafsoshin soja.
Oberleutnant yayi daidai da matsayin Soviet da Rasha na babban laftanar. A cewar von Bock, asarar da aka samu a cikin gawarwakin jami’an na da matukar muni, ta yadda manyan hafsoshin sojan kasar ke ba da umarni ga bataliyoyin lokacin da ya kamata su zama kwamandan runduna. F. Halder ya kuma rubuta game da gagarumin asarar da jami'an suka yi. A zahiri, mafi girman asarar jami'ai sun sha wahala daga rukunin sojojin. Wannan ya tilasta ba kawai jawo hankalin ƙananan hafsoshi ba, har ma da maye gurbinsu da jami'an sauran sassan soja. Irin wannan yanayi ya faru a cikin Red Army.
Asarar da kuma tsananin fadan ya shafi sojojin Jamus. Game da rundunar Panzer Corps ta 24, wadda ta yi asara mai tsanani a yaƙe-yaƙe a watan Oktoba, G. Guderian ya rubuta:
A hankali fada mai tsanani ya yi tasiri a kan jami’an mu da sojojinmu... Kuma ba wai ta jiki ba ce, illa tabin hankali da ba za a yi watsi da ita ba. Kuma kasancewar an murkushe manyan hafsoshin mu a sakamakon yaƙe-yaƙe na ƙarshe abin mamaki ne. 80
A tsakiyar Nuwamba 1941, bisa ga P. Karel (pseudonym na Paul Karl Schmidt, wanda ya yi yaƙi a gabas a cikin SS) a cikin littafin "Eastern Front":
Ƙungiyoyin sojojin Jamus sun yi hasarar tsakanin kashi 30 zuwa 50 cikin 100 na ma'aikatansu a lokacin ci gaba mai tsanani da kuma mummunan fada, kuma ƙungiyoyin makamai masu linzami da suka keta kan iyaka a watan Yuni duk abin tunawa ne (ba su wuce kashi uku na ƙarfinsu na yau da kullum ba).
Bari in jaddada cewa P. Karela ya ce ƙungiyoyin sojojin sun rasa kashi 30-50% na ma'aikatansu. Menene rabon waɗannan asara tsakanin kisa da raunana? Dangane da bayanan da ke sama na F. Halder, jimillar asarar sojojin Jamus bai wuce 25% ba.
Ga abin da marubucin ya rubuta game da Rukunin Panzer na 10 na Panzer Corps na 40, a tsakiyar Oktoba 1941:
Rarraba... yana rasa ƙarfinsa na ƙarshe. Sa’ad da Manjo Janar Fischer ya ba da rahoton ainihin adadin sojojin da suka yi shiri da kuma kayan aiki da ke cikin rukuninsa ga kwamandan rundunarsa, Janar Stumme ya ce: “Allahna! Eh, kawai kun inganta aikin sintiri.”
Abin da ya rage na rabon tanki shine ƙarfi ɗaya da ƙarfafa sintiri na leƙen asiri! F. von Bock yayi rahoton ga Nuwamba 21:
21/11/41
... dangane da adadin rarrabuwa, idan aka yi la'akari da wannan a kan teburin kore, ma'auni na ma'auni bai fi muni ba fiye da yadda aka saba. Amma raguwa a cikin tasirin yaƙi - a wasu kamfanoni kawai mutane 20 zuwa 30 ne suka rage - babban hasara a cikin ma'aikatan umarni da wuce gona da iri na mutane, haɗe da sanyi, suna ba da hoto kusan mabanbanta.
A cikin kowane kamfani na Jamus a Cibiyar Rukunin Sojoji, mutane 20 zuwa 30 ne kawai suka rage. Don fahimtar ko wannan yana da yawa ko kadan, ƙarfin yau da kullum na kamfanin Jamus shine mutane 191. Wato kamfanonin da von Bock ya rubuta game da su sun rasa daga kashi 85 zuwa 90% na ma'aikatansu. Wannan shi ne farashin nasarar da Jamus ta samu a lokacin rani da kaka na 1941. Kuma wannan ba farfagandar Soviet ba ce, waɗannan kalmomi ne na wani Janar na Jamus wanda ya ga halin da ake ciki a kasa.
1. F. von Bock kwamandan Cibiyar Rukunin Sojoji 2. V. Brauchitsch babban kwamandan sojojin kasa (1938-1941) 3. G. Guderian kwamandan rukunin Panzer na biyu
Duk wannan ya yi hannun riga da bayanan Jamusanci. Don misalta matsayin sojojin Jamus, zan kawo wasu sassa daga littafin von Bock kan cibiyar rukunin sojojin da ke ci gaba a Moscow. Ina ba da shawarar karantawa a hankali;
20/11/41
...Sashen dama na runduna ta 4 ba za ta iya aiwatar da hare-haren wuce gona da iri a nan gaba ba, karfin runduna ta 17 da ta 173, wadanda suka shiga cikin manyan fadace-fadacen tsaro, sun gaji gaba daya, sauran bangarorin sun yi asara mai yawa. XII da XX Corps suma sun yi rauni sosai kuma ba za su iya kutsawa cikin wuraren abokan gaba ba.
21/11/41
Na tafi daga Gzhatsk zuwa wurin da XII Corps yake. Kwamandan rundunar ya yaba da irin munanan fadace-fadacen da aka yi, ya kuma bayyana halin da sassansa ke ciki, wadanda karfinsu a cewarsa ya kare gaba daya.
Asara, musamman a tsakanin jami'an, na sanya kansu ji. Laftanar da yawa suna ba da umarni ga bataliyoyin, babban hafsan hafsoshi ɗaya ne ke jagorantar runduna. An rage adadin wasu rundunonin zuwa mutane 250. Ma'aikatan suna fama da sanyi da rashin isasshen wurin zama. A takaice dai, gawarwakin, a ra'ayin kwamandanta, ba zai iya aiki a matsayin rukunin yaki ba.
23/11/41
A wurin da rundunar ta XX ta ke, kwamandan nata ya gaya mani irin tsananin fadace-fadacen da gawawwakin suka yi, ya kuma koka game da yawan bukatu da babban kwamandan ya yi wa sassan: “Har yanzu ana bukatar mu isa Moscow. Canal, ba tare da sanin cewa ba za mu iya ɗaukar mataki ɗaya ba. "
1/12/41
Yaƙe-yaƙe na kwanaki 14 na ƙarshe sun nuna cewa "lalacewar gaba ɗaya" na sojojin Rasha da ke adawa da mu ba kome ba ne face fantasy. Don tsayawa a ƙofofin Moscow, inda hanyoyin sadarwa na manyan hanyoyi da layin dogo suka fi yawa a duk gabashin Rasha, yana nufin shiga cikin tsaka mai wuya da maƙiyi da suka fi mu yawa. A halin da ake ciki, sojojin kungiyar sojojin ba su da shiri kwata-kwata kan hakan. Amma ko da ba zai yiwu ba kuma mun sami nasarar kama sabbin yankuna a kusa da Moscow a lokacin harin, har yanzu ba ni da isassun sojoji da za su kewaye birnin da kuma rufe shi tam daga kudu maso gabas, gabas da arewa maso gabas. Don haka hare-haren da ake ci gaba da kaiwa hari ne ba tare da ma'ana ko manufa ba, musamman idan aka yi la'akari da yadda lokaci ke gabatowa inda za a kashe sojojin da ke kai hari gaba daya. Kuna buƙatar yanke shawara yanzu abin da za ku yi na gaba. A halin yanzu, sojojin Rukunin Rukunin Rukunin Sojoji suna kan gaba fiye da kilomita 1000, yayin da nake da yanki guda ɗaya a matsayin ajiyar. A karkashin irin wannan yanayi, la'akari da asarar hafsoshi da raguwar tasirin yaki da sojoji ke yi, dakarun kungiyar ba za su iya jurewa ko da wani tsaka-tsaki da aka shirya...
6/12/41
Korafe-korafe daga raka'a game da fifikon iska da 'yan Rasha suka samu na karuwa.
7/12/41
Ranar wahala. A cikin dare, reshe na dama na 3rd Panzer Group ya fara janyewa. Marasa kyaun makiya a reshen arewa na rukunin tankunan suna jin kansu. Haka nan makiya sun kara matsa lamba sosai kan bangaren dama na Sojoji na 9. Na aika duk abin da na yi nasarar tattara cikin gaggawa zuwa zubar da Rukunin Panzer na 3; An aika da rundunonin runduna ta 255 a kan manyan motoci - bataliya a lokaci guda - zuwa Klin, inda bataliya ta farko ta isa a safiyar yau. Iyakar ajiyar da Rukunin Panzer na 4 ya yi nasarar gogewa tare shine kamfani mai ƙarfi.
10/12/41
(Telegram zuwa V. Brauchitsch, Kwamandan Sojojin Ground na Jamus)
"An tilasta ni in maimaita abin da na riga na ba da rahoto akai-akai: gaban kungiyar sojojin ba za ta iya rike mukaman da suke a yanzu ba na tsawon lokaci tare da dakarun da ke da su. Ko da mun sami nasarar kawar da ɓangarorin abokan gaba a cikin tsaronmu a wasu wurare, za a cimma hakan ne da tsadar ƙarewar dakaru na ƙarshe da ke shirye-shiryen yaƙi. Wannan ra'ayi na da dukkan kwamandojin sojoji...
Saboda wannan dalili, an tilasta ni in maimaita sau da yawa buƙatun da aka bayyana a baya don saurin aika ƙarfafawa. Wannan zai ba mu damar ci gaba da yaki da fadace-fadacen tsaro tare da wasu damar samun nasara, ba tare da halaka sojojin kungiyar sojojin a makance ba."
Kabarin wani sojan Jamus a Gabashin Gabas
Von Bock ya ce dakarun kungiyar sojojin ba za su iya jurewa ko da matsakaitan hare-hare ba. Ya kasance yana roƙon ƙarfafawa ga sojojinsa. Daga bayanan kwamandan Jamus, za a iya lura da sarkar matsayi na sojojin Jamus kusa da Moscow. Dangane da haka, sakamakon harin da sojojin Red Army suka yi a watan Disamba ya zama kamar na halitta.
A 1941, a cikin taurin fadace-fadace tare da Jamus sojojin, ciki har da ta girgiza tanki raka'a, "shavings" aka ko da yaushe cire. Mafi kyawun raka'a tare da babban gogewa sun fito. Ba kwatsam ne sojoji da hafsoshi na Red Army suka ce game da sojojin Jamus a shekara ta 1943 cewa Jamusawa ba ta kasance daidai da na 1941 ba.
Kuna buƙatar fahimtar cewa lokacin da suke magana game da wasu rarrabuwar kawuna da kafuwar Jamus a ƙarshen shekara ta 1941, to, a cewar janar-janar na Jamus, sun yi nisa da yin daidai da rundunonin sojan da suka tsallaka kan iyakar Jamus da Tarayyar Soviet a ranar 22 ga Yuni, 1941.
Karancin sojojin Jamus a watan Disamba 1941 ya kasance mutane dubu 340 ne kawai. Kuma wannan shi ne lokacin da asarar da aka samu a yawancin kamfanonin jiragen sama ya kai 85-90%, lokacin da mutane 250 ne kawai suka rage daga cikin sojojin da ke da karfin 3049 na mutane (rasa 92%), lokacin da ƙungiyoyin tankuna ke gajiyar da su. Shin alkalumman Jamus na hukuma sun yi daidai da gaskiya?
Kuma a ƙarshe: a cikin Oktoba 1944, an sanar da taron "super-total" a Jamus, an tura maza daga 16 zuwa 60 shekaru. Menene ya faru da yawan matasan Jamusawa, da aka yi wa ƙananan asara a gabas? Amma akwai kuma kawayen Jamus. A bayyane yake tushen tattara albarkatun Jamus da kawayenta bai iyakance ga mutane miliyan ɗaya ko biyu ba. Jimlar a 1939-1945. A cewar majiyoyi daban-daban, daga mutane miliyan 18 zuwa 22 ne aka shigar da su cikin sojojin Jamus kadai. Wannan ba tare da abokan tarayya ba! Me ya same su? Wataƙila sun sami ƙananan asara a 1941-1942. suka kai hari, sannan kuma suka koma Jamus da ‘yan asara, bayan da suka mika wuya. Ko wataƙila yawancinsu an “zubar da su” a gabas gabas.
Menene hakikanin hasarar da Jamusawa da kawayen su suka yi a gabas?
 
3. Su waye suka yi fada da Red Army?
Yana da amfani a san wanda Red Army ya yi yaƙi tare da dukan Great Patriotic War. Zan ba da bayanai kan sojojin Axis da aka kama (kasashen Turai). Ba wai kawai an kama sassan fada kai tsaye ba, har ma da na baya da ke aikin samarwa da gyarawa. Daga waɗannan bayanan mutum zai iya yin hukunci kusan adadin adadin sojojin Jamus da ƙawayenta.
A cikin lokacin daga Yuni 22, 1941 zuwa 2 ga Satumba, 1945, an kama wadannan (sojojin kasashen Axis a Turai suna da ƙarfi):
Ƙasa/Ƙasa
Jamusawa - 2.389560 mutane miliyan
Hungary - 513.767 mutane dubu
Romawa - 187,370 mutane dubu
Austrians - 156.682 mutane dubu
Czechs da Slovakia - 69.977 mutane dubu
Sanduna - 60,280 dubu mutane
Italiyanci - 48.957 mutane dubu
Faransanci - 23.136 mutane dubu
Yugoslavs (mafi yawa Croats) - 21.822 mutane dubu
Moldova - 14.129 mutane dubu
Yaren mutanen Holland - 4.729 mutane
Belgian - mutane dubu 2,010
Luxembourgers - 652 mutane
Denmark - 457 mutane
Mutanen Espanya - 452 mutane
Norwegians - 101 mutane
Sweden - 72 mutane
1. Fursunonin yaƙi na Hungary 2. Fursunonin yaƙi na Romania
Abubuwan da ke tattare da sojojin makiya sun bambanta sosai, kusan dukkanin kasashen Turai suna wakilta. Ba Jamusawa kaɗai suka yi yaƙi ba. Sun jawo kasashe da dama na Turai zuwa yakinsu na gabas.
Akwai ra'ayoyin da Jamus ta tilasta wa kawayenta yin yaki (Faransa, Belgian, Dutch, Danes, da Spaniards, Croats, Italians, Hungarians, Finns, Romanians, da dai sauransu). Ƙari ga haka, ya tilasta musu har Faransawa daga sojojin SS suka yi yaƙi na ƙarshe a Berlin a watan Mayu 1945. Ta yaya aka tilasta musu yin hakan, har ma a waɗannan yanayi?
Amma duk da haka, nawa ne Jamus ta tilastawa kawancen kuma nawa ne su da kansu suka so shiga cikin rarrabuwar bayan nasarar?
 
Kammalawa
Don taƙaitawa, zamu iya cewa shirye-shiryen yaƙi na yau da kullun sun faru a cikin Tarayyar Soviet. Suna shirye-shiryen tunkarar harin farko na abokan gaba, wanda aka tsara matakan kariya sosai. An tsara tsare-tsaren rufe ga gundumomi, sojoji da sassa. Jagoran ya kasance ainihin ayyukan tsaro.
Tun daga bazara na 1941, sojoji sun isa kan iyakar yamma kuma an gina garu. A rana ta goma ga Yuni, sojoji sun fara tura su zuwa sassansu (wanda aka nuna ta tsare-tsaren rufewa). Hakan ya faru ne a lokacin da sojojin suka bar wurin da suke sanyi da duk kayan aikin da ake bukata don yaƙi. Dole ne sojojin su kasance cikin shiri don yaƙi. Tashin dakarun zuwa sabbin wurare ya faru ne a wani bangare na atisayen dabaru.
Wannan tura sojoji ya faru ne tare da halartar kwamandojin gundumomi kai tsaye. Dole ne kwamandojin gundumomi su kasance da fahimtar halin da ake ciki a gundumomi da kuma manufofin yanzu. Mafi tsarin turawa shine a cikin PribOVO, mafi muni a KOVO. A cikin ZapOVO, ba a aiwatar da wannan tsari a zahiri ba, sai dai don sake fasalin rarrabuwa mai zurfi. A bayyane yake, kwamishinonin tsaro na jama'a ba shi da iko sosai kan tura sojojin gundumomi. A sakamakon haka, an shirya wa gundumomin sojan yaki zuwa wurare daban-daban, kamar yadda barkewar yakin ya nuna.
Abu daya kenan.
Na biyu. Sojojin saman da ke gundumar, ban da Odvo, ba a sanya su a shirye-shiryen yaki ba (rawar da jirgin sama ke takawa a yakin yana da matukar muhimmanci). Bugu da ƙari, a cikin sassan jiragen sama an yi wani tsari na kwance damarar makamai, da cire bindigogi da bindigogi daga jiragen sama. Haƙiƙa duk wannan ya haifar da fatattakar sojojin sama a kwanakin farko na yaƙin. Wannan lamari ya yi tasiri sosai kan nasarorin da makiya suka samu a baya. Ta yaya hakan zai iya faruwa? Da gangan ko a'a?
Na uku. Shaidu da dama na kwance damarar wasu sassan: alal misali, aikewa da makamin yaki da jiragen sama da na filin wasa zuwa sansanin harbi a jajibirin yakin, wanda ya dagula yaki da jiragen sama da tankokin yaki. Wajibi ne a fahimci wannan batu gwargwadon iko. Me yasa? Abu ɗaya ne a yi yaƙi da makamai a hannu, wani kuma wani abu ne don saduwa da abokan gaba a cikin bariki da duk abin da ya zo hannu. Shin da gangan aka yi zagon kasa na umarni da cin amanar kasa? Wani ya ba da izinin gudanar da baje kolin a Brest kuma ya ba da damar matukan jirgin Jamus su duba garuruwan Belarus ta Yamma. Wane irin mataki irin wadannan ayyuka suka yi suka shafi karfin sojojin Red Army na gudanar da ayyukan yaki? Kuma mene ne matsayin wannan al’amari a bala’in bazara na 1941 gabaɗaya?
Na hudu. Yadda sojoji da ma'aikatan kwamanda suka shirya don yaƙi. Muna shirye-shiryen yaƙi, amma babu wani shiri da zai iya maye gurbin cikakken ƙwarewar yaƙi, wanda ya haɗa da ainihin shiri da aiwatar da ayyuka, hulɗar tsakanin nau'ikan sojoji, da sauransu. Sojojin Jamus sun sami wannan gogewa. Bangaren Soviet yana da iyakacin ma'aikata a cikin yaƙin a Khalkhin Gol da yaƙin lokacin sanyi - a fili bai isa ba don cikakkiyar ƙwarewar yaƙi. Bisa ga shaidar da kansu janar-janar na Jamus, irin wannan kwarewa ta bayyana a tsakanin sojojin Soviet da jami'ai a farkon watanni na yakin. Kuma sun ƙware shi cikin nasara.
Rashin nasarar watannin farko na yakin ya faru ne saboda dalilai da dama. Na tsara wasu. Don fahimtar abin da ya faru daidai, yana da mahimmanci a rarrabe tsakanin su a fili. Ƙayyade ma'anar kowane. Misali, raba gazawar aiwatar da umarni, zagon kasa, da ayyukan zagon kasa kai tsaye, a daya bangaren, da gazawa da rashin kwarewar kwamandoji, a daya bangaren. Kar a dunkule komai tare.
Kuma ta hanyar, ta yaya Babban Hafsan Sojan Red Army yayi tunanin fadace-fadace a nan gaba? A cewar G. Zhukov, Babban Hafsan Hafsoshin bai yi tsammanin irin wannan gagarumin yajin aikin ba. Shin za mu rubuta wannan a matsayin dalilan shan kashi?
Umarnin kafin yaƙi galibi sun haɗa da “kar a ba da kai ga tsokana.” Jagorancin siyasar Soviet ya nemi kada ya tunzura Jamus, kada ya ba ta dalilin yaki. Irin wannan sha'awar yana nuna sarkakiya na dangantakar kasa da kasa, wanda ya cancanci yin nazari na musamman.
Yakin yana gabatowa. Bugu da ƙari, kowa ya yi gargaɗi game da shi: Birtaniya, m, Soviet soja attaches, da yawa Jamus defectors (fiye da 20 da aka sani a cikin goma pre-yaki kwanaki), sun yi imani da cewa ko da Jamus jakadan Tarayyar Soviet F. Schulenburg, ta hanyar wasu kamfanoni. , ya gargadi shugabannin siyasar Soviet game da harin (ko da yake ban sami irin wannan shaidar shaida ba).
1. F. Schulenburg, Jakadan Jamus a Tarayyar Soviet 2. W. Churchill, firaministan Birtaniya 3. A. Mikoyan kwamishina na jama'ar kasuwanci na Tarayyar Soviet.
Kamar yadda W. Churchill ya rubuta, I. Stalin ya san game da harin da ke tafe. Stalin ya ce wa Churchill, wanda ya ziyarci USSR a watan Agusta 1942:
Ban bukaci wani gargadi ba. Na san cewa za a soma yaƙin, amma na yi tunanin cewa zan iya yin nasara fiye da wata shida ko fiye. 84
Wannan ya tabbatar da V. Molotov. Akwai sha'awar jinkirta yakin. Amma lokacin da ya zama babu makawa (Jamus ta daina mayar da martani ta hanyar diflomasiyya ga matakan Soviet kuma ta fara tattara sojoji a kan iyakar), an sanya sojoji da rundunar sojojin a gundumomin yamma (18-19 ga Yuni). Haka kuma, an yi hakan ne da ido kan muhimmancin dangantakar da ke tsakanin kasa da kasa, wanda ke bayyana a wasu ayyuka na musamman a kasa.
Yanzu ina so in kawo ra'ayoyin mahalarta a waɗancan abubuwan. Anastas Mikoyan ne mai matukar ban mamaki hali, siyasa dogon hanta, wanda a lokaci guda gudanar ya zauna a cikin inuwa:
A ranar Asabar, 21 ga Yuni, 1941, da yamma, mu ’yan Majalisa, mun kasance a gidan Stalin. Mun yi musayar ra'ayi. Lamarin ya ta'azzara.
Har yanzu Stalin yana tunanin cewa Hitler ba zai fara yaƙi ba. Sa'an nan Timoshenko, Zhukov da Vatutin isa (can). Sun bayar da rahoton cewa, yanzu haka sun samu labari daga wani dan gudun hijira cewa ranar 22 ga watan Yuni da karfe 4 na safe sojojin Jamus za su tsallaka kan iyakarmu.
Stalin a wannan karon ma ya yi shakku kan sahihancin bayanin, yana mai cewa: ba wai da gangan aka tura wanda ya sauya sheka ya tada mu ba?
Tun da duk mun firgita sosai kuma mun bukaci a dauki matakan gaggawa, Stalin ya amince "idan dai" ya ba da umarni ga sojojin da su sanya su cikin shirin yaki ...
Mun rabu da misalin ƙarfe uku na safe ranar 22 ga Yuni, 1941, kuma bayan sa’a guda suka ta da ni: Yaƙi!
Nan da nan ’yan kungiyar Politburo suka taru tare da Stalin suka karanta bayanin cewa an kai wa Sevastopol da wasu garuruwa hari.
...Stalin ya kasance a cikin irin wannan halin tawayar... 85
Wannan ta wata hanya ce kima na farkon yakin. Kuma an aika da umarnin ga sojojin kawai idan akwai. Kuna tsammanin gwamnatin Soviet ta yanke shawara mai tsanani a siyasar duniya kawai idan akwai? Ko kuna da matsayi mai haske da fahimta (ba a tallata ba, amma don kanku) akan batutuwa da dama tare da takamaiman matakan idan ya cancanta?
A cikin memoirs, G. Zhukov ya rubuta game da yadda shi da S. Timoshenko a yammacin ranar 21 ga watan Yuni ya nemi izini daga I. Stalin don kawo sojojin zuwa cikakken shiri na yaki, kuma ya yi la'akari da irin wannan ra'ayin "wanda bai kai ba." Zhukov ya rubuta:
"Dole ne mu ba da umarni nan da nan ga sojojin da su kawo dukkan sojojin da ke yankunan kan iyaka zuwa cikakken shirin yaki," in ji kwamandan mutanen.
Bayan haka, an karanta daftarin umarnin. I. Stalin, a cewar G. Zhukov, ya lura:
Ya kamata a ba da irin wannan umarnin a yanzu;
Duk da haka, ƴan sakin layi daga baya, Marshal ya faɗi umarnin da aka aika wa sojojin, wanda ke nufin cikakken shirin yaƙi na sojojin. Shin Stalin lokaci guda yana haramta kuma yana ba da izini? Ba a fahimta ba! Kuma yadda za a bayyana kawo sojojin PribOVO a cikin shirye-shiryen yaki tun 18 ga Yuni?
V. Molotov ya nuna cewa G. Zhukov ba koyaushe yana kwatanta abubuwan da suka faru a jajibirin yakin ba:
Zhukov yana da tanadi da yawa masu rikitarwa a cikin littafinsa. Kuma akwai kafirai. Ya ce, kamar yadda kafin a fara yakin, ya ba da rahoto ga Stalin, ni ma ina nan, cewa Jamusawa suna gudanar da dabarun yaki, suna haifar da hadarin yaki, kuma kamar na yi masa tambaya: "Me kake tsammani haka za mu yi yaƙi da Jamusawa?" Irin wannan rashin kunya. Wawa ta ƙarshe, don yin magana. Kowa ya fahimta, amma ban fahimci komai ba. Ya rubuta cewa Stalin yana da yakinin cewa zai iya hana yakin. Amma idan ka zargi Stalin shi kadai akan komai, to shi kadai ya gina tsarin gurguzu, shi kadai ya ci yakin. Kuma ba Lenin ne kaɗai ke jagorantar ba, kuma Stalin ba shi kaɗai ba ne a ofishin siyasa. Kowa yana da alhakin. Abin da ba su sani ba gaskiya ne. Bayan haka, Kirponos da Kuznetsov ya kawo sojojin cikin shiri, amma Pavlov bai yi ba.
Kowa a nan yana so ya sauke kansa daga alhakin. Duk da haka, Kuznetsov, wani ma'aikacin jirgin ruwa kuma ministan harkokin ruwa, ya ba da umarnin daga maraice na Yuni 21 zuwa 22 ga Yuni don shirya wani hari ta sama. Zhukov bai yi haka ba ... 87
Mun san cewa yaki yana kusa, mun fi Jamus rauni, dole ne mu ja da baya.
Dukan tambaya ita ce inda za mu ja da baya - zuwa Smolensk ko zuwa Moscow, mun tattauna wannan kafin yakin. 88
Mahalarta a cikin taron iri ɗaya suna ganin shi "sabanin". (A hanyar, babu ɗayansu da ya ce USSR tana shirin kai hari Jamus.) Kada ku mai da hankali kan irin waɗannan ƙima kawai (suna da mahimmanci). Mawallafansu suna bin manufofinsu. Wajibi ne a yi nazari sosai kan abin da aka yanke na siyasa, tattalin arziki da na soja da aiwatar da su. Dubi abubuwan da suka faru a 1940-1941. a cikin gundumomi na yamma, bisa ga umarnin Kwamandan Tsaro na Jama'a da Babban Hafsan Sojoji, menene umarnin da aka aika zuwa gundumomi daga Moscow, da kuma irin umarnin da aka ba a gundumomin kansu - bisa ga waɗannan umarnin.
Bari mu fara jera duk sanannun umarni da umarni a cikin tsari na lokaci. Ta wannan hanyar za mu gani da fahimtar yanayin (ma'anar ciki da jerin yanke shawara). Me yasa yake da mahimmanci? Mutumin da ya fahimci yanayin abin da ke faruwa ba zai iya ruɗe shi ba ta hanyar abubuwan da aka ɗauka daga mahallin. Dangane da tsari da tarihin duk bayanan gaskiya, Ina so in aiwatar da aikin "Gaskiya na Tarihi".
Har yanzu akwai rashin tabbas da tambayoyi da yawa. Muhimmiyar rawa a cikin rashin fahimta yana taka rawa ta hanyar gaskiyar cewa ba duk takaddun da ke da alaƙa da Babban Yaƙin Kishin Ƙasa ba ne aka ƙaddamar da su. Tun daga 2005, TsAMO RF (Taswirar Tsakiyar Ma'aikatar Tsaro ta Tarayyar Rasha) tana da fayiloli miliyan 10 daga Babban Yaƙin Patriotic a cikin ajiyar sirri, yayin da miliyan 2 ke cikin yankin jama'a. Ba a bayyana wasu mahimman bayanai na Janar Staff ba, gami da telegrams daga Babban Hafsan Sojoji zuwa sojoji (wanda ya sani, watakila a cikinsu akwai sakon waya daga Babban Ma'aikatan ranar 18 ga Yuni). Na tabbata cewa ɓata waɗannan takaddun zai kawar da batutuwa masu yawa da ke da cece-kuce.
Ina gayyatar kowa da kowa don magance waɗannan batutuwa tare!
__________
Ya mai karatu ka aiko da sharhi da sharhi game da littafin zuwa ga.
Tare da taimakon ku za mu:
- Kuskure masu kyau,
- samar da ƙarin muhimman takardu da hujjoji,
- sanya bayanin abubuwan da suka faru mafi cika da daidaito.
 
Ya kai mai karatu!
Ina gayyatar ku da ku shiga cikin tattara ingantaccen tarihi na Babban Yaƙin Kishin Ƙasa!
Me yasa hakan ya zama dole?
Domin BA'A KARBAR sake rubuta tarihin kasarmu!
Me yasa suke sake rubuta tarihin Babban Yakin Kishin Kasa?
USSR ta fito daga Babban Yaƙin Patriotic War ba tare da ƙari ba a matsayin mai ƙarfi. Wannan yakin yana ɗaya daga cikin faranti masu goyan bayan ra'ayi na duniya na tsohon Soviet, kuma yanzu Rasha, mutum.
IDAN HUJJA TA KARSHE, labarin ya kasance kamar haka
"Abokan Yamma" suna so su canza ainihin farantin ra'ayinmu na duniya. Suna ƙoƙarin zaɓar ra'ayoyi, ayyuka, nasarori da nasara.
Akwai bita kan wannan aikin da abin da ya kunsa. Yawancin al'amura da gaskiya an rufe su. Halayen takamaiman mutane sun ɓace. A mafi kyau, kawai sunaye sun rage.
An halicci adadi mai yawa na tatsuniyoyi, a baya wanda ba kawai hanya ba, har ma da ainihin ma'anar abubuwan da ke faruwa ba a bayyane ba.
Kuna so yaranku su san menene, wane da kuma yadda kakanninsu suka yi yaƙi?
Me zan bayar?
Ina ba da shawara don ƙirƙirar aikin tarihi wanda, bisa ga gaskiya da takardu, zai nuna tarihin abin dogara na Babban Yaƙin Patriotic.
Ka yi tunanin gidan yanar gizon da ke da cikakken taswirar tarihi na Babban Yaƙin Kishin Ƙasa tare da ɗorawa bayanai akan:
Yana da wuya a fahimci al'amuran tarihi ba tare da taswira ba.
- tattalin arziki,
- siyasa,
- kasuwanci gudana,
- fasaha,
- sojoji,
- da sauransu.
Taswirar za ta ba da amsa ga dannawar ku, bayyanawa da nuna sigogin da aka zaɓa (lokaci, sashin gaba, nau'in kayan aiki, sashin tattalin arziki, da sauransu).
A cikin wani sashe na daban zaku iya fahimtar kanku da abubuwan da ke cikin yarjejeniya, umarni, umarni, taƙaitawa da rahotanni. Karanta shi da kanka kuma ku zana naku ƙarshe!
Aikin zai nuna yadda ya kasance a gaskiya, ba tare da daidaitawa ba don dacewa da ra'ayin da aka fi sani (duka tare da alamar ragi da alamar ƙari).
Me ake yi
An tattara wani bangare na tushen aikin. Ana tunanin aiwatar da fasaha ta hanyar, abin da shafin zai kasance, yadda za a shirya kayan aiki, da dai sauransu.
Na gabatar da wasu takardun da aka tattara a cikin littattafai biyu na. Suna nuna sanannun abubuwan da ba a san su ba, wanda babban mai ba da labari shi ne takardun da kansu.
Zan yi matukar farin ciki da jin ra'ayin ku game da su.
Shin kuna son aikin? Kuna so ku shiga?
Ina neman mutane masu tunani iri ɗaya! Shigar kowa yana da mahimmanci ga Aikin.
1. Faɗa mana game da aikin. Kai mai bulogi ne, kana da shafuka akan shafukan sada zumunta ko kuma abokai da abokai da yawa.
- Bayar da rahoton aikin,
- Sake buga labarai,
– Bada hanyar haɗi zuwa littattafai da gidan yanar gizon aikin.
Bari ƙarin mutane su sani game da shi!
2. Aiwatar da kai mai zane ne, mai tsara shirye-shirye, marubucin kwafi, mai tsarawa ... ko kuma kawai kuna da shawarwari masu amfani. Wasiku na:
3. Tallafin kudi. Ko da 14 rubles yana da mahimmanci ga aikin. Aikin yana shiga wani sabon mataki na aiwatarwa!
Kuna iya aika kowane adadin a lokacin da ya dace. Ƙarin cikakkun bayanai akan gidan yanar gizon aikin -
Ko da wane nau'i na shiga, kuna ba da gudummawa mai mahimmanci ga aiwatar da Aikin.
Imel:
Gidan yanar gizon aikin:
Na gode don sha'awar ku ga littafin da aikin Gaskiyar Tarihi! Ra'ayin ku yana da mahimmanci a gare ni.
 
Mahalarta aikin "Gaskiyar Tarihi"
Na gode wa duk wanda ya goyi bayan aikin "Gaskiyar Tarihi". Wannan aikin rayuwa ne. Kuma kowa na iya shiga cikinsa ta kowace hanya.
A ƙasa ina so in gabatar da wasu mahalarta aikin. Shigar su yana da mahimmanci ga aikin, kuma sun zama ɓangare na wannan littafin! Kuna so ku kasance cikin su? Karanta yadda ake yin shi ().
Jamhuriyar Khakassia
Ruslan Ozerov
Saveliy Popov
Dmitry Panchenko
Novosibirsk yankin
Dmitry Erokhin
Konstantin Tanov
Olga Gamova
Ilya Kamov
Rostov yankin
Valery Alatortsev
Veronica Pannikova
Krasnoyarsk yankin
Dmitry Pan
Arthur Vatinov
Vadim Guzeev
Anastasia Savitskaya
Moscow
Anatoly Venikov
Ilya Pashkov
Valery Artemov
 
Takaddun bayanai
1. A kan tushen tura sojojin Tarayyar Soviet No. 103202/s. 18 ga Satumba, 1940
2. La'akari da Babban Hafsan Sojan Red Army game da shirin tura dakarun soji na Tarayyar Soviet cikin dabarun yaki da Jamus da kawayenta. [ba kafin Mayu 15, 1941]
3. Umarni ga kwamandan sojojin ZapOVO No. 503859/ss/ov. [Ba daga baya sai Mayu 20, 1941]
4. Umarni ga kwamandan sojojin PribOVO No. 503920/ss/ov. [Ba a baya fiye da Mayu 30, 1941]
5. Umarni ga kwamandan sojojin KOVO No. 503862/ss/s. [Ba daga baya sai Mayu 20, 1941]
6. Umarnin Majalisar Soja ta ZapOVO ga kwamandan Sojoji na 3 No. 002140/ss/ov. 14 ga Mayu, 1941
7. A kan take hakki na USSR iyaka daga Nuwamba 1940 zuwa Yuni 10, 1941 No. 1996/6. 12 ga Yuni, 1941
8. A ranar da za a kai hari a Tarayyar Soviet. 10 ga Yuni, 1941
9. Memo daga Mataimakin Kwamishinan Harkokin Cikin Gida na Jama'a kan izinin kwashe iyalan kwamandojin ma'aikatan da ke iyakar Shakiai. 20 ga Yuni, 1941
10. Umurnin karfafa tsaron kan iyaka, a'a. 20 ga Yuni, 1941
11. Umarnin Majalisar Soja KOVO No. A1-00211. 11 ga Yuni, 1941
12. Umarnin zuwa Majalisar Soja ta KOVO No. 504205. 13 ga Yuni, 1941
13. Umarni na Kwamishinan Tsaro na USSR L/g 0042. Yuni 19, 1941
14. Akan tsarin gaba da nadin ma'aikatan kwamanda. 21 ga Yuni, 1941
15. Oda zuwa ga Mechanized Corps na 12 mai lamba 0033. 18 ga Yuni, 1941
16. Umarnin ZAPOVO ga kwamandojin runduna ta 3, 4 da ta 10. Umarni No. 1. 22 ga Yuni, 1941
17. Umarni No. 2 zuwa ga Majalisar Soja na LVO, PribOVO, ZAPOVO, KOVO, OdVO. 22 ga Yuni, 1941
18. Daga yarjejeniyar tambayoyi da aka kama D. G. Pavlov kwanan wata Yuli 7, 1941.
19. Umarnin hedkwatar gundumar Soja ta musamman ta Baltic. 18 ga Yuni, 1941
20. Cire daga odar hedkwatar gundumar Soja ta musamman ta Baltic. 19 ga Yuni, 1941
21. Telegram No. 217 zuwa sashin iska na ZapOVO. 21 ga Yuni, 1941
22. Rahoton daga kwamandan Red Banner Baltic Fleet zuwa kwamandan gundumar Leningrad da Baltic na soja na musamman, shugaban sojojin kan iyaka. 20 ga Yuni, 1941
23. Tattaunawa tsakanin V. M. Molotov da Ambasada V. Schulenburg. 21 ga Yuni, 1941
24. Umarni ga kwamandan sojojin ZapOVO. 13 ga Yuni, 1941
25. Umarni ga Majalisun Sojoji na sashe na 3. 22 ga Yuni, 1941
26. Tambayoyin da "General Pokrovsky Commission" ya aika zuwa ga kwamandojin Red Army
27. Protocol na rufaffiyar kotun zaman na soja collegium na Kotun Koli na USSR kwanan wata Yuli 22, 1941.
28. Bayanan kula daga Babban Hafsan Hafsoshin zuwa I.V. Stalin da V.M. [ba kafin Oktoba 5, 1940]
29. Oda ga hedkwatar Rundunar Soja ta Musamman na Baltic zuwa ga kwamandojin runduna ta 8, 11 da 27. 21 ga Yuni, 1941
30. Umarni daga kwamandan runduna ta 6 zuwa ga kwamandojin Mechanized Corps na 4, 8th Tank Division da 81st Mota Rifle. 20 ga Yuni, 1941
31. Bayani daga majalisar soja na KOVO No. A1-00209. [Ba a baya fiye da Afrilu 12, 1941]
1. A kan tushen tura sojojin Tarayyar Soviet No. 103202/s.
18 ga Satumba, 1940
Musamman mahimmanci
Babban sirrin
Kawai a cikin mutum
An rubuta cikin kwafi ɗaya
Ina bayar da rahoto don la'akari da la'akari da tushen dabarun tura Sojojin Tarayyar Soviet a Yamma da Gabas na 1940 da 1941
I. Abokan adawar mu masu yiwuwa
Halin siyasa na yanzu a Turai yana haifar da yiwuwar rikici da makamai a kan iyakokinmu na yamma.
Wannan rikici na makamai yana iya iyakance ga iyakokinmu na yamma kawai, amma ba za a iya kawar da yiwuwar kai hari daga Japan a kan iyakokinmu na Gabas mai Nisa ba.
A kan iyakokinmu na yamma, mafi kusantar abokan gaba shine Jamus;
Rikicin makami tsakanin USSR da Jamus na iya haɗawa da Hungary a cikin rikicin soja tare da mu, da kuma Finland da Romania don manufar ɗaukar fansa.
Tare da yuwuwar rashin tsaka mai wuya da makamai daga ɓangaren Iran da Afghanistan, buɗaɗɗen kai hari ga Tarayyar Soviet da Turkiyya ta yi, wanda Jamusawa suka yi, yana yiwuwa.
Don haka akwai bukatar Tarayyar Sobiet ta kasance cikin shiri don yakar bangarori biyu: a yamma da Jamus, da Italiya, da Hungary, da Romania da Finland ke goyon bayansu, da kuma gabas - da Japan a matsayin makiya budaddiyar kasa, ko kuma makiyan da ke mamaye wani matsayi. tsaka tsaki da makami, wanda ko da yaushe ka iya shiga cikin fito-na-fito.
II. Sojoji masu makamai na masu adawa da juna
Babban makiya mafi karfi shine Jamus.
A halin yanzu, Jamus ta tura ƙungiyoyin sojoji 205 - 226 (ciki har da 8 masu motsa jiki) da rukunin tanki 15 - 17, kuma gabaɗaya - har zuwa sassan 243, filayen 20,000. bindigu na kowane nau'i, tankuna 10,000 kuma daga 14,200 zuwa 15,000 jirage, daga cikinsu akwai 4,500 - 5,000 masu bama-bamai, 3,500 - 4,000 mayakan, 400 - 600 jiragen bincike na jirgin sama 3,2300, sufuri da jirgin sama 3,0000.
Daga cikin adadin da aka nuna, sojoji 85 na sojojin kasa da na tankokin yaki har 9 sun taru ne a Gabas da Kudu-maso-Gabas.
Halin da ake ciki na soji a yammacin Turai ya baiwa Jamus damar tura yawancin sojojinsu zuwa kasashenmu na yammacin Turai. iyakoki.
Da yake yaki da Ingila har yanzu bai kare ba, ana iya tunanin cewa za a bar har zuwa sassa 50 a cikin kasashe da yankuna da Jamus ta mamaye da kuma har zuwa sassa 20 a cikin zurfin kasar.
Don haka, daga sama 243 sassa, har zuwa 173 sassa - wanda za a kai ga 140 na yara, 15-17 tanki, 8 motorized, 5 haske da 3 iska da kuma har zuwa 1200 jiragen sama - a kan iyakokinmu.
Kasar Finland za ta iya fitar da rukunin sojoji 15-18 a kan Tarayyar Soviet.
Romania - a halin yanzu tana da rundunan sojoji 45 da jiragen sama kimanin 1,100, kuma ana iya sa ran za a yi amfani da akalla runfunan sojoji 30, da na sojan doki 3 da kuma jiragen sama kimanin 1,100 a kan Tarayyar Soviet. Hungary - za ta iya fitar da har zuwa 15 runduna sassa, 2 tank division da 2 sojan doki brigades a kan USSR.
A cikin duka, la'akari da abubuwan da aka ambata a sama masu yiwuwa masu adawa da Tarayyar Soviet a Yamma, za a iya tura wadannan abubuwa:
Jamus - sojoji 173. div.; tankuna 10,000; Jiragen sama 13,000
Finland - 15 sojoji. div.; 0 tankuna; 400 jirgi
Romania - sojoji 30. div.; tankuna 250; 1100 jirgin sama
Hungary - 15 sojoji. div.; tankuna 300; 600 jirgi
Jimlar - 233 sojojin kasa. div.; tankuna 10550; 15,100 jirage.
NOTE: Kamar yadda aka bayyana a sama - Italiya da Turkiya ba a dauke su a matsayin abokan adawar kai tsaye kuma ba a haɗa su a cikin tebur ba.
A Gabashin kasar Japan da ke yaki da kasar Sin a halin yanzu tana da sojojin kasa 49 a cikin sojojinta. sassa, kusan filayen 56,000. bindigogi, har zuwa tankokin yaki 1,570 da tankokin yaki da jiragen sama na kasa da na ruwa 3,420.
A yayin yakin a shekaru masu zuwa, Japan za ta iya kara yawan sojojinta zuwa 63 na ƙafa. rarrabuwa.
Don ayyuka a kan USSR, umarnin Jafananci na iya yin amfani da sojoji 50. sassa, wanda har zuwa 30 na ƙafa. rarrabuwa, tankuna 1,200 da tankoki, manyan bindigogi 850 da jiragen sama 3,000 (filaye 1,500 da teku 1,500) za a iya tattara su zuwa iyakokin Tarayyar Soviet a cikin kwanaki 25-30.
Ba a la'akari da sojojin Manchukuo a matsayin mahimmanci na biyu.
Don haka, a cikin yaki a kan bangarori biyu, Tarayyar Soviet dole ne ta yi la'akari da yiwuwar mayar da hankali kan iyakokinta - kimanin 280 - 290 ƙungiyoyin sojoji, 11,750 tankuna, 30,000 matsakaici da manyan bindigogi, 18,000 jirgin sama.
III. Shirye-shiryen aiki mai yiwuwa na abokan adawa
Bayanan bayanan game da tsare-tsaren aiki na abokan adawar masu adawa da juna biyu a Yamma da Gabas Janar Janar K.A. ba shi da shi.
Mafi yuwuwar jigilar dabarun dabarun iyawa na iya zama:
A Yamma:
Da alama Jamus za ta tura manyan dakarunta a arewacin bakin kogin. San domin ya isar da kuma bunkasa babban bugun daga Gabashin Prussia ta hanyar Lithuania SSR a cikin kwatance zuwa Riga, Kovno da kuma kara zuwa Dvinsk - Polotsk, ko zuwa Kovno - Vilno da kuma kara zuwa Minsk.
A lokaci guda, wajibi ne a yi tsammanin hare-hare na taimako daga Lomza da Brest, tare da ci gaba da ci gaba a cikin Baranovichi, Minsk.
Za a haɗu da ci gaban aikin a kan Riga: 1) tare da saukowa a kan Tekun Baltic a yankin Libau tare da manufar yin aiki a gefe da baya na sojojinmu da ke aiki a kan Lower Neman da 2) tare da kama. da Moonsund tsibiran da kuma saukowa a kan ƙasa na Estoniya SSR da nufin kai hari Leningrad.
Har ila yau, yana yiwuwa, a lokaci guda tare da babban harin Jamus daga Gabashin Prussia, za su kai farmaki daga gaban Khlm, Grubeshov, Tomashev, Yaroslav a kan Dubno, Brody da nufin kai ga baya na mu Lvov kungiyar da kuma kama. Yammacin Ukraine.
Idan kasar Finland ta goyi bayan Jamus, to mai yiyuwa ne sojojinta su sami goyon bayan bangarorin Jamus don kai hari a birnin Leningrad daga arewa maso yamma.
A kudancin kasar, ana iya sa ran samun sauyin lokaci guda tare da sojojin kasar Jamus zuwa farmaki daga yankunan arewacin kasar Romania a yankin Zhmerinka na gaba daya da sojojin Romaniya suka yi, wadanda ke samun goyon bayan bangarorin Jamus.
Idan aka yi la’akari da yanayin hasashe da aka zayyana ga Jamus, ana iya sa ran turawa da tara dakarunta masu zuwa:
– arewacin bakin kogin. Mutanen San Jamus na iya samun sojoji 123 da kuma har zuwa sassan tankokin 10 da kuma yawancin jirginsu a gaban Memel-Sedlce;
- kudancin bakin kogin. San - har zuwa 50 sojojin da kuma 5 tanki division, tare da babban rukuni a yankin na Kholm, Tomashev, Lublin.
Mai yiyuwa ne Jamusawa, domin su kwace Ukraine, su tattara manyan sojojinsu a kudancin kasar, a yankunan Siedlce da Lublin, domin kai wa ga babbar barna a gabacin birnin Kyiv.
Wannan harin da alama zai kasance tare da harin goyan baya zuwa arewa daga Gabashin Prussia, kamar yadda aka nuna a sama.
Tare da wannan zaɓi na aiki, ya kamata Jamus ta sa ran cewa Jamusawa za ta ware 110-120 na sojojin ƙasa, yawancin tankunansu da jiragen sama don gudanar da ayyuka a kudancin, barin 50-60 na sojojin, wasu tankuna da jiragen sama don gudanar da ayyuka a arewacin.
Babban, mafi kyawun siyasa ga Jamus, kuma, sabili da haka, mafi yuwuwa shine zaɓi na 1st na ayyukanta, watau. tare da tura manyan dakarun sojojin Jamus a arewacin bakin kogin. San.
Matsakaicin lokaci don tura sojojin Jamus akan iyakokinmu na yamma shine kwanaki 10-15 daga farkon maida hankali.
Kammala tura rundunonin sojojin Romania 30 a kan iyakarmu da Romania, da kuma babban rukunin su - har zuwa 18. rarrabuwa - a cikin yankin Botogoshchani, Sugawa, zaku iya tsammanin kwanaki 15-20.
Dangane da sojojin Finnish, ana sa ran turawa mai zuwa:
1. a gaba daga Gulf of Finland zuwa Savonlina har zuwa 6 na yara. rarrabuwa da ke goyan bayan sassan Jamus 3-4;
2. don rufe hanyar zuwa Kuopio, Ioemsu - a gaban Onkamo, Ilomantiki, Nurmes - har zuwa 3 na ƙafa. rarrabuwa;
3. don rufe hanyar Uleabor akan Kukhtonii, Suomussamiemi gaba - har zuwa 2 na ƙafa. rarrabuwa;
4. a cikin yankin Merkjärvi - har zuwa 2 na ƙafa. rarrabuwa;
5. a cikin yankin Petsamo - har zuwa 2 na ƙafa. rarrabuwa.
Ana iya sa ran ƙaddamar da sojojin Finnish na ƙarshe bisa ga zaɓin da aka nuna a ranar 20 - 25th.
Yiwuwar tattara manyan sojojin Finnish a cikin hanyar Vyborg-Leningrad, wanda ke goyan bayan rarrabuwar Jamus, ya ƙaddara yiwuwar aiwatar da ayyukan abokan gaba a cikin wannan hanyar.
A nan gaba, a cikin wannan gidan wasan kwaikwayo, ba za a iya kawar da yiwuwar hare-haren abokan gaba a cikin Petrozavodsk da Kandalaksha ba.
Mafi kusantar ayyukan jiragen ruwa na abokan gaba zasu kasance:
Jirgin ruwan Jamus
a) toshewa a cikin Tekun Baltic;
b) samarwa da saukar sojoji a yankin Libau da kuma kwace tsibiran Moonsund;
c) sha'awar shiga cikin Gulf of Finland da kuma tilasta mana jiragen ruwa su bar zuwa gabas;
d) a cikin Tekun Arewa, Jamusawa na iya haɓaka ayyukan zirga-zirgar jiragen ruwa da ayyukan jirgin ruwa don toshe tashar jiragen ruwa na Murmansk da Arkhangelsk.
Jirgin ruwan Italiya zai sami babban aikinsa a cikin Tekun Black Sea.
A Gabas
Kamar yadda aka ambata a sama, za mu iya sa ran taro a kan mu daga Japan - har zuwa 50 na runduna sassa, har zuwa tankuna 1200 da kuma har zuwa 3000 bindigogi masu sarrafa kansu, da wadannan tankuna da jiragen sama da kuma har zuwa 30. Ana iya tattara rarrabuwa a cikin kwanaki 25 - 30, daga wannan lokacin za mu iya sa ran za a sami sauyi zuwa wani babban hari daga sojojin Japan.
Na yi imanin cewa da yuwuwar umarnin Japan zai sanya kame yankinmu na Primorye a matsayin makasudin ayyukansa na sojojin kasa da na ruwa. An tabbatar da hakan ta kasancewar sassan sojojin Japan 4, ƙungiyoyin sojoji bakwai na yaƙi da Primorye da kuma aiki mai zurfi don shirya wasan kwaikwayo a wannan hanya.
A yayin da ake shirya ayyuka a kan Japan, ya zama dole a yi la'akari da ayyukan da ake yi a kan gabacinmu da tashoshin jiragen ruwa na sojojin ruwa na Japan.
IV. Tushen Tushen Dabarun Mu
A cikin wannan lokaci, idan ya zama dole a yi amfani da dabarar girke sojojin Tarayyar Soviet ta bangarori biyu, to ya zama dole a dauki gidan wasan kwaikwayo na yammacin duniya a matsayin babban gidan wasan kwaikwayo, kuma a nan ne ya kamata a tattara manyan sojojinmu.
A Gabas, idan aka yi la'akari da yiwuwar manyan sojojin Japan sun bayyana a kan mu, ya zama dole a sanya irin wadannan dakarun da za su tabbatar mana da kwanciyar hankali.
Sauran iyakokin mu yakamata a rufe su da ƙaramin ƙarfi, wato:
a) Runduna ta 88 ta Infantry, kayayyakin gyara da masu gadin kan iyaka sun ci gaba da gadin gabar Tekun Arewa;
b) kula da bakin tekun Black Sea daga Odessa zuwa Kerch, ban da Black Sea Fleet, ya rage na 156th Infantry Division, kayayyakin gyara, tsaron bakin teku da masu gadi;
c) gadin bakin tekun Bahar Maliya daga Kerch zuwa Sukhumi - Rukunin Bindiga na 28th Mountain Rifle da Tsaron Iyakoki;
d) Ana ba da Transcaucasia ta hanyar barin rukunin bindigogi 5, wanda 4 dutsen, rukunin sojan doki 2 da brigades na tanki 2;
e) An tsare iyakokin da ke tsakiyar Asiya ta hanyar rukunin bindigogi 2 na tsaunuka, rukunin sojan doki 4 da masu gadin kan iyaka.
Gabaɗaya, an bar sojojin filin nan a kan iyakokin arewa da kudanci:
Bangarorin bindigogi 11, 7 daga cikinsu tsaunuka;
Rukunin sojan doki 6 da kuma brigades na tanka 2.
Don ayyuka a Gabas, da Japan, wajibi ne a nada:
28 kibau. rarrabuwa, wanda 4 ne ƙungiyoyin motoci;
2 sassan tanki;
4 ƙungiyoyin sojan doki;
3 shafukan brigades daban;
3 brigades na iska;
8 brigads, da kuma 5741 tankuna da tankuna;
Tsarin jiragen sama 44, wanda ya ƙunshi jiragen sama 2,655 da jiragen sama na 692 na Fasinjan tekun Pacific, don jimlar jiragen sama 3,347.
A cikin duka hagu a kan iyakar arewa, kudu da gabas na USSR:
39 kibiyoyi, rarrabuwa;
2 sassan tanki;
10 ƙungiyoyin dawakai;
3 dept. kibiya brigades;
3 brigades na iska;
10 tank brigades;
69 tsarin jirgin sama.
Ana nada masu zuwa don gudanar da ayyuka a Yamma:
143 kibiyoyi rarrabuwa; daga cikinsu 6 na kasa - Baltic;
7 sassan motoci;
16 sassan tanki;
10 ƙungiyoyin dawakai;
15 tank brigades;
159 tsarin jirgin sama, tare da jiragen sama 6422 har zuwa 15 ga Satumba.
V. Tushen Tura Dabarun Mu A Yamma
Babban runduna ta Red Army a Yamma, dangane da halin da ake ciki, za a iya tura ko dai a kudancin Brest-Litovsk domin katse Jamus daga kasashen Balkan tare da wani mummunan rauni a cikin kwatance na Lublin da Krakow da kuma kara zuwa Breslau. (Bratislav) a mataki na farko na yakin , ya hana shi daga mafi mahimmancin tushe na tattalin arziki da kuma tasiri ga ƙasashen Balkan game da shiga cikin yakin; ko arewacin Brest-Litovsk, tare da aikin fatattakar manyan sojojin Jamus a cikin Gabashin Prussia da kuma kama na karshen.
Shawarar ƙarshe game da tura sojoji zai dogara ne akan yanayin siyasa da zai haɓaka a farkon yaƙin, amma a cikin yanayin zaman lafiya ina ganin ya zama dole a samar da zaɓuɓɓukan biyu.
Zaɓin farko shine turawa kudu da Brest-Litovsk. Tushen wannan tura ya kamata su kasance:
1. Rufe iyakokinmu da ƙarfi tare da tsaro mai ƙarfi yayin lokacin tattara sojoji.
2. Tare da hadin gwiwar sojojin bangaren hagu na yammacin gaba, sojojin na Kudu maso Yamma sun yi wa kungiyar Lublin-Sandomierz makiya mummunan fata, suka isa kogi. Vistula. Daga baya, buga a gaba ɗaya shugabanci na Kielce, Krakow kuma isa kogin. Tilitsa da saman kogin. Oder.
3. A lokacin aiki, da tabbaci rufe iyakokin Arewacin Bukovina da Bessarabia.
4. Ta hanyar aiki na gabas na Arewa-Yamma da Yammacin Yamma, ƙaddamar da mafi yawan sojojin Jamus a arewacin Brest-Litovsk da kuma Gabashin Prussia, yayin da suke rufe kwatance Minsk da Pskov.
Yajin aikin da sojojinmu suka yi a kan hanyar Krakow da Bratislava, sun katse Jamus daga ƙasashen Balkan, yana samun mahimmancin siyasa.
Bugu da kari kuma, za a gudanar da yajin aiki a wannan yanki na tsohuwar kasar Poland, wanda har yanzu ba a shirya shi ba ta fuskar tsaro.
Lokacin tura Rundunar Sojoji na USSR bisa ga wannan babban zaɓi, ana ba da shawarar rukuni mai zuwa.
Kai tsaye a Yamma, a tura gaba uku – Arewa maso Yamma, Yamma da Kudu-maso-Yamma, masu iyaka:
- tsakanin Arewa maso Yamma da Yamma tare da layin Polotsk, Oshmyany, Druskeniki, Alenshtein;
– tsakanin Yamma da Kudu maso Yamma – kogi. Pripyat, Pinsk, Vlodava, Ivangorod.
Northwestern Front - manyan ayyuka:
1. Kare bakin tekun Baltic Sea, tare da Baltic Fleet, hana abokan gaba amphibious saukowa.
2. Ci gaba da rufe kwatance Minsk da Riga-Pskov kuma a cikin kowane hali ba da damar Jamusawa su mamaye yankinmu.
3. Domin rage gaban na 11th Army da kuma zama mafi m farawa matsayi ga m, a lokacin da taro na sojojin, tare da hadin gwiwar 3rd Army na Western Front, kama yankin na Sejny. Suwalki da isa gaban Shitkemen, Filipovo, Rachki.
4. Bayan tattara dakaru, sai ku kai farmaki a gaba ɗaya na Insterburg, Alenstein, tare da Western Front, kurkushe sojojin Jamus a Gabashin Prussia.
Gaban zai sami runduna 8 da 11.
8th Army - wanda aka tura a kan Polangen, Jurburg front, wanda ya ƙunshi:
6 kibiyoyi, rarrabuwa;
1 tank brigade.
Sojoji na 11 - farkon turawa gaban Yurburg, Druskeniki, wanda ya ƙunshi:
9 kibiyoyi, rarrabuwa;
1 tank brigade.
Umurnin gaba yana da ikonsa nan take:
1 kibiyoyi, rarrabuwa a kan tsaron bakin teku a yankin Libau;
1 kibiya, rarraba - a cikin yankin Mitava;
Mechanized Corps (daga Leningrad Military District) - bayan 8th Army;
Mechanized Corps (Pribovo) - bayan 11th Army.
Gabaɗaya, Ƙungiyar Arewa maso Yamma za ta kasance:
17 kibau rarrabuwa;
4 sassan tanki;
2 sassan bindigogi masu motsi;
2 tank brigades;
20 tsarin jirgin sama.
Kasance da kibau 3 a ajiyar Babban Command bayan Arewa maso Yamma da Gaban Yamma. Rarraba a yankin na Dvinsk, Polotsk, Minsk.
The Western Front - babban aiki - da tabbaci rufe da Minsk shugabanci, tattara sojoji, tare da lokaci guda yajin tare da Arewa-Western Front, a cikin general shugabanci na Alenstein, pin saukar da Jamus sojojin mayar da hankali a Gabashin Prussia. Tare da miƙa mulki na sojojin Kudu maso yammacin Front zuwa farmaki, harin na hagu flank sojojin a cikin general shugabanci na Ivangorod, taimaka da Kudu maso yammacin Front don kayar da abokan gaba na Lublin kungiyar da kuma, kara bunkasa aiki a kan Radom, goyon bayan ayyuka. na Kudu maso Yamma daga arewa.
Gaban yana da runduna huɗu - 3, 10, 13 da 4.
Sojoji na 3 - an tura shi a kan Grodno, Shchuchin gaba, wanda ya ƙunshi:
5 kibiyoyi, rarrabuwa;
1 tank brigade;
10th Army - tura a Shchuchin, Ostrov gaban, kunshi:
10 kibiyoyi, rarrabuwa;
1 sashen rabon tanki;
3 rukuni na sojan doki;
1 tank brigade.
13th Army - wanda aka tura a kan Ostrov, Drogichin gaban, wanda ya ƙunshi:
5 kibiyoyi, rarrabuwa.
4th Army - wanda aka tura a gaban Drogichin, Brest-Litovsk, Pischa, wanda ya ƙunshi:
12 kibiyoyi, rarrabuwa;
2 sassan tanki;
1 rabon bindiga mai motsi;
2 tank brigades;
flotilla kogin Pinsk.
Bugu da kari, umarnin layin gaba yana da kibiyoyi 3 a hannunta nan take. rarrabuwa a cikin Volkovysk, Slonim yankin.
Gabaɗaya, Western Front za ta sami:
35 kibau rarrabuwa;
3 sassan tanki;
1 bindigar mota. rarraba;
3 rukuni na sojan doki;
4 tank brigades;
39 tsarin jirgin sama.
Saboda haka, daga bakin tekun Baltic Sea zuwa Brest-Litovsk (ciki har da).
55 kibiyoyi, rarraba;
7 sassan tanki;
3 bindigar mota, rarrabuwa;
3 rukuni na sojan doki;
6 tanki brigades;
1 brigade na iska;
59 tsarin jirgin sama.
Kudu maso yamma Front - babban aiki - da tabbaci rufe iyakokin Bessarabia da arewacin Bukovina, ta hanyar tattara sojoji, tare da hadin gwiwar 4th Army na Western Front, haifar da wani gagarumin shan kashi a kan makiya na Lublin-Sandomierz kungiyar da kuma isa kogin. Vistula. Daga baya, buga a cikin kwatance Kielce - Petrokov da Krakow, kama Kielce - Petrokov yankin da kuma isa kogin. Pilica da saman kogin. Oder.
Gaban yana da runduna 6 - 5, 19, 6, 12, 18 da 9.
5th Army - tura a kan Shatsk, Vladimir-Volynsky gaban, kunsha:
12 kibiyoyi, rarrabuwa;
1 tanki rabo;
1 tank brigade.
19th Army - tura a kan Vladimir-Volynsky, Lyubycha gaban, kunsha:
7 kibiyoyi, rarrabuwa.
Kwamandan da hedikwatar sojojin sun fito ne daga gundumar Soja ta Arewacin Caucasus.
6th Army - tura a gaban Lyubych, Senyava, Surokov (gabashin Yaroslavsk), kunsha:
15 kibiyoyi, rarrabuwa;
2 ƙungiyoyin sojan doki;
1 tank brigade.
12th Army - tura a gaban Surokov, Przemysl, kara. Tyrava Voloska (kilomita 12 kudu maso gabashin Birga), wanda ya ƙunshi:
15 kibiyoyi, rarrabuwa;
2 sassan tanki;
1 bindiga mai motsi, rarrabuwa;
2 gawarwakin mechanized daga OdVO;
1 tank brigade.
Sojoji na 18 - an tura su a kan Tyrava-Voloska, gaban Lipkani, wanda ya ƙunshi:
Kibiyoyi 12, rarrabuwa, wanda aƙalla 7 yakamata su kasance a hannun dama na sojojin don kai hari a Tarnow.
Kwamanda da hedikwatar sojojin sun fito ne daga HVO.
Sojoji na 9 - an tura su a gaban Lipkana, tare da kogin. Prut, zuwa bakin tekun Black Sea, wanda ya ƙunshi:
8 kibiyoyi, rarrabuwa, daya daga cikinsu (156) a cikin tsaro na Crimean Coast;
Rukunin sojan doki guda 3, biyu daga cikinsu daga gundumar Soja ta Arewacin Caucasus;
1 tank brigade.
Sojojin dawakai mechanized - a cikin yankin Lviv, wanda ya ƙunshi:
4 sassan tanki;
2 sassan bindigogi masu motsi; 4 da 8 mechkor. KOVO;
2 rukuni na sojan doki (dawakai 5).
Bugu da kari, umarnin gaba yana nan da nan:
1 kibiyoyi, rarraba a cikin yankin Dubno-Brody;
1 kibiya, rarraba - a cikin yankin Kodorov;
Gawawwakin injiniyoyi, wanda ya ƙunshi tanki 2 da rukunin bindigogi 1 - a cikin yankin Tarnopol, lokacin da ya isa daga gundumar Soja ta Moscow.
Gabaɗaya, Ƙungiyar Kudu maso Yamma za ta kasance:
70 pp sassa;
9 sassan tanki;
4 ƙungiyoyin bindigogi masu motsi;
7 ƙungiyoyin sojan doki;
5 tank brigades;
Tsarin jirgin sama na 81.
A cikin ajiyar Babban Kwamandan bayan Kudu maso Yamma suna da:
5 kibiyoyi, sassan - a cikin yankin Shepetovka, Proskurov, Berdichev.
Don haka, an sanya kudancin Brest-Litovsk zuwa bakin tekun Black Sea tare da wannan zaɓi na turawa:
75 kibiyoyi, rarraba;
9 sassan tanki;
4 ƙungiyoyin bindigogi masu motsi;
7 ƙungiyoyin sojan doki;
5 tank brigades;
88 tsarin jirgin sama.
Ƙungiyoyin da ke sama suna iya mayar da hankali:
a ranar 5th daga farkon farawa: 17 kibiyoyi, rarrabuwa;
a ranar 6 - 22 kibiyoyi, rarrabuwa;
a ranar 10th - 24 kibiyoyi, rarrabuwa;
a ranar 15th - 29 kibiyoyi, rarrabuwa;
a ranar 20 - 46 kibiyoyi, rarrabuwa;
a ranar 25th - 56 kibiyoyi, rarrabuwa;
a ranar 30 - 68 kibiyoyi, rarrabuwa;
a ranar 35-75 kibiyoyi, rarrabuwa.
Don haka, tare da karfin aikin layin dogo a yankin kudu maso yamma, za a iya kammala taro na manyan runduna na gaba ne a rana ta 30 da fara hada-hadar, sai bayan haka ne za a iya kaddamar da wani hari na gaba daya. warware ayyukan da aka gabatar a sama.
Irin wannan jinkirin tura sojojin na Kudu maso Yamma shine kadai, amma mai tsanani, illa ga wannan zabin turawa.
Zaɓin na biyu shine tura arewacin Brest-Litovsk.
Tushen wannan tura ya kamata su kasance:
1. Ƙarfin murfin kwatance zuwa Minsk da Pskov a lokacin lokacin taro na sojoji.
2. Yin nasara a kan manyan sojojin Jamus da suka mayar da hankali a Gabashin Prussia tare da kama na karshen.
3. Tare da karin yajin daga Lviv, ba kawai da tabbaci rufe Western Ukraine, Northern Bukovina da Bessarabia, amma kuma kayar da abokan gaba kungiyar a yankin na Lublin, Grubeshov, Tomashev.
Kashin da Jamusawa suka yi a Gabashin Prussia da kuma kame na baya-bayan nan na da matukar tasiri a fannin tattalin arziki da kuma, sama da duka, muhimmancin siyasa ga Jamus, wanda kuma ba makawa zai yi tasiri ga ci gaba da gwagwarmaya da Jamus.
Lokacin warware wannan matsala ya zama dole a la'akari:
1. Juriya mai ƙarfi, tare da gabatar da manyan runduna, waɗanda a kowane hali tabbas Jamus za ta ba da su a yaƙin Gabashin Prussia.
2. Matsalolin yanayi na Gabashin Prussia, wanda ke dagula ayyukan munanan ayyuka.
3. Tsare-tsare na musamman na wannan gidan wasan kwaikwayo don tsaro da kuma musamman a aikin injiniya da dangantakar hanyoyi.
A karshe dai, ana fargabar cewa fadan da ake yi a wannan fagen na iya haifar da fadace-fadace, da daure manyan sojojinmu, kuma ba za su bayar da sakamako mai kyau da gaggawa ba, wanda hakan zai sa ba makawa, da kuma gaggauta shigar da kasashen Balkan a cikin yankin. yaki da mu.
Idan tura Sojojinmu ya kasance babu makawa a karkashin wannan zabin, ana shirin hada su kamar haka.
Iyakokin da ke tsakanin gaba da Arewa maso Yamma da Yamma da kuma Kudu-maso-Yamma za su kasance daidai da na zabin tura sojoji na farko.
Yankin Arewa maso Yamma - babban aikin shine tattara dakaru, kai hari ga abokan gaba tare da manufa ta ƙarshe, tare da Western Front, cin nasara akan ƙungiyarsa a Gabashin Prussia kuma ya mallaki ƙarshen.
Gaban yana da runduna 8 da 11.
8th Army - wanda aka tura a kan Polangen, Jurburg front, wanda ya ƙunshi:
10 kibiyoyi, sassa, biyu daga cikinsu daga Latvia SSR;
2 sassan tanki;
1 rabon mota;
1 tank brigade.
Sojoji na 11 - an tura su a gaban Jurburg (da'awar) Druskeniki, wanda ya ƙunshi:
11 kibau sassa, biyu daga cikinsu daga Lithuania SSR;
2 sassan tanki;
1 rabon mota;
1 tank brigade.
The Front Command yana nan take:
- a kan ƙasa na Latvia SSR - daya kibiya. rabon da ke gadin gabar ruwa a yankin Libau, kibiyoyi biyu. sassan Estoniya SSR - a ajiye a cikin yankin Mitava;
- a cikin yankin Shavli, Ponevezh - 6 kibiyoyi. rarrabuwa, daga cikin rarrabuwa tare da lokacin shiri na kwanaki 15 - 30.
Gabaɗaya, Ƙungiyar Arewa maso Yamma za ta kasance:
Kibiyoyi 30, rarrabuwa, wanda 6 na ƙasa ne;
2 sassan motoci;
4 sassan tanki;
2 dept. tanki brigades;
20 tsarin jirgin sama, da jimillar jirage 1140.
Western Front - babban aikin shine buge arewacin kogin. Bug, a cikin jagorancin Alenstein, tare da sojojin Arewa maso Yamma, sun yi nasara a kan sojojin Jamus da ke mayar da hankali kan yankin Gabashin Prussia, sun kama na karshen kuma sun isa ƙananan kogin. Vistula.
A lokaci guda, tare da yajin daga gefen hagu na sojojin, a cikin general shugabanci na Ivangorod, tare da sojojin na Kudu maso yammacin Front, kayar da Ivangorod-Lublin abokan gaba da kuma isa kogin. Vistula.
A gaban yana da hudu sojojin - 3, 10, 13 (daga Moscow Soja District) da kuma 4.
Sojoji na 3 - an tura shi a kan Grodno, Shchuchin gaba, wanda ya ƙunshi:
6 kibau rarrabuwa;
1 tank brigade.
10th Army - tura a Shchuchin, Chizhov gaban, kunshi:
15 kibau rarrabuwa;
1 rabon mota;
2 sassan tanki;
3 rukuni na sojan doki;
1 tank brigade.
13th Army - tura a gaban Chizhov, Vysoko-Litovsk, kunshi:
6 kibau rarrabuwa;
1 tank brigade.
4th Army - tura a gaban Vysoko-Litovsk, Brest-Litovsk, Pischa, kunshi:
10 kibau rarrabuwa;
2 tank brigades;
flotilla kogin Pinsk.
Bugu da kari, umarnin gaba yana nan da nan:
4 kibau sassa - a cikin Slonim, Volkovysk yankin;
Gawawwakin injiniyoyi, wanda ya ƙunshi tanki 2 da ƙungiyoyin bindigogi 1 (daga Gundumar Soja ta Moscow) - a cikin Lida, yankin Baranovichi;
1 sashen tanki rabo - a cikin Pruzhany yankin.
Gabaɗaya, Western Front za ta sami:
41 kibau rarraba;
2 sassan motoci;
5 sassan tanki;
3 rukuni na sojan doki;
4 tank brigades;
70 tsarin jirgin sama.
A cikin ajiyar Babban Kwamandan bayan Arewa maso Yamma da Gabar Yamma suna da:
14 kibau rarrabuwa, umarnin gawawwakin 4 da sojoji 1 (daga gundumar Soja ta Ordnance) - a cikin Dvinsk, yankin Polotsk; Minsk.
An yi tanadin tanadin Babban Umurnin don haɓaka hari, ko don tunkarar abokan gaba da ke gaba. Yiwuwar yin amfani da wani ɓangare na sassan ajiyar ajiya don ayyuka a cikin jagorancin Leningrad-Vyborg ba za a iya yanke hukunci ba.
Don haka, daga bakin tekun Baltic zuwa mashigin ruwan kogin. Pripyat, a kan yiwuwar 120 - 123 na mayaƙa da ƙungiyoyi masu motsa jiki da ƙungiyoyin tanki 10 na Jamus, za mu sami:
85 kibau sassan, wanda 6 na kasa;
4 sassan motoci;
9 sassan tanki;
7 brigades na tanki;
3 rukuni na sojan doki;
Tsarin jiragen sama 90, kuma a jimlar tankuna 5,500 da jiragen sama 5,500.
Bugu da ƙari, jirgin saman Arewacin Front wanda ke zaune a yankin Leningrad da kudu, ban da jirgin sama na tsaron iska, yana iya kasancewa a nan gaba ɗaya ko gaba ɗaya. Birnin Leningrad.
Rarraba da aka ambata a sama za a iya tattara su a cikin lokuta masu zuwa:
a ranar 5th daga farkon farawa - 13 kibiyoyi. rarrabuwa;
a ranar 8 - 28 kibiyoyi. rarrabuwa; a ranar 10 - 30 kibiyoyi. rarrabuwa;
a ranar 15-44 kibiyoyi. rarrabuwa;
a ranar 20 - 66 kibiyoyi. rarrabuwa;
a ranar 25-79 kibiyoyi. rarrabuwa, ragowar sassan suna zuwa da rana 30.
Don haka, tattarawar sojojin zai ƙare a rana ta 20th daga farkon ƙaddamarwa, sassan ajiyar gaba da Babban Kwamandan za su mai da hankali a cikin kwanakin farko na aikin.
A cikin kwanaki 20 na tattara sojojin da kuma kafin su ci gaba da kai hare-hare, sojojin dole ne su kare kai tsaye, dogara ga wuraren da aka kayyade, don tabbatar da rufe iyakokinmu da kuma hana Jamusawa daga mamaye yankinmu.
Matukar dai titin jirgin kasa ya yi aiki daidai da tsarin jigilar sojoji, ya kamata a sanya ranar da za a mika kai ga farmakin a kwanaki 25 daga fara hada-hadar, watau. Kwanaki 20 daga farkon taro na sojojin.
Ayyukan sojojin saman za su kasance:
1. Ayyukan haɗin gwiwa tare da rundunonin ƙasa a kan tsarin yaƙi na abokan gaba kuma, sama da duka, a kan manyan ƙungiyoyinsa.
2. Yaki da jiragen makiya a filayen jirage da sama.
3. Tare da jiragen ruwa na ruwa da na ruwa, yaki da sojojin ruwa na abokan gaba a cikin tekun Baltic da kuma yunkurin da ake yi na kai hari ga sojojin da ba a iya gani ba.
4. Hana kai hare-hare ta sama daga abokan gaba.
5. Haramta safarar sojoji a mafi yawa.
6. Hare-hare a kan manyan cibiyoyin soji-masana'antu.
Gabashin Kudu maso Yamma - babban aikin shine ya rufe Yammacin Ukraine da Bessarabia tare da tsaro mai aiki a cikin Carpathians da kan iyaka da Romania, a lokaci guda, tare da yajin aiki daga gaban Bridges - Velikie, Rawa-Russka, Senyawa, a cikin babban shugabanci na Lublin, tare da sojojin hagu na Yammacin Gabar Yamma, sun ci nasara da ƙungiyar abokan gaba na Ivangorod-Lublin kuma sun isa tsakiyar kogin. Vistula.
Gaban yana da runduna biyar - 5, 6, 12, 18 da 9.
5th Army - tura a gaban Shatsk, Vladimir-Volynsky, Stoyanov, kunshi:
6 kibau rarrabuwa;
1 sashen rabon tanki;
1 tank brigade.
Sojoji na 6 - wanda aka tura a gaba Mosty - Velikiye, Rava-Russka, Senyava, Medyka, wanda ya ƙunshi:
10 kibau rarrabuwa;
2 cavaliers, sassa;
1 tank brigade.
Sojoji na 12 - wanda aka tura a Medyka, Przemysl, Turka front, wanda ya ƙunshi:
6 kibau rarrabuwa;
1 tank brigade.
Sojoji na 18 - wanda aka tura a gaban Turka, Lipkani, wanda ya kunshi:
4 kibau rarrabuwa.
Umurni da hedikwatar rundunar daga HVO.
Sojoji na 9 - an tura su a gaban Lipkana, tare da kogin. Prut zuwa bakin tekun Black Sea, wanda ya ƙunshi:
5 kibau sassa da 1 division (156) a cikin tsaro na Crimean Coast;
3 ƙungiyoyin doki (2 daga cikinsu daga Arewacin Caucasus Army District);
1 tank brigade.
Sojojin dawakai mechanized - a yankin Zholkiev, Yavorov, Lviv. Haɗin:
4 sassan tanki;
2 sassan motoci;
2 ƙungiyoyin doki.
Bugu da kari, umarnin gaba yana nan da nan:
3 kibau rarrabuwa - a cikin yankin Brody, Rivne, Lutsk;
Mechanized Corps (daga OdVO), a cikin yankin Lutsk.
Gabaɗaya, Ƙungiyar Kudu maso Yamma za ta kasance:
40 kibau rarrabuwa;
3 sassa na motoci,
7 sassan tanki;
7 ƙungiyoyin sojan doki;
4 tank brigades;
Jiragen sama 58, da jimillar jirage 3,480.
Kuna da kibiyoyi 4 a cikin ajiyar Babban Umurnin a bayan Gabashin Kudu maso Yamma a yankin Shepetovka, Proskurov, Berdichev. rarrabuwa.
Don haka, kudancin Brest-Litovsk a kan 50 Jamusanci, 30 Romanian da 15 Hungarian sojojin sassa za mu sami:
44 kibau rarrabuwa;
3 sassan motoci;
7 sassan tanki;
4 tank brigades;
7 ƙungiyoyin sojan doki;
58 tsarin jirgin sama.
Za a iya tattara rabe-raben da aka nuna a cikin lokuta masu zuwa:
a ranar 5th daga farkon farawa - 17 kibiyoyi. rarrabuwa;
a ranar 6 - 19 kibiyoyi. rarrabuwa;
a ranar 10 - 23 kibiyoyi. rarrabuwa;
a ranar 15-34 kibiyoyi. rarrabuwa;
a ranar 20 - 39 kibiyoyi. rarrabuwa.
Ayyukan sojojin sama a yankin Kudu maso Yamma zasu kasance:
1. Ayyukan haɗin gwiwa tare da sojojin ƙasa a kan tsarin gwagwarmayar abokan gaba;
2. Yakar jiragen makiya;
3. Tare da jiragen ruwa na ruwa da na ruwa, yaki da sojojin ruwa na abokan gaba a cikin tekun Black Sea da kuma yunkurinsa na kai hari ga sojojin da ba a iya gani ba;
4. Hana hare-haren iska;
5. Taimakawa zuwa jirgin saman mu na Gabashin Yamma don ayyukan Babban Umurnin;
6. Haramta safarar sojoji a cikin adadi mai yawa;
7. Hare-hare kan cibiyoyin soji da masana'antu na abokan gaba.
Gabaɗaya, a Yamma, daga Tekun Baltic zuwa Tekun Bahar Maliya, an sanya waɗannan abubuwan:
129 kibiyoyi. rarrabuwa;
7 ƙungiyoyin bindigogi masu motsi;
16 sassan tanki;
10 ƙungiyoyin dawakai;
11 tank brigades;
148 tsarin jirgin sama.
Za a tura a arewa maso yammacin iyakokin mu.
Ba tare da la'akari da yanke shawara game da turawa a Yammacin Turai ba, dole ne a yi amfani da dabarun turawa a arewa-maso-yammacin kan iyakokinmu da farko ga tsaron Leningrad, rufe hanyar jirgin kasa na Murmansk da kuma kiyaye cikakken ikonmu a cikin Gulf of Finland. Amintaccen murfin Leningrad shine babban aiki a arewa. Leningrad dole ne ya kasance da tabbaci a gare mu a kowane yanayi.
Finland ita kaɗai ba za ta iya shiga yaƙin ba;
Idan aka yi la’akari da daidaiton dakaru da aka bayyana a baya, ya kamata a rage ayyukan da muke yi a yankin Arewa maso Yamma musamman wajen kare iyakokinmu.
Don ayyuka a arewa maso yamma, an yi niyya don samun Front Front mai kunshe da sojoji uku da wasu gawawwakin bindigogi daban-daban a cikin Estoniya SSR.
14 Sojoji - tare da manyan ayyuka - tsaron bakin tekun arewa da kan iyakokinmu a arewacin Karelia zuwa Ukhta.
Rukunin runduna guda 4 ne.
7 Army (yanzu ana kafa) - tare da manyan ayyuka na tsaro na Ukhtinsky, Rebolsky da Petrozavodsk kwatance.
Haɗin soja: 3 kibiyoyi. rarrabuwa.
23 Army - tare da aikin kare Vyborg-Leningrad shugabanci.
Haɗin soja:
4 kibau rarrabuwa;
2 tank brigades.
65 dept. masu harbi. gawawwaki, tare da aikin kare bakin tekun Estoniya SSR da tsibiran Ezel da Dago, wanda ya ƙunshi:
1 kibiya rarrabuwa;
1 sashen mai harbi brigades;
1 tank brigade.
Bugu da kari, umarnin gaba yana nan da nan:
1 kibiya rarrabuwa a yankin Leningrad;
1 kibiya brigade zuwa Hanko Peninsula.
Gabaɗaya, ana sanya waɗannan abubuwan don ayyuka a matsayin ɓangare na Front Front:
13 kibau rarrabuwa;
2 dept. kibiya brigades;
3 tank brigades;
20 tsarin zirga-zirgar jiragen sama, da jimillar tankokin yaki 970 da jiragen sama 1050.
Za a iya tura sojojin da aka nuna na Arewa Front a rana ta 6 - 8 ta gangamin.
Ayyukan sojojin saman gaba zasu kasance:
1. Taimakawa sojojin kasa da ayyuka a kan sojojin kasa na abokan gaba da, sama da duka, a kan manyan kungiyoyinsa;
2. Rushewar jiragen makiya;
3. Tare da zirga-zirgar jiragen ruwa, yajin aikin sojojin ruwan Finland da Jamus.
Ayyuka na sojojin ruwa (IN duka zaɓuɓɓukan)
1. Rundunar Sojojin Arewa:
a) daure Murmansk, kare, tare da 14th Army, bakin tekun na Kola Peninsula da Rybachy da Sredny.
b) a yayin harin Finnish - don taimakawa sojojin 14th don kama tashar jiragen ruwa na Petsamo;
c) gudanar da zirga-zirgar jiragen ruwa tare da jiragen ruwa a kan hanyoyin teku a yammacin Norway da kuma a cikin Hattegat Strait;
d) Bangaren tsaro na bakin tekun White Sea, tare da raka'a na ArchVO, suna dagewa da kare ƙofar Farin Tekun.
2. Red Banner Baltic Fleet:
1) Idan akwai shiga Finland:
a) tare da jirgin sama, lalata rundunar sojojin Finnish;
b) taimako ga sojojin kasa da ke aiki a gabar tekun Gulf of Finland da kuma a kan Hanko Peninsula, suna kare gefensu da lalata tsaron bakin tekun Finnish;
c) tabbatar da yiwuwar canja wurin sassan 1 - 2 daga bakin tekun Estoniya SSR zuwa Hanko Peninsula;
2) hana Jamus amphibious saukowa a bakin tekun na Latvia da Estoniya SSR; kayar da jiragen ruwa na Jamus lokacin da suke ƙoƙarin shiga Tekun Finland. Jirgin ruwan Bahar Maliya:
a) ta hanyar shimfida nakiyoyin nakiyoyi, ayyukan jiragen ruwa da jiragen sama, suna hana wucewar jiragen makiya cikin tekun Black Sea;
b) ta hanyar ayyuka masu aiki na Jirgin Ruwa na Bahar Maliya, lalata jiragen ruwa na abokan gaba da suka shiga cikin Bahar Maliya;
c) Kare gaɓar tekunmu na rayayye daga saman rundunar abokan gaba waɗanda suka shiga cikin Tekun Bahar Rum;
d) hana saukowa a bakin tekun Black Sea a Crimea da Caucasus;
e) ta hanyar ayyuka masu aiki da, sama da duka, jirgin sama, shimfida nakiyoyi daga iska, don yaƙar sojojin ruwa na abokan gaba, musamman a cikin Tekun Marmara;
f) tabbatar da tsaron gefen Gabar Kudu maso Yamma daga teku;
g) a yayin harin Romania, lalata jiragen ruwa na Romania da katse hanyoyin sadarwar ruwa;
h) in har Turkiyya ta kai hari, a fatattaki rundunarta, a katse hanyoyin sadarwar teku a nan, a lalata tashar jiragen ruwa na Trebizond.
VI. Tushen Tura Dabarun Mu A Gabas
Tushen tura dabarun mu a Gabas yakamata su kasance:
1. A karkashin kowane yanayi, hana Jafananci daga mamaye Primorye da kuma kare iyakokin Tekun Pacific, Tekun Okhotsk, Sakhalin da Kamchatka daga yuwuwar ƙoƙarin sojojin Japan don saukar da sojoji;
2. Yin amfani da fifikon dakaru a farkon lokacin yakin da kuma damar da za a iya kayar da sojojin Japan, nan da nan, bayan an kammala tattarawa da tattara sojojin, sai a ci gaba da kai hari gaba daya, tare da kayar da matakin farko na sojojin Japan. kuma je gaban Taonan, Qiqihar, Beianzhen, Samsin, Boli, Dongning. A nan gaba, ku tuna da ayyukan da za a yi don kayar da manyan sojojin Japan da kuma kama Arewacin Manchuria.
Idan akwai yakin USSR na lokaci guda a Yamma da Gabas, an yi niyya don ayyuka a Gabas:
24 kibau rarrabuwa;
2 sassan tanki;
4 ƙungiyoyin bindigogi masu motsi;
8 tankuna brigades;
4 ƙungiyoyin sojan doki;
44 tsarin zirga-zirgar jiragen sama, da jimillar tankuna 5,741 da tankokin yaki da jiragen sama 3,347;
Amur Flotilla, Jirgin ruwa na Pacific da garrison na wurare masu garu.
Don samun sauƙin gudanarwa, ya zama dole a kiyaye gabas mai nisa da kuma tura ƙungiyar Trans-Baikal daga hedkwata da sassan gundumar soji ta Trans-Baikal.
Trans-Baikal Front - manyan ayyuka ya kamata su kasance:
1. Ta hanyar yanke hukunci a cikin Solun, Taonan da Hailar - kwatancen Qiqihar, lalata ƙungiyar Solun da Hailar na Jafananci kuma, ketare ƙoƙon Bol tare da manyan sojoji. Khingan daga kudu, je yankin Taonan, Qiqihar don ƙarin ayyuka a Arewacin Manchuria;
2. Rufe iyakar kudancin MPR.
Gaban zai kasance da sojoji 17 da 16.
17 An tura sojoji domin su kai farmaki kan Thessaloniki a yankin Lamyin Sume, a birnin Salkhita, a birnin Hamar Daba, da Tamtsak Bulak. Haɗin soja:
4 sassan motoci;
2 tank brigades;
3 brigades masu sulke.
16 An tura sojoji domin gudanar da ayyuka a Qiqihar - a yankin tashar. Matsievskaya, Staro-Tsurtskhatuy, Borzya, ya ƙunshi:
6 kibau rarrabuwa;
2 sassan tanki;
1 rabon mota;
2 ƙungiyoyin sojan doki;
1 tank brigade.
Far Eastern Front - manyan ayyuka:
1. Ta aiki mai aiki a cikin Sakhalin, Sungari da Primorsky kwatance, kayar da Japan raka'a da kuma isa gaban Beianzhen, Sanxing, Boli, Ning-An don ƙarin ayyuka a Arewacin Manchuria;
2. A karkashin kowane yanayi, riƙe Primorye kuma tabbatar da bakin tekun Pacific Ocean, Tekun Okhotsk, Sakhalin da Kamchatka daga yuwuwar ƙoƙarin da sojojin Japan suka yi don saukar da sojoji.
Gaban ya ƙunshi runduna uku da runduna daban. firam.
Gaban gaba shine yin aiki ƙarƙashin rundunar jiragen ruwa na Pacific da Amur Flotilla, tare da na ƙarshe an sake sanya shi cikin sojoji.
2. Red Banner Army - don aiki a cikin hanyar Beianzhen da kuma kara zuwa Harbin, an tura shi a yankunan Blagoveshchensk, Poyarkovoe, Mikhailovsk, Ivanovskoye, wanda ya ƙunshi:
33 kibau rarrabuwa;
1 tank brigade.
15 Army - domin aiki a cikin shugabanci na Sanxing, Boli da kuma kara zuwa Fanzhen, tura a cikin yankin na Stalinsk, Mikhailo-Semenovskoye, Birobidzhan da daya division (35) - Bikin kunshi:
3 kibau rarrabuwa;
1 tank brigade.
1st Red Banner Army - an tura shi a yankin Dvoryanka, Grodskovsky Ur, Mikhailovsky, wanda ya ƙunshi:
10 kibau rarrabuwa;
3 kibau brigades;
2 ƙungiyoyin sojan doki;
3 tank brigades.
Kibiya ta musamman. Corps - tare da Northern Pacific Flotilla, kare Lower Amur garu yankin, De-Kastri, Nogaev Bay, Sakhalin da Kamchatka, hana saukowa na Japan sojojin. A farkon damar, mallaki yankin kudancin Sakhalin.
Tsarin jiki:
2 kibau rarrabuwa;
1 kibiya brigade
Rundunar ta gaba tana da brigades guda 3 da za a iya amfani da su nan take;
Ayyukan Sojojin Sama:
1. Rushe ma'aikatan abokan gaba da kagara tare da haɗin gwiwar sojoji;
2. Rushewar jiragen makiya;
3. Rushewar Sypingchai, Changchun, Qiqihar, Harbin, Jilin, Mukden, Jyo-Sampo, Lafazhang, Echo layin dogo da ramuka don hana safarar sojoji.
4. Tare da Jirgin Ruwa na Pacific:
a) yajin aiki a hanyoyin sadarwar teku na Japan daga tsibiran zuwa Manchuria ta Arewa;
b) kai hari a kan sojojin ruwa na Japan, sufuri da jiragen kasa; c) ba da taimako ga sojojin ƙasa da na ruwa a cikin tsaron Kamchatka da Sakhalin;
5. rufe maida hankali, turawa da aikin sojojin mu da jiragen sama na yaki;
6. akan umarni na musamman daga Babban Umurnin, kai hare-hare a tsibirin Japan.
Ayyukan Jirgin Ruwa na Pacific:
1. tare da sojojin sojoji, kare gabar tekun Pacific daga bakin kogin. Tumen-Ulla zuwa Nikolaevsk-on-Amur, bakin tekun Tekun Okhotsk, Sakhalin da Kamchatka;
2. rufe mashigin Tatar daga shigar jiragen ruwa na Japan;
3. harin da jiragen ruwa na karkashin ruwa da jiragen sama suka kai kan hanyoyin sadarwa na ruwa na Japan a cikin Tekun Japan da shingen da suka yi na tashar jiragen ruwa na Koriya da yammacin bakin teku na babban birni;
4. zirga-zirgar jiragen ruwa na karkashin ruwa daga Kamchatka da gabashin gabar tsibirin Japan;
5. samar da gefen hagu na 1st Red Banner Army a cikin yankin Posyet da Slavyansky bays.
Bayar da rahoton tushen dabarun tura mu a Yamma da Gabas, ina neman a yi la'akari da su.
APPLICATIONS:
1 da 3 shirin turawa a Yamma, akan taswira 40 karni in/dm; Tsarin zane dor. sufuri a kan zanen gado.
Kwamishinan Tsaro na Jama'a na USSR
Marshal na Tarayyar Soviet S. Timoshenko
Babban hafsan hafsoshin soji
Red Army
Janar K. Meretskov
Rubutun kan wasiƙa: "Kwamishin Tsaro na Jama'a na USSR." Mai zartarwa: Mataimakin Babban Daraktan Ayyuka, Major General Vasilevsky. Rubutun Hoton hoto.
TSAMO RF, f. 16, op. 2951, shafi na 239. 197-244.
An buga: http://bdsa.ru/sovnarkom-1940-god/1512-117-103202-18-1940
2. La'akari da Babban Hafsan Sojan Red Army game da shirin tura dakarun soja na Tarayyar Sobiet dabarun yaki a yayin yaki da Jamus da kawayenta [1].
[ba kafin Mayu 15, 1941]
Ina bayar da rahoto ne don la'akari da shirin da ake yi na tura sojojin Tarayyar Soviet cikin dabarun yaki da Jamus da kawayenta.
I. A halin yanzu, Jamus, bisa ga Hukumar Leken Asiri ta Red Army [2], tana da sojoji kusan 230, tankunan tanki 22, motocin motsa jiki 20, ƙungiyoyin iska 8 da na sojan doki 4 da aka tura, kuma jimlar kusan ƙungiyoyi 284.
Daga cikin wadannan, tun daga ranar 15 ga Mayu, 1941, har zuwa sojoji 86, da tankokin yaki 13, da motoci 12 da rukunin sojan doki 1, da jimillar har zuwa sassan 112, sun mayar da hankali kan iyakokin Tarayyar Soviet.
Ana kyautata zaton cewa, a halin da ake ciki a siyasance, Jamus idan aka kai hari kan Tarayyar Soviet, za ta iya tunkarar mu har zuwa sojoji 137, da tankokin yaki 19, da motoci 15, da mayaƙan doki 4, da ƙungiyoyin jiragen sama 5, da har zuwa 180 division a duka.
Ragowar sassan 104, tabbas za su kasance a tsakiyar kasar nan a ajiye - runduna 22 na sojojin kasa, rukunin sojan doki 1, rukunin sojoji 1, rukunin jirgin sama 1, jimlar kashi 25; a Denmark, Belgium, Holland da Faransa - 40 pd, 2 cd, 1 td, 2 iska. dec. div., 45 sassa a duka; Yugoslavia - 7 ƙungiyoyin sojoji, 7 sassa gaba ɗaya; Girka - 7 ƙungiyoyin sojoji, 1 na sojan doki, 8 rukuni a duka; Bulgaria - 3 sassa na yara, 3 sassa a duka; Afirka - 5 ƙungiyoyin sojoji, 1 na sojan doki, 1 TD, 7 sassa gaba daya; Norway - 9 ƙungiyoyin sojoji, 9 sassa a duka; jimlar 93 pd, 5 cd, 3 td, 3 iska. dec. rarrabuwa; jimlar sassan 104 [a tsakiyar ƙasar a kan iyakokin yamma, a Norway, a Afirka, a Girka da Italiya] [3].
Wataƙila, manyan sojojin Jamus, waɗanda suka ƙunshi sojoji 76, tanki 11, motoci 8, mayaƙan doki 2 da iska 5, da jimillar ƙungiyoyin 100, za a tura su kudancin Demblin don kai farmaki kan hanyar Kovel. , Rivne, Kyiv.
Wannan yajin aikin da alama zai kasance tare da yajin aiki a arewa daga Gabashin Prussia zuwa Vilna da Riga, da kuma gajerun hare-haren da aka kai daga Suwalki da Brest zuwa Volkovysk, Baranovichi.
A kudanci - ya kamata mu yi tsammanin hare-hare (lokaci guda tare da sojojin Jamus - suna ci gaba da kai farmaki a cikin babban al'amari na Zhmerinka - na sojojin Romania, da goyon bayan Jamus). Har ila yau, ba a ketare yiwuwar kai hari na taimakon da Jamusawa ke yi daga kogin kogin ba. San a cikin shugabanci na Lviv] a) a cikin shugabanci na Zhmerinka - Romanian sojojin, goyon bayan Jamus division; b) a cikin shugabanci na Munkacs, Lviv; c) Sanok, Lviv.
Ƙwararrun ƙawayen Jamus za su iya fafata da Tarayyar Soviet: Finland - har zuwa ƙungiyoyin sojojin ƙasa 20, Hungary - ƙungiyoyin sojojin ƙasa 15, Romania - har zuwa ƙungiyoyin sojojin ƙasa 25.
Gabaɗaya, Jamus da ƙawayenta na iya tura har zuwa ƙungiyoyi 240 don yaƙi da USSR.
La'akari da cewa a halin yanzu Jamus tana ci gaba da tattara sojojinta, tare da tura ta baya, tana da damar da za ta gargaɗe mu [4] a cikin turawa tare da kai harin ba-zata.
Don hana wannan [da kayar da sojojin Jamus], ina ganin ya zama dole a kowane hali don ba da himma ga umarnin Jamus, don hana [5] maƙiya a cikin turawa da kuma kai hari ga sojojin Jamus a lokacin da yake cikin matakin tura aiki kuma har yanzu bai sami lokaci don tsara gaba da hulɗar rassan soja ba.
II. Manufar dabara ta farko na ayyukan sojojin Red Army ita ce fatattakar manyan sojojin Jamus da aka tura a kudancin Dęblin, da kuma isa gaban Ostroleka, r. Narev, Lowicz, Lodz, Kreuzburg, Oppeln, Olomouc. Manufar dabarar da ta biyo baya ita ce: ta hanyar kai hari daga yankin Katowice a wata hanya ta arewa ko arewa maso yamma, kayar da manyan sojojin cibiyar da reshen Arewa na gaban Jamus tare da kwace yankin tsohuwar Poland da Gabashin Prussia. Aikin gaggawa shi ne kakkabe sojojin Jamus a gabashin kogin. Vistula kuma a cikin hanyar Krakow, je kogin. R. Narow, Vistula kuma kama yankin Katowice [6], wanda:
a) isar da babban barna tare da sojojin Kudu maso Yamma a kan hanyar Krakow da Katowice, tare da katse Jamus daga kawayenta na kudanci;
b) isar da wani yajin aiki na taimako tare da reshen hagu na Western Front a cikin hanyar Siedlce, Dęblin, da nufin ruguza ƙungiyar Warsaw da kuma taimaka wa Front Kudu maso Yamma wajen fatattakar ƙungiyar Lublin na abokan gaba;
c) gudanar da wani aiki mai tsaro a kan Finland, Gabashin Prussia, Hungary da Romania kuma a shirye su kai farmaki kan Romania a cikin yanayi masu kyau.
Don haka, Red Army za su fara kai farmaki daga Chizhov, Motovisko gaban da 152 sassa a kan 100 Jamus sassa. Ana ba da kariya mai aiki don kan wasu sassan iyakar jihar [7].
III. Dangane da tsarin da aka nuna don tura dabarun, ana hasashen rukuni mai zuwa na Rundunar Sojan USSR:
1. Sojojin kasa na Red Army da suka hada da runduna 198, runduna 61, runduna 31, runduna 13 na sojan doki (jimlar runduna 303 da rundunonin soji 74 na RGK) za a raba su kamar haka.
a) Manyan sojojin da suka kunshi runduna 163, runduna 58, runduna 30 da runduna 7 na sojan doki (258 gaba daya) da rundunonin bindigu na RNA guda 53 su kasance a Yamma, daga cikinsu: a matsayin bangaren Arewa, Arewa maso Yamma. Gabas ta Yamma da Kudu maso Yamma - 136 ƙungiyoyin sojoji, 44 TD, 23 MD, 7 CD (210 division a total) da 53 RGK artillery regiments; a matsayin wani bangare na ajiyar Babban Kwamandan bayan Kudu maso Yamma da Gabas ta Yamma - rundunonin sojoji 27, runduna 14, runduna 7 (kungiyoyi 48 gaba daya);
b) Sauran rundunonin da suka ƙunshi ƙungiyoyin sojoji 35, 3 TD, 1 md, 6 cd (45 divisions a total) da 21 ap RGK, an ba da su don kare iyakar Gabas mai Nisa, kudanci da arewacin Tarayyar Soviet, wanda daga cikinsu
- a cikin Gabas mai Nisa da kuma a cikin Yankin Soja na Yamma - 22 ƙungiyoyin sojoji, 3 TD, 1 md, 1 cd (jimlar sassan 27) da 14 ap RGK;
- a tsakiyar Asiya - 2 dutsen bindiga da 3 dawakai. sassa (jimlar 5 sassa);
- Transcaucasia - 8 bindiga da 2 ƙungiyoyin sojan doki (10 sassa a duka) da 2 ap RGK;
- a kan tsaron bakin tekun Black Sea na Arewacin Caucasus da Crimea - 2 p.
- a bakin tekun White Sea - kashi na farko.
Ana nuna cikakken rukunin sojojin akan taswirar da aka makala [8].
2. The Air Force na Red Army, kunshi data kasance da kuma fama-shirye 97 IAP, 75 BBP, 11 Shap, 29 DBP da 6 TBP (jimlar 218 iska regiments), ya kamata a rarraba kamar haka:
a) Babban runduna, wanda ya ƙunshi 66 IAP, 64 BBP, 5 Shap, 25 DBP da 5 TBP - jimlar 165 iska runduna, za a tura a Yamma, wanda:
- a matsayin wani bangare na gaba na Arewa, Arewa maso Yamma, Yamma da Kudu-maso-Yamma - 63 iap, 64 bbp, 5 shap, 11 dbp da 1 tbp - jimlar 144 na iska;
- a matsayin wani ɓangare na ajiyar Babban Kwamandan bayan Gabashin Kudu maso Yamma da Yamma - 14 dbp da 4 mbp, jimlar 21 na iska;
b) Ya kamata a bar sauran rundunonin da suka ƙunshi 31 IAP, 11 BBP, 6 Shap, 4 DBP da 1 TBP - jimlar rundunonin iska 53 - ya kamata a bar su don kare iyakokin Gabas mai Nisa, kudanci da arewa da kuma filin tsaro na iska. duwatsu. Moscow, wanda:
- a cikin Gabas mai Nisa da kuma Yammacin Yammacin Yammacin - 14 IAP, 9 BBP, 5 Shap, 4 DBP da 1 TBP, jimlar 33 iska;
- a cikin SaVO - 1 IAP da 1 Shap, 2 tsarin iska a duka;
- a cikin ZakVO - 9 iap, ƙungiyoyin yaƙi na 2, jimlar 11 na iska;
- a cikin ArchVO - 1 st. rundunar iska
A kan tsaron birnin Moscow akwai rundunonin jiragen sama na yaki 6.
Ana nuna cikakken rukunin sojojin akan taswirar da aka makala [9].
Bugu da kari ga nuna Air Force, a yau akwai 52 IAP, 30 BBP, 4 Shap, 7 DBP da 22 DIS, a cikin samuwar mataki da kuma gaba daya uncombat-shirye, domin a total na 115 iska regiments, cikakken shirye wanda zai iya. za a ƙidaya akan 1.1.42.
Wadannan rundunonin jiragen sama, yayin da suka shirya, an shirya rarraba su kamar haka:
- don sanya 41 IAP, 30 BBP, 4 Shap, 5 DVP, 14 DIS, da kuma jimlar 94 tsarin tsarin iska zuwa Yamma, wanda:
- gabas ɗin sun haɗa da 41 IAP, 33 BBP, 4 Shap, 7 Dis, jimlar 87 tsarin iska;
- a matsayin wani ɓangare na ajiyar Babban Umurnin - 4 IAP, 3 DBP, jimlar 7 tsarin iska;
– bar 10 iska regiments ga Far Front da ZakVO da 6 iska regiments ga ZakVO;
- a kan tsaro na Moscow - 5 ist. iska runduna
Matsakaicin kwanan wata don shigarwa cikin sabis na waɗannan tsarin tsarin iska suna bisa tebur akan taswirori [10].
IV. Haɗin kai da ayyuka na gaba da aka tura a Yamma (taswira 1:1,000,000) [11]:
Northern Front (LVO) - 3 sojojin, kunshi 15 bindigogi, 4 tanki da 2 motorized division, da kuma a total na 21 sassa, 18 jirgin sama regiments da Northern Navy, tare da babban ayyuka - tsaron Leningrad, tashar jiragen ruwa Murmansk. , Kirov zhel. hanyoyi da, tare da Baltic Navy, tabbatar da mu cikakken rinjaye a cikin ruwa na Gulf of Finland. Don wannan dalili, an shirya don canja wurin tsaro na arewaci da arewa maso yammacin tekun Estoniya SSR zuwa Arewa Front daga PribOVO.
Iyakar gaba a gefen hagu shine Ostashkov, Ostrov, Võru, Viljandi, zauren. Tsibirin Matasalu, Ezel da Dago kadai.
Gaban hedkwatar - Pargolova.
Northwestern Front (PribOVO) - runduna uku, wanda ya ƙunshi sassan bindigogi 17 [(wanda 6 na kasa)], tanki 4, sassan motoci 2, da kuma jimlar 23 da kuma 13 na jiragen sama, tare da ayyuka: - rufe Riga tare da tabbaci. m tsaro da kuma jagorancin Vilna, hana makiya mamayewa daga Gabashin Prussia; tsaron gabar tekun yamma da tsibiran Ezel da Dago don hana saukar amphibious makiya.
Iyakar gaba a gefen hagu shine Polotsk, Oshmyany, Druskeniki, Margerabova, Letzen. Front hedkwatar - Ponevezh.
Western Front (ZapOVO) - runduna hudu, wanda ya kunshi 31 bindiga, 8 tanki, 4 motorized da 2 dawakai, da kuma jimlar 45 sassa da 21 jirgin sama regiments.
Manufofin: - tare da m tsaro a gaban Druskeniki, Ostroleka, don tabbatar da rufe Lida da Bialystok kwatance;
- tare da miƙa mulki na sojojin Kudu maso Yamma zuwa ga m, harin na hagu reshe na gaba a cikin kwatance na Warsaw, Siedlce, Radom, don kayar da Warsaw kungiyar da kuma kama Warsaw [don bayar da gudunmawa], a cikin hadin gwiwa da Kudu-maso-Yamma Front, don murkushe kungiyar Lublin-Radom makiya, don isa kogin . Vistula da raka'a ta hannu don kama Radom [kuma tabbatar da wannan aikin daga Warsaw da Gabashin Prussia].
Iyakar gaba a hagu ita ce kogi. Pripyat, Pinsk, Vlodava, Demblin, Radom.
Front hedkwatar - Baranovichi.
Southwest Front - takwas dakaru, kunshi 74 bindigogi, 28 tanki, 15 motorized da 5 dawakai division, da kuma jimlar 122 sassa da 91 jirgin sama regiments, tare da nan da nan ayyuka:
a) tare da kai hare-hare da rundunonin dama na gaba, suka kewaye tare da lalata manyan abokan gaba da suka hada gabas da kogin. Vistula a cikin yankin Lublin;
b) a lokaci guda, tare da yajin aiki daga gaban Sieniawa, Przemysl, Lutowiska, kayar da sojojin abokan gaba a cikin kwatancen Krakow da Sandomierz-Keleck da kama yankin Krakow, Katowice, Kielce, da niyyar ci gaba daga wannan yanki. a yankin arewaci ko arewa maso yamma don kayar da manyan rundunonin reshen arewa na gaban makiya da kuma kwace yankin tsohuwar Poland da Gabashin Prussia;
c) tabbatar da kare iyakar jihar da Hungary da Romania kuma a shirya don kaddamar da hare-haren ta'addanci kan Romania daga yankunan Chernivtsi da Chisinau, tare da burin cin nasara a arewa. reshe na sojojin Romania kuma ya isa layin kogin. Moldova, Isa [12].
Domin tabbatar da cikar wannan shiri na sama, wajibi ne a aiwatar da matakan da suka biyo baya a gaba, wanda idan ba tare da hakan ba zai yiwu a kai harin ba-zata kan abokan gaba daga sama da kasa:
1. Gudanar da tattara sojoji a ɓoye a ƙarƙashin sunan horar da ajiyar kuɗi;
2. A karkashin tsarin shiga sansanonin, gudanar da wani ɓoye na sojojin kusa da iyakar yamma, da farko, tattara dukkan sojojin ajiyar babban kwamandan;
3. Mai da hankali kan zirga-zirgar jiragen sama a ɓoye a filayen saukar jiragen sama daga gundumomi masu nisa kuma yanzu sun fara tura jirgin baya;
4. A hankali, a ƙarƙashin sunan sansanonin horarwa da motsa jiki, haɓaka tushen baya da asibiti.
V. Rukunin rukunonin babban kwamandan.
Kasance da runduna 5 a ajiyar Babban Umurnin kuma tattara su:
- biyu dakaru kunshi 9 bindiga, 4 tanki da 2 motorized division, a total of 15 sassa, a yankin na Vyazma, Sychevka, Yelnya, Bryansk, Sukhinichi.
- daya dakaru kunshi 4 bindiga, 2 tanki da 2 motorized divisions, da kuma jimlar 8 sassa, a yankin na Vileika, Novogrudok, Minsk.
- daya dakaru kunshi 6 bindiga, 4 tanki da kuma 2 motorized divisions, da kuma a total of 12 divisions, a cikin yankin Shepetovka, Proskurov, Berdichev.
- daya dakaru mai dauke da bindigu 8, tanki 2 da na motoci 2, da jimillar runduna 12, a yankunan Bila Tserkva, Zvenigorodka, Cherkassy.
VI. Rufe maida hankali da turawa.
Don kare kanmu daga yiwuwar harin ba-zata daga abokan gaba, don rufe taro da tura sojojinmu da shirya su don kai hari, wajibi ne:
1. Tsara kariya mai ƙarfi da rufe iyakokin jihar, ta yin amfani da wannan duka sojojin gundumomin kan iyaka da kusan dukkan jirgin da aka ba da izinin turawa zuwa yamma;
2. Samar da cikakken shiri don tsaron iska na kasar da kuma kawo tsarin tsaro na iska zuwa cikakken shiri.
Na ba da umarni a kan waɗannan batutuwa, kuma an kammala aiwatar da tsare-tsaren tsaron kan iyakokin jiha da na sama gaba ɗaya a ranar 06/01/41.
Ƙirƙiri da haɗa ƙungiyoyin runduna suna bisa taswirar da aka haɗe [13].
A sa'i daya kuma, ya zama wajibi a gaggauta aikin gine-gine da makaman kare dangi ta kowace hanya, don fara aikin gina katangar a shekarar 1942 a kan iyakar kasar da Hungary, da kuma ci gaba da gina katangar da ke kan layin. na tsohuwar iyakar jihar [14].
VII. An saita ayyukan Sojojin ruwa daidai da rahotanni na da kuka amince da su a baya.
VIII. Ana tabbatar da tura sojoji da ayyukansu na yaƙi tare da wadatattun kayayyaki ta:
don harsashi - ƙananan harsashi na tsawon makonni uku;
matsakaici-matsakaici - na wata daya;
nauyi-caliber - na wata daya;
minami - na rabin wata;
ta harbin anti-jirgin sama -
37 mm - don kwanaki 5;
76 mm - na wata daya da rabi;
85 mm - na kwanaki 11;
ga harsasai na jirgin sama -
manyan bama-bamai masu fashewa - na wata daya;
sokin makamai - don kwanaki 10;
kankare-karya - don kwanaki 10;
rarrabuwa - na wata daya;
ƙonewa - na rabin wata;
ga man fetur da man shafawa -
fetur B -78 - na kwanaki 10
B-74 fetur - na wata daya;
fetur B-70 - don watanni 2.5;
fetur - don watanni 1.5;
man dizal - na wata daya.
Ma'ajiyar man fetur da aka yi niyya ga gundumomi na yamma ana sarrafa su da yawa (saboda rashin iya aiki a yankinsu) a cikin gundumomin cikin gida.
IX. Tambayi:
1. Amincewa da shirin da aka gabatar don ƙaddamar da dabarun dabarun soja na USSR da kuma shirin shirye-shiryen ayyukan soja a yayin yakin da Jamus;
2. Don ba da izini ga aiwatar da daidaitattun aiwatar da tattara bayanan sirri da tattara hankali na, da farko, duk rundunonin tsaro na Babban Umarni da jiragen sama;
3. Bukatar Hukumar NKPS ta cika kuma a kan lokaci na aiwatar da aikin gina layin dogo bisa tsarin shekarar 1941, musamman ta hanyar Lvov;
4. Wajabta masana'antu don cika shirin samar da sassan tankuna da jiragen sama, da kuma samarwa da samar da harsashi da man fetur a kan lokaci.
Amincewa da shawarwarin gina sabbin wurare masu kagara [15].
Aikace-aikace:
1. Zane-zane akan taswira 1: 1000,000 a cikin kwafi 1;
2. Tsarin ƙaddamarwa don murfin akan taswira 3;
3. Tsarin dangantakar sojojin a cikin kwafi 1.
4. Taswirori uku na sansanonin sojojin sama a yamma.
[1] Takardun rubutun shafi ne 15 akan daidaitattun zanen rubutu, wanda A. M. Vasilevsky ya rubuta da baki tawada. Shafin farko yana kan wani nau'i mai hatimin kusurwa na Kwamishinan Tsaro na Jama'a na USSR. Kwanan wata 15 ga Mayu, 1941 bisa ga rubuce-rubucen akan abubuwan da aka ambata - taswirori da zane-zane. Rubutun rubutun ya ƙunshi bayani da gyare-gyare na dabara, ƙididdiga da yanayin edita, wanda aka yi da fensir. A cewar V. Danilov, Mataimakin Babban Hafsan Hafsoshin Sojojin na Red Army, Laftanar Janar N.V. Vatutin ya gabatar da su. A cewar wani sigar, an yi zargin gyare-gyare a cikin rubutun da hannun G.K.
[2] Anan da ƙasa, jimlolin da aka ƙara a cikin rubutun ana ba da su da ƙarfi.
[3] Anan da ƙasa, jimlolin da aka cire daga baya daga rubutun ana ba da su a cikin maƙallan murabba'ai.
[4] An jadada a cikin takarda.
[5] An jadada a cikin takarda.
[6] N. F. Vatutin ne ya rubuta sakin layi na ƙarshe da jimla ta ƙarshe na wanda ya gabata.
[7] N. F. Vatutin ne ya rubuta jimloli biyu na ƙarshe.
[8] Ba a buga taswirar ba.
[9] Ba a buga taswirar ba.
[10] Ba a buga taswira da tebur ba.
[11] Ba a buga taswirar ba.
[12] N. F. Vatutin ne ya rubuta kalmar "mai da hankali" da kuma jimla ta ƙarshe na sakin layi.
[13] Ba a buga taswirar ba.
[14] N. F. Vatutin ne ya rubuta sakin layi na ƙarshe.
[15] N. F. Vatutin ne ya rubuta jimlar.
Rubutun
TSAMO RF, f. 16, op. 2951, shafi na 237. 1-15.
An buga: 1941: A cikin littattafai 2. Littafi 2. / Comp. L. E. Reshin da sauransu; Ed. V.P. Naumova; Shiga Art. acad. A.N. Yakovleva. – M.: International Foundation "Dimokradiyya", 1998. - P. 215-221.
3. Umarni ga kwamandan sojojin ZapOVO No. 503859/ss/ov
[Ba daga baya sai Mayu 20, 1941]
Sov. Sirrin
Na musamman muhimmanci
Misali Na 2
Taswira 1: 1 000000.
Domin cika aikin tattarawa, tattarawa da tura sojojin gundumomi, a ranar 20 ga Mayu, 1941, ku da kanku, tare da shugaban ma'aikata da shugaban sashen gudanarwa na hedkwatar gundumar, za ku ci gaba:
a) cikakken shiri don kare iyakokin jihar daga Kanchiamiestis zuwa tafkin. Swiss (kara);
b) cikakken shirin tsaron iska.
I. Ayyukan tsaro:
1. Hana mamaye makiya na kasa da na sama zuwa yankin gundumar.
2. Ƙarfafa tsaro na katangar da ke kan iyakar jihar za ta tabbatar da ɗaukar matakan tattarawa, tattarawa da tura sojojin gundumar.
3. Ayyukan tsaro da jiragen sama za su tabbatar da aiki na yau da kullun na layin dogo da yawan adadin sojoji.
4. Yin amfani da kowane nau'in bincike na gundumomi, ƙayyadaddun lokaci akan yanayin tattarawa da tara sojojin abokan gaba.
5. Ta hanyar ayyukan jiragen sama masu aiki, samun fifikon iska da hare-hare masu karfi a kan manyan hanyoyin jirgin kasa, gadoji, tsallake-tsallake da kungiyoyin sojoji, rushewa da jinkirta taro da tura sojojin abokan gaba.
6. Hana kai hare-hare ta sama da kungiyoyin sa-kai na makiya daga jibgewa da sauka a yankin gundumar.
II. Tsara tsaron kan iyakar jihar, jagora ta hanyar mahimman umarni masu zuwa:
1. Tushen tsaro ya kamata ya kasance na ci gaba da kare yankuna masu kagara da sansanonin da aka samar a kan iyakar jihar, ta hanyar amfani da dukkan karfi da karfi don ci gaban su. Ba da kariya halin ayyuka masu aiki. Duk wani yunƙurin da abokan gaba suka yi na kutsa kai cikin kariya yakamata a kawar da su nan take ta hanyar kai hari daga gawawwaki da ma'ajiyar sojoji.
2. Ba da kulawa ta musamman ga kariyar tanki. A yayin da ake ci gaba da samun nasara a fagen tsaro ta manyan motocin makiya na makiya, yakar su da kuma kawar da ci gaban dole ne a aiwatar da su ta hanyar umarnin gundumar kai tsaye, wanda saboda haka babban bangare na anti -Za a yi amfani da manyan bindigogin bindigu na bindigu, injiniyoyi da kuma jiragen sama. Aikin dakarun da ke yaki da tankokin yaki shi ne saduwa da tankunan da ke kan layin da aka tanada tare da manyan bindigogi kuma, tare da jiragen sama, da jinkirta ci gabansu har sai injunan motocinmu na kanikanci su tunkari su da kuma kai farmaki. Aikin gawawwakin makanikai shi ne a tura a karkashin rundunar sojojin da ke yaki da tankokin yaki, tare da kai hare-hare masu karfi da karfi tare da jiragen sama don yin galaba a kan sassan injiniyoyin abokan gaba da kuma kawar da ci gaban.
3. Yi la'akari da fagage masu zuwa don zama alhakin musamman:
a) Suvapki, Lida;
b) Suwapki, Bialystok;
c) daga gaban Ostroleka, Malkinya zuwa Bialystok;
d) Siedlce, Volkovysk;
d) Brest-Litovsk, Baranovichi.
4. A karkashin yanayi mai kyau, duk sojojin da ke karewa, da rundunonin sojoji da gundumomi ya kamata su kasance cikin shiri, bisa umarnin Babban Kwamandan, don kaddamar da hare-hare cikin gaggawa.
III.
A hannun dama shine Gundumar Soja ta Baltic. Hedkwatar daga ranar 3rd na gangami a Ponevezh. Sojojinsa na 11 na hagu na hagun sun shirya tsaro a gaban Jurburg, da'awar. Kanchiamiestis Shtarm - Kaunas. Iyaka tare da PribOVO - Oshmeny, Druskeniki, Margerabovo, Letzen, duk maki ban da Margerabov don haɗawa da ZapOVO.
A gefen hagu akwai gundumar Soja ta musamman ta Kyiv. Hedikwatar daga ranar 3rd na gangamin Tarnopol. Sojojinsa na dama na 5 sun shirya tsaro a gaba ciki har da. tafkin Svitez, Krystynopol, Shtarm, Kovel.
Iyaka tare da KOVO - Pinsk, Wlodawa, Demblin, duk ban da Demblin don haɗawa da ZAPOVO.
IV. Don aiwatar da ayyukan da aka sanya, sami wuraren rufewa guda huɗu.
Rufe yanki na 1 - 3rd Army.
Haɗin:
Darektan Sojoji na 3;
sarrafa shafukan 4 na shari'ar;
56, 27, 85 da 24 sassa;
sarrafa gawawwakin makanikai na 11;
29 da 33 sassan tanki;
204 rabon motoci;
6 anti-tanki art. brigade;
garrison na yankin kagara na Grodno;
11 gauraye bangaren sufurin jiragen sama;
sassan iyaka.
Yakamata a kawo na farko na wayar hannu na rukunin runduna ta 24 zuwa yankin Grodno ba dadewa ba sai ranar 5th na gangami.
Shugaban yankin - Kwamandan runduna ta 3. Storm Grodno.
Iyaka a hagu - Art. Novelnya, da'awar. Sokulka, da'awar. Shchuchin, da'awar. Friedrichskof.
Aiki ne mai karfi da tsaro na Grodno kagara yankin da kuma filin fortifications a kan Kanchiamiestis gaban, har sai da da'awar Shchuchin. rufe kwatance Lida, Grodno da Bialystok.
Rufe yanki na 2 - 10th Army.
Haɗin:
kula da runduna 10;
kula da gine-gine 1 da 5;
8th, 13th, 86th and 2nd division;
control 6 kav. gidaje;
Dawakai na 6 da na 36. rarrabuwa;
sarrafa 6 mech. gidaje;
Rukunin tanki na 4 da 7;
29th rabon motoci;
garrisons na Osovetsky da Zambrovo garu yankunan;
9th gauraye bangaren sufurin jiragen sama;
sassan iyaka.
Shugaban yankin - Kwamandan runduna ta 10. Shtarm - Bialystok.
Iyakar da ke hagu ita ce da'awar. Bari mu ƙara, Svisloch, Surals, Chileevo da ƙari tare da kogin. Bug
6 doki suna da gawawwaki a yankin Tykocin, Sokoly, Menlyanin.
Ayyukan yankin shine tsaro mai karfi na yankunan Osowietsky da Zambrowski da shingen shinge a cikin iyakokin, yana rufe hanyar zuwa Bialystok kuma musamman daga Johannisburg, Ostroleka da Ostrow Mazowiecki.
Rufe yanki na 3 - 13th Army.
Haɗin:
sarrafa shafuka 2 na shari'ar;
113 da 49 pp. sassan;
sarrafa 13 mech. gidaje;
25 da 31 sassan tanki;
208th rabon motoci;
43rd gauraye bangaren sufurin jiragen sama;
sassan iyaka.
Shugaban gundumar shi ne kwamandan runduna ta 13, kuma kafin isowarsa Belsk kwamandan runduna ta 2. Shtarm 13 daga ranar 3rd na gangami - Belsk.
Iyakar da ke hagu ita ce da'awar. Kossovo, Hainuvka, Drogichin, Gura Kalwaria.
Ayyukan yankin shine tabbatar da rufe hanyar zuwa Bielsk daga Kossy da Sokolow tare da kare katangar filin.
Rufe yankin No. 4 - 4 runduna.
Haɗin:
Darektan Sojoji na 4;
sarrafa shafuka 28 na shari'ar;
6, 42, 75 da 100 sassa;
iko 14 mech. gidaje;
22 da 30 sassan tanki;
205 rabon motoci;
garrison na Brest kagara;
10th gauraye bangaren sufurin jiragen sama;
sassan iyaka.
Dole ne a kawo na farko na wayar hannu na kashi 100 zuwa yankin Cheremkha ba a baya ba
Kwanaki 4 na gangami.
Shugaban yankin - Kwamandan runduna ta hudu.
Iyakar da ke hagu ita ce iyaka da. Kovo.
Aikin yana da ƙarfi mai tsaro na yankin kagara na Brest da katangar filin da ke gefen gabas na kogin. Bug, rufe taro da tura sojoji.
V. Rundunar gundumar tana nan da nan:
1. 21st Infantry Corps, wanda ya kunshi na 17th da 50th infantry Divisions, ba a baya fiye da 15th rana na gangami a yankin na tashar. Druskeniki, Yasidomlya, Skidel, Dembrovo.
2. 47th Infantry Corps, wanda ya ƙunshi 55th, 121st da 155th infantry Divisions, ba daga baya fiye da ranar 15th na gangami a yankin Pruzhany, Zaprud (taswirar 200,000), Kartuzberez, Bluden.
3. 44th Corps, wanda ya ƙunshi sassa 108, 64 da 161st, 37 da 143rd division - duk a wuraren tura sojoji na dindindin, tare da ci gaba da tura su zuwa sojojin bisa tsarin turawa.
4. Anti-tank brigades - 7th a cikin yankin na tashar. Blasostowica, Grudsk, Jalówka; 8th - a cikin yankin Lida.
5. Gine-ginen injina:
17 MK, wanda ya ƙunshi 27 da 36 tank division da 209 motorized division a cikin Volkovysk yankin.
20 MK - kunshi 26 da kuma 38 tanki division da 210 motorized raka'a. rarrabuwa a yankin Oshmyany.
6. 4th Airborne Corps a yankin Pukhovichi, Osipovichi.
7. Aviation - 59 da 60 na jirgin saman jirgin saman mayakan; Rukunin Bom na 12 da 13.
3rd Aviation Corps - wanda ya ƙunshi 42 da 52 ƙungiyoyin jiragen sama masu ɗaukar bama-bamai masu dogon zango da ƙungiyoyin yaƙi 61. Ana amfani da gawar a kan ayyuka daga Babban Umurni.
VI. Ayyukan jirgin sama:
1.Yin amfani da hare-hare a jere ta hanyar jiragen yaki akan sansanonin da aka kafa da filayen saukar jiragen sama, da kuma yadda ake gudanar da yaki a cikin iska, da lalata jiragen makiya da samun daukaka ta sama tun farkon yakin.
2. Jiragen yaki, tare da hadin gwiwa tare da dukkan tsarin tsaron sararin sama na gundumar, za su tsaya tsayin daka wajen hada karfi da karfe na sojojin gundumar, da aikin da jiragen kasa ke yi na yau da kullun, tare da hana jiragen makiya shawagi ta cikin yankin gundumar. cikin kasar.
3. Tare da hadin gwiwa da sojojin kasa, murkushe abokan gaba da suke gaba tare da hana manya-manyan sojojinsa na injina kutsawa ta hanyar tsaron gundumar.
4. Ta hanyar karfi, hare-hare na yau da kullun akan manyan gadoji na jirgin kasa da mahadar Königsberg, Marienburg, Allenstein, Thorn, Kalisz, Lodz da Warsaw, da kuma kan ƙungiyoyin sojojin abokan gaba, suna rushewa da jinkirta taro na sojojin abokan gaba.
VII. Bisa ga umarnin Rundunar Soja ta Musamman ta Yamma:
1. Shirya layin baya:
21 sk - a gaban Merech, Rotnitsa, Ozery, Lunno.
47 sk - a gaban Murava, Pruzhany, Dnieper-Bug Canal zuwa Gorodets.
2. Samar da kai hare-hare ta mashina da jiragen sama tare da hadin guiwar jami'an bindigu da kuma jami'an yaki da tankokin yaki.
3. Reconnoiter da shirya raya Lines ga dukan zurfin tsaro zuwa kogin. Berezina incl.
Idan an tilastawa janyewa, samar da wani tsari don ƙirƙirar shingen tanki zuwa zurfin zurfi da kuma tsarin gadoji na hakar ma'adinai, layin dogo da wuraren yiwuwar haɗuwa da abokan gaba (sojoji, hedkwatar, asibitoci, da dai sauransu).
4. Samar da tsare-tsare na kawo kagara a kan iyakar jihar da ke cikin gundumar zuwa cikakken shiri na yaki.
5. Ƙirƙirar: a) wani shiri na tara sojoji cikin faɗakarwa da kuma sanya ƙungiyoyin tallafi ga sojojin kan iyaka; b) wani shiri don karewa da kariya daga manyan masana'antu na masana'antu, tsari da kayan aiki.
6. Idan an tilastawa janyewar, haɓaka, daidai da umarni na musamman, shirin korar masana'antu, masana'antu, bankuna da sauran kasuwancin kasuwanci, hukumomin gwamnati, ɗakunan ajiya, kayan soja da na ƙasa, ma'aikatan soja, hanyoyin sufuri, da dai sauransu. .
7. A cikin shirin tsaro na iska, samar da tsaro na iska na sojoji da kuma kariya ta iska na yankin a yankin tsaron iska na Yamma, musamman ci gaba daki-daki:
a) ƙungiyar sabis na VNOS da sanarwar nan da nan na filayen jiragen sama na jirgin sama - da farko jirgin sama na jirgin sama, duka daga kamfani da layin VNOS, sanarwar wuraren tsaro da wuraren tsaro, da hukumomin gundumar brigade da yankunan tsaro na iska;
b) amfani da ayyuka na jirgin sama, kafa wuraren da za a lalata jiragen abokan gaba ga ƙungiyoyin iska;
c) cikakken kariya ta hanyar kakkabo jiragen yaki da jiragen yaki na wuraren tsaro na dindindin da wurare, wuraren sauke kaya da wuraren tattara sojoji;
d) batutuwan sadarwa da kula da tsarin tsaron iska.
VIII. umarnin baya.
Kafin ranar 15th na gangami, an ba ku izinin ciyarwa:
a) ga sojojin da ke rufe ƙasa:
harsashi - 3 zagaye na harsashi;
man fetur - don motocin yaki - 5 sake cika;
- don sufuri - 8 gidajen mai;
b) na Sojan Sama:
mayakan - 15 iri;
gajeriyar bama-bamai - nau'ikan nau'ikan 10;
dogon zangon bama-bamai - nau'ikan 7;
jami'an leken asiri - nau'ikan nau'ikan 10;
c) ga duk sojojin da ke rufe - 15 dachas kowace rana.
Samar da rundunonin sojoji tare da kowane nau'in kayayyaki, gyare-gyare da kuma dawo da kayan aiki ana aiwatar da su ne a cikin kuɗin ajiyar ajiya da gyaran ginin gundumar.
Ya kamata a kwashe marasa lafiya da wadanda suka ji rauni da dawakai a cikin iyakokin Zapovovo, ta hanyar amfani da farko na cibiyar sadarwa na cibiyoyin kiwon lafiya.
IX. Gabaɗaya umarni
1. An ba da izinin tashi na farko ko ketare iyakar jihar kawai tare da izini na musamman na Babban Umurnin.
2. Dole ne tsarin rufewa ya ƙunshi takardu masu zuwa:
a) bayanin tsare-tsaren aiki na sojojin da ke cikin rufaffiyar, tare da taswirar da aka makala na yanke shawara da hada rundunonin sojoji har zuwa rundunonin soja da na kowane bangare wanda ya hada da;
b) jerin ma'aikatan yaƙi;
c) tebur don fita da tattarawar sassan murfin zuwa iyakar jihar;
d) wani shiri na amfani da rundunar sojin sama, tare da taswirar tushe da kuma yadda ake amfani da shi;
e) shirin tsaro na iska tare da taswirorin wurin wuraren tsaro na iska da tsarin tsaro na iska mai aiki;
f) shirin injiniya tare da lissafi da taswira;
g) shirin na'urar sadarwa tare da lissafi da zane-zane;
h) wani shiri na shirya goyon baya na baya da na kayan aiki na sojojin ƙasa da na sama, tare da rataye a kansu na taswirar tsara baya na sojojin ƙasa da na jiragen sama;
i) shirin ƙaurawar tsaftar muhalli da na dabbobi;
j) umarnin don haɓaka raka'o'in murfin akan ƙararrawa da sanya raka'o'in tallafi don sassan kan iyaka;
k) jerin abubuwa da tsarin da ke ƙarƙashin kariya ta sojojin filin da sojojin NKVD;
l) Takardun zartarwa (umarni, umarni, umarni).
3. Ana aiwatar da tsarin rufewa ne bayan samun rufaffen telegram daga wurina, memba na Babban Majalisar Soja, Babban Hafsan Hafsoshin Soja, ya sanya hannu tare da abubuwan da ke gaba: “Ci gaba da aiwatar da tsarin rufewa na 1941 .”
4. Ana ba da izini masu zuwa don haɓaka tsarin rufewa da tsaro:
cikakke - Kwamandan sojoji, memba na Majalisar Soja, shugaban hedkwatar gundumomi da shugaban sashen gudanarwa na hedkwatar gundumar;
game da shirin Sojan Sama - Kwamandan Rundunar Sojan Sama KOVO;
game da shirin shirya na baya - mataimakin. shugaban ma'aikata na gunduma mai kula da kayan aiki;
dangane da shirin sadarwa na soja - shugaban sashen sadarwa na soja na gundumar;
ta fuskar sadarwa - shugaban sadarwa na gundumar.
Sauran shugabannin rassan sojoji da ayyuka ana ba su damar yin ayyuka na sirri kawai a cikin sana'arsu, don sanar da su shirin rufewa.
A hedkwatar sojojin - Kwamandan Sojoji, memba na Majalisar Soja na Soja, Babban Hafsan Sojoji, Shugaban Sashen Ayyuka na Hedikwatar Sojojin.
5. Samar da tsarin fakewa cikin kwafi biyu, a ba ni kwafin guda ɗaya don amincewa ta hannun babban hafsan hafsoshin soji, sannan a ajiye kwafin na biyu, a rufe da hatimin Majalisar Soja ta gunduma, a cikin ajiyar sirri na Hakimin Hakimin. Ma'aikata.
6. Shirye-shiryen rufe da sojoji suka tsara kuma Majalisar Sojan Gundumar ta amince da su ga kowane yanki na murfin, wanda aka hatimce da hatimin Majalisar Soja, ya kamata a adana su a cikin sirrin sirri na shugaban yankin da ya dace.
7. Dole ne a adana takardun zartarwa na aikin soja a cikin jakunkuna da aka rufe tare da hatimin Majalisar Soja ta Soja a ... samuwar.
8. Ana buɗe babban fayil da fakiti tare da takaddun rufewa ta hanyar rubuce-rubuce ko ta wayar tarho - a cikin sojoji - na Majalisar Soja na Gundumar da kuma cikin tsari - na Majalisar Soja na Soja.
9. Duk takardun da ke cikin shirin murfin an rubuta su da hannu ko kuma an rubuta su da kansu ta hanyar kwamandojin da aka ba da izinin haɓakawa.
RATAYE - zane na murfin sojojin ZAPOVO akan taswirar 1: 1,000,000 a cikin kwafi ɗaya (kawai misali No. 1).
Sa hannu na gaske:
Kwamishinan Tsaro na Jama'a na USSR
Marshal na Tarayyar Soviet S. Timoshenko
Babban hafsan hafsoshin na kumbon
Janar G. Zhukov
Rubutun kan wasiƙa: "Kwamishin Tsaro na Jama'a na USSR." Akwai bayanin kula: “An kashe shi cikin kwafi 2. No. 1 - ga addressee, No. 2 - zuwa ga gudanar da aiki. Mai zartarwa: Manjo Janar Vasilevsky. Mataimakin ya tabbatar da kwafin. shugaban sashen Janar na Janar Vasilevsky.
TSAMO RF, f. 16, op. 2951, shafi na 237. 65-87.
An buga: http://bdsa.ru/sovnarkom-1941-god/1895-481-503859-20-1941
4. Umarni ga kwamandan sojojin PribOVO No. 503920/ss/ov
[Ba a baya fiye da Mayu 30, 1941]
Sov. Sirrin
Na musamman muhimmanci
Misali Na 2
Taswira 1: 1000000.
Domin rufe taro, tattarawa da tura sojojin PribOVO, zuwa ranar 30 ga Mayu, 1941, ku da kanku tare da shugaban ma'aikata da shugaban sashen gudanarwa na hedkwatar gundumar, ku ci gaba:
a) cikakken shirin don kare iyakokin jihar na Lithuania SSR daga Palanga zuwa da'awar. Kapchiamiestis, shirin kariya na kariya daga bakin tekun Baltic kudu da Matsalu Bay da tsibiran Dago da Ezel;
b) cikakken shirin tsaron iska.
I. Ayyukan tsaro:
1. hana mamaye makiya na kasa da na sama zuwa yankin gundumar;
2. tare da taurin kariya na garu a kan iyakar jihar, da tabbaci rufe taro, tattarawa da tura sojojin gundumomi;
3. tsaron bakin teku da tsibiran Ezel da Dago, tare da Red Banner Baltic Fleet, don hana makiya amphibious saukowa;
4. Ayyukan tsaro na iska da na jiragen sama don tabbatar da ayyukan jiragen kasa ba tare da katsewa ba da kuma yawan dakarun gundumomi;
5. Yin amfani da kowane nau'i na bincike na gundumomi don ƙayyade lokaci na yanayin tattarawa da haɗakar da sojojin abokan gaba;
6. ta hanyar aiki na zirga-zirgar jiragen sama, samun karfin iska da kuma hare-hare masu karfi a kan manyan hanyoyin jirgin kasa, gadoji, hanyoyi da kungiyoyin dakaru, rushewa da jinkirta taro da tura sojojin abokan gaba;
7. Hana kai hare-hare ta sama da makiya da kungiyoyin zagon kasa daga jibgewa da sauka a yankin gundumar;
8. Daga ranar farko ta ƙaddamarwa, za a mayar da tsaron bakin tekun Estoniya daga Narva Bay zuwa Matsalu Bay da tsibirin Vormsi zuwa umurnin gundumar Soja ta Leningrad. A lokaci guda, canja wurin 65th Rifle Corps tare da 16 da 11 bindigogi division da 4th Aviation Division zuwa sojojin LVO.
An danƙa ci gaban shirin rufe wannan sashin na tsaro ga umurnin LVO.
II. Tsara tsaron kan iyakar jihar, jagora ta hanyar mahimman umarni masu zuwa:
1. Tushen tsaro ya kamata ya kasance da tsayin daka na kare yankunan da aka samar da katangar da ke kan iyakokin jihar, ta hanyar amfani da dukkan karfi da karfi don ci gaban su.
Ba da aiki mai aiki don tsaro. Duk wani yunƙurin da abokan gaba suka yi na kutsa kai cikin kariya yakamata a kawar da su nan take ta hanyar kai hari daga gawawwaki da ma'ajiyar sojoji.
2. Ba da kulawa ta musamman ga kariyar tanki. A yayin da ake samun ci gaba a fagen tsaro ta manyan motocin makiya na makiya, za a yi yaki da su da kuma kawar da wannan nasara ta hanyar umarnin gundumar kai tsaye, wanda, da farko, za a yi amfani da anti-mai kumburi. -manyan bindigogi kirar birged, injunan injina da jirgin sama. Aikin dakarun da ke yaki da tankokin yaki shi ne haduwa da tankunan yaki da bindigogi masu karfin gaske a kan layin da aka shirya kuma, tare da jiragen sama, su rike su har sai injunan injinan mu sun tunkari tare da kai hari. Aikin gawawwakin makanikai shi ne turawa karkashin rufin rundunonin yaki da tankokin yaki, tare da kai hare-hare masu karfi da karfi, tare da jirgin sama don yin galaba a kan sassan injiniyoyin abokan gaba da kuma kawar da ci gaban.
3. Yi la'akari da fagage masu zuwa don zama alhakin musamman:
a) Memel, Telshinai;
b) Tilsit, Siauliai;
c) Gumbinen, Kaunas;
d) Suwalki, Olita.
4. A karkashin yanayi mai kyau, duk sojojin da ke karewa, da rundunonin sojoji da gundumomi ya kamata su kasance cikin shiri, bisa umarnin Babban Kwamandan, don kaddamar da hare-hare cikin gaggawa.
III.
A hannun dama shine gundumar soja na Leningrad tare da babban aikin kare Leningrad. Rundunar ta 65th Rifle Corps, wacce aka canjawa wuri zuwa tsarinta, tana shirya tsaro daga Narva Bay zuwa Matsalu Bay. Babban ofishin Corps a Türi.
Iyaka da LVO - kara. Ostashkov, da'awar. Tsibirin, Voru, da'awar. Viljandi, Ezel da tsibirin Dago (haɗe).
A gefen hagu akwai Gundumar Soja ta Musamman ta Yamma. Hedkwatar daga ranar 3rd na gangami - Baranovichi. Sojojinsa na dama na 3rd sun shirya tsaro a Kapchiamiestis, Shchuchin gaba. Shtarm - Grodno.
Iyaka tare da ZapOVO - da'awar. Polotsk, kara. Ashmyany, kara. Druskeniki, Marggrabovo, da'awar. Letzan.
IV. Don aiwatar da ayyukan da aka sanya, sami wuraren rufewa guda uku.
Rufe yanki na 1 - 27th Army.
Haɗin:
Darakta na rundunar soji ta 27;
Runduna ta 67 ta Sojojin;
Runduna ta 189 ta Sojojin;
3 dept. brigaden bindiga;
tsaron bakin teku na bakin teku da tsibiran Ezel da Dago;
sassan iyaka.
Shugaban gundumar shi ne kwamandan runduna ta 27. Shatar - Riga.
Iyakoki a hagu - Mazeiklay, da'awar. Palanga.
Ayyuka:
a) tsaron bakin teku daga Matsalu Bay, da'awar Palanga. da tsibiran Ezel da Dago don hana faɗuwar makiya a bakin teku da tsibirai. A kan tsibirin Ezel, kula da kulawa ta musamman ga tsaron Tagalaht Bay;
b) tsaron bakin teku na tsibiran Ezel da Dago, tare da haɗin gwiwar Red Banner Baltic Fleet, sufurin jiragen sama da kuma tsaron bakin teku na gabar tekun Vindava da Hanko Peninsula, sun toshe rundunar abokan gaba daga shiga Gulf of Riga ta hanyar Irbent. Matsalolin Sosla da Suur-Vein da samun damar shiga Tekun Finland;
c) tsaron tushe a Liepaja;
d) a shirye don ba da taimakon ma'aikata ga sansanin tsaro na tsibiran Ezel da Dago.
Rufe yanki na 2 - 8th Army wanda ya ƙunshi:
Sarrafa Sojojin 8; Gudanar da gine-gine 10 da 11; 10,125, 48 da 90 sassa; Darakta na ƙungiyar makanikai ta 12; 23 da 28 sassan tanki; 9th anti-tank brigade; rundunonin garu na Telshoi da Shauliai kagara; Na 7 gauraye bangaren sufurin jiragen sama; sassan iyaka.
Sami gawawwakin makanikai na 12 da kuma na 9th anti-tank brigade a Ulgvechtis, Anduvinai, Kelmi yankin.
Shugaban gundumar shi ne kwamandan runduna ta 8. Shtarm - Siauliai.
Iyakar da ke gefen hagu shine Daugavpils, kara. Panevezys, da'awar. Serejus, Jurbarkars (Jurburg), Insterburg.
Aikin shine tabbatar da cika kwatance daga Memel zuwa Kretinga, Telginai, kuma daga Tilsit zuwa Taurage, Siauliai, tare da kare katangar filayen da ke kan iyakar jihar da kuma wuraren da aka kirkira a Telshai da Siauliai.
Murfin yanki na 3 - 11th Army.
Haɗin:
Darakta na rundunar soji ta 11; Ofisoshin gine-gine 16, 21 da 24; 5, 33, 189, 128, 23, 126, 179, 184 sassa; Sarrafa makanikai 3. gidaje; 2, 5 na tanki, 84 mechanized division, 10 anti-tanki bindigogi. brigade; 110, 429 gudu RGK; garrisons na Kovno da Alitsky garu yankunan; 8th gauraye bangaren sufurin jiragen sama; sassan iyaka.
'Yan zanga-zanga na farko. Dole ne a aika da jirgin kasa na shafi na 126 na sashin zuwa yankin tashar. Kazlu-Ruda bai wuce kwanaki 3 na gangamin taron ba da kuma kashi na 23 zuwa yankin Kaunas ba a wuce kwanaki 4 ba.
3 meh. Yi gini a cikin Kazlu-Ruda, Prienai, yankin Kaunas.
Rundunar sojojin kasa ta 24, wacce ta kunshi runduna ta 179 da ta 184, za ta kasance a yankin Vilnius da Orony.
Shugaban gundumar shi ne kwamandan runduna ta 11. Shtarm - Kaunas.
Aikin shine kare katangar filin, wuraren garu na Kovno da Alyt a gaba. Jurburg (Jurbarkas), da'awar. Kapchiamiestis don rufe kwatancen Kaunas da Alyt.
V. Rundunar Gundumar tana nan da nan:
Rundunar ta 24 mai kunshe da 180th da 182nd Division da 181st Division a wuraren turawa, tare da ci gaba da canja wurin su bisa tsarin turawa.
Rukunin jiragen sama na 6 da na 57 da kuma gawarwakin jiragen sama na 5 a yankin Daugavpils.
VI. Ayyukan jirgin sama
1) Ta hanyar kai hare-hare a jere ta hanyar jiragen yaki a kan sansanonin da aka kafa da filayen jiragen sama, da kuma ayyukan yaki a cikin iska, suna lalata jiragen makiya da samun karfin sama tun farkon yakin;
2) Jiragen yaki, tare da hadin gwiwa tare da dukkan tsarin tsaron sararin sama na gundumar, za su yi tsayin daka wajen yin hadin gwiwa da tattara dakaru na gundumar, da ayyukan yau da kullum na layin dogo, da hana jiragen makiya shawagi ta cikin yankin gundumar. cikin kasar.
3) Tare da hadin gwiwa da sojojin kasa, ruguza abokan gaba da ke gaba tare da hana manya-manyan sojojinsa na injina kutsawa ta hanyar tsaron gundumar.
4) Tare da jiragen ruwa na ruwa da kuma Red Banner Baltic Fleet, lalata sojojin ruwa na abokan gaba da jigilar kaya a cikin Tekun Baltic da kuma hana tashin hankali na abokan gaba a tsibirin Dago da Ezel da kuma bakin teku a cikin iyakokin gundumar.
5) Hare-hare a kan mahadar layin dogo na Königsberg, Marienburg, Marienwerder, Deutsch-Pilau, Allenstein, Insterburg da kuma kan gadoji na layin dogo a tsallaken kogin. Vistula a cikin Danzig, sashin Bydgoszcz, da kuma tare da ƙungiyoyin sojoji, don tada hankali da jinkirta tattara sojojin abokan gaba.
6) Rushe tashar jirgin ruwa na Memel.
VII. Bisa ga umarnin gundumar Soja ta Musamman na Baltic:
1. Shirya layin baya:
a) a gaba - Darbenom, Kulnai, Rytavas, Shilom, Ulinas, Skaudvine, Rasientai, Serdjus, Kazlu-Ruda, Pilvsikai, Mariampol, Siminas, da Dusis, da'awar. Druskeniki;
b) r. Barta, Kalvariya, Telshinai, Luske, Dubissa, gaba tare da gabar gabas na kogin. Neman.
2. Samar da kai hare-hare ta mashina da jiragen sama tare da hadin gwiwar sojojin kiyaye bindigu da kuma jami'an yaki da tankokin yaki.
3. Reconnoiter da kuma zayyana layin baya zuwa zurfin zurfin zuwa tsohuwar iyaka tare da Latvia, Lithuania da Poland a cikin PribOVO da layin da aka yanke tare da kogin. Western Dvina.
4. A ranar 30 ga Mayu, 1941, ku karɓi yankin da ke da garu na Sebezh daga gundumar Soja ta Zapovo kuma ku tsara shirin kawo shi ga cikakken shiri.
5. Idan akwai tilas janyewa, samar da wani shiri don samar da shingen tanki zuwa zurfin zurfin da kuma tsarin gadoji na hakar ma'adinai, layin dogo da wuraren yiwuwar taro na abokan gaba (sojoji, hedkwatar, asibitoci, da dai sauransu).
6. A cikin shirin tsaro na sararin sama, samar da tsaro ta sama na sojoji da kuma tsaron sararin samaniyar yankin da ke yankin arewa maso yamma; yi aiki na musamman dalla-dalla:
a) ƙungiyar sabis na VNOS - sanarwar nan da nan na filayen jiragen sama, da farko jirgin sama, duka daga kamfani da layin VNOS; sanarwar wuraren tsaron iska da wurare, dakunan kula da gundumomi na brigade da yankunan tsaron iska.
b) amfani da ayyukan jiragen sama na yaki, kafa wuraren da za a lalata jiragen abokan gaba ga sassan iska;
c) Rufe da makaman kare-dangi da jiragen yaki na dindindin wuraren tsaro da wurare, wuraren sauke kaya da wuraren tattara sojoji;
d) batutuwan sadarwa da kula da tsarin tsaron iska.
7. Ci gaba:
a) tara sojoji a faɗakarwa da kuma ba da rukunin tallafi ga sojojin kan iyaka;
b) wani shiri don karewa da kariya daga manyan masana'antu na masana'antu, tsari da kayan aiki.
8. Idan an tilastawa janyewa, haɓaka, daidai da umarni na musamman, shirin korar masana'antu, masana'antu, bankuna da sauran masana'antun tattalin arziki, hukumomin gwamnati, ɗakunan ajiya na sojoji da kadarorin gwamnati, ma'aikatan soja, hanyoyin sufuri, da dai sauransu. .
VIII. umarnin baya.
Kafin ranar 15th na gangami, an ba ku izinin ciyarwa:
a) don sojojin da ke ƙasa - 3 harsasai na harsashi, man fetur don motocin yaki - 5 sake cikawa, don sufuri - 8 sake cika;
b) don Sojan Sama: mayakan - nau'ikan 15; kusa da [su] bombard [masu aiki] - nau'ikan nau'ikan 10; mai dogon zango [masu aiki] - nau'ikan nau'ikan 7; jami'an leken asiri - nau'ikan nau'ikan 10;
c) ga duk sojojin da ke rufe - 15 dachas kowace rana.
Samar da rundunonin sojoji tare da kowane nau'in kayayyaki, gyare-gyare da kuma dawo da kayan aiki ana yin su ne a cikin kuɗin ajiyar ajiya da gyaran ginin gundumar.
Ya kamata a gudanar da korar marasa lafiya da masu rauni da dawakai a cikin PribOVO, ta amfani da farko na cibiyar sadarwa na cibiyoyin kiwon lafiya.
IX. Gabaɗaya umarni.
1. An ba da izinin tashi na farko ko ketare iyakar jihar kawai tare da izini na musamman na Babban Umurnin.
2. Dole ne tsarin rufewa ya ƙunshi takardu masu zuwa:
a) bayanin tsare-tsaren aiki na sojojin da ke rufe tare da taswirar yanke shawara da tarukan runduna, har zuwa rundunonin runduna da daidaikun ƙungiyoyin da suka haɗa da shi;
b) jerin ma'aikatan yaƙi;
c) tebur don janyewa da tattarawar sassan murfin zuwa iyakar jihar;
d) wani shiri na amfani da rundunar sojin sama tare da taswirar tushe da aikin da aka makala a kai;
e) shirin tsaro na iska tare da taswirorin wurin wuraren tsaro na iska da tsarin tsaro na iska mai aiki;
f) shirin injiniya tare da lissafi da taswira;
g) shirin na'urar sadarwa tare da lissafi da zane-zane;
h) wani shiri na shirya goyon baya na baya da na kayan aiki na sojojin ƙasa da na sama, tare da rataye a kansu na taswirar tsara baya na sojojin ƙasa da na jiragen sama;
i) shirin ƙaurawar tsaftar muhalli da na dabbobi;
j) umarnin don haɓaka raka'a akan faɗakarwa da sanya raka'o'in tallafi don raka'o'in kan iyaka;
k) jerin abubuwa da tsarin da ke ƙarƙashin kariya ta sojojin filin da sojojin NKVD;
l) Takardun zartarwa (umarni, umarni da umarni).
3. An fara aiwatar da shirin bayan an karɓi saƙon rufaffiyar telegram da ni, memba na Babban Majalisar Soja da Babban Hafsan Hafsoshin Sojojin [Red] ya sanya wa hannu, tare da abubuwan da ke gaba: “Ci gaba da aiwatarwa. na tsarin rufewa na 1941."
4. Ana ba da izini masu zuwa don haɓaka tsarin rufewa da tsaro:
a hedkwatar gundumomi: gaba daya - Kwamandan sojoji, memba na Majalisar Soja, Shugaban Hedikwatar Gundumar, Shugaban Sashen Ayyuka na Hedikwatar Gundumar;
dangane da shirin Sojan Sama - Kwamandan Rundunar Sojan Sama na PribOVO;
game da shirin shirya na baya - mataimakin. shugaban ma'aikata na gunduma mai kula da kayan aiki;
dangane da shirin sadarwa na soja - shugaban rundunar soji na gundumar;
ta fuskar sadarwa - shugaban sadarwa na gundumar.
Sauran shugabannin rassan sojoji da ayyuka ana ba su damar yin ayyuka na sirri kawai a cikin sana'arsu, ba tare da sanar da su shirin rufewa ba.
A hedkwatar sojojin - Kwamandan Sojoji, memba na Majalisar Soja na Soja, Babban Hafsan Sojoji, Shugaban Sashen Ayyuka na Hedikwatar Sojojin.
5. Samar da tsarin fakewa cikin kwafi biyu, a ba ni kwafin guda ɗaya don amincewa ta hannun babban hafsan hafsoshin soji, sannan a ajiye kwafin na biyu, a rufe da hatimin Majalisar Soja ta gunduma, a cikin ajiyar sirri na Hakimin Hakimin. Ma'aikata.
6. Shirye-shiryen rufe da sojoji suka tsara kuma Majalisar Sojan Gundumar ta amince da su ga kowane yanki na murfin, wanda aka hatimce da hatimin Majalisar Soja, ya kamata a adana su a cikin sirrin sirri na shugaban yankin da ya dace.
7. Dole ne a adana takardun zartarwa na aikin soja a cikin fakitin da aka hatimce da hatimin Majalisar Soja ta Sojoji, tare da tsarin wayar hannu na kafa.
8. Ana buɗe manyan fayiloli da fakiti tare da takaddun rufewa a rubuce (ƙarin da ba za a iya gani ba).
9. Duk takardun da ke cikin shirin murfin an rubuta su da hannu ko kuma an rubuta su da kansu ta hanyar kwamandojin da aka ba da izinin haɓakawa.
RATAYE - zane na murfin sojojin PribOVO akan taswira 1: 1000,000 a cikin kwafi ɗaya (kawai tare da kwafin No. 1).
Kwamishinan Tsaro na Jama'a na USSR
Marshal na Tarayyar Soviet (S. Timoshenko)
Babban hafsan hafsoshin na kumbon
Janar na Sojojin (G. Zhukov)
Rubutun kan wasiƙa: "Kwamishin Tsaro na Jama'a na USSR." Akwai bayanin kula: “Manjo Janar Vasilevsky ne ya rubuta kwafi na 1 kuma ya ba da shi ga wanda ke jawabi; kwafin No. 2 shugaban sashen gudanarwa na hedkwatar PribOVO, Manjo Janar Trukhin ya kwafe shi - don fayil ɗin sashen gudanarwa." Mataimakin ya tabbatar da kwafin. shugaban sashen Janar na Janar Vasilevsky.
TsAMO RF, f.16, op. 2951, d. 237, shafi na 33-47.
An buga: http://bdsa.ru/sovnarkom-1941-god/1921-507-503920-30-1941
5. Umarni ga kwamandan sojojin KOVO No. 503862/ss/ov
[Ba daga baya sai Mayu 20, 1941]
Babban sirrin
Na musamman muhimmanci
Misali Na 2
Taswira 1: 1000000.
Don rufe taro, tattarawa da tura sojojin gundumomi nan da ranar 25 ga Mayu, 1941, ku da kanku, tare da shugaban ma'aikata da shugaban sashen gudanarwa na hedkwatar gunduma, za ku ci gaba:
1. Cikakken tsari na kare iyakokin jihar daga tafkin. Svityazskoye zuwa Lipkana;
2. Cikakken tsarin tsaron iska.
I. Ayyukan tsaro:
1. Hana mamaye makiya na kasa da na sama zuwa yankin gundumar.
2. Ƙarfafa tsaro na katangar da ke kan iyakar jihar za ta tabbatar da ɗaukar matakan tattarawa, tattarawa da tura sojojin gundumar.
3. Ayyukan tsaro na jiragen sama da na jiragen sama za su tabbatar da aiki na yau da kullun na layin dogo da kuma yawan sojojin gundumar.
4. Yin amfani da kowane nau'i na bincike, ƙayyade lokaci na yanayin tattarawa da kuma haɗakar da sojojin abokan gaba.
5. Ta hanyar ayyukan jiragen sama masu aiki, samun karfin iska da kai hare-hare a kan manyan hanyoyin jirgin kasa, gadoji da kungiyoyin sojoji, rushewa da jinkirta taro da tura sojojin abokan gaba.
6. Hana sojojin kai hari ta sama na abokan gaba da kungiyoyin zagon kasa daga jibgewa da sauka a yankin gundumar.
II. Tsara tsaron kan iyakar jihar, jagora ta hanyar mahimman umarni masu zuwa:
1. Tushen tsaro ya kamata ya kasance na ci gaba da kare yankuna masu kagara da katangar da aka gina a kan iyakokin jihar, ta hanyar amfani da dukkan karfi da karfi don ci gaba da ci gabansu. Ba da kariya halin ayyuka masu aiki. Duk wani yunƙurin da abokan gaba suka yi na kutsa kai cikin kariyar mu ya kamata a kawar da su nan take ta hanyar kai hari daga gawawwaki da ma'ajiyar sojoji.
2. Ba da kulawa ta musamman ga kariyar tanki. A yayin da ake ci gaba da samun nasara a fagen tsaro ta manyan motocin makiya na makiya, yakar su da kuma kawar da wannan nasara dole ne a aiwatar da su ta hanyar umarnin gundumar kai tsaye, wanda yin amfani da gawawwakin makanikai. sojojin anti-tanki brigades da jirgin sama. Aikin birgediya-hankali na yaki da tankokin yaki shi ne haduwa da tankunan makiya dauke da manyan bindigogi a kan layin da aka tanada, tare da jiragen sama, da jinkirta ci gabansu har sai injunan injinan mu sun tunkari kuma su kai farmaki. Aikin gawawwakin makanikai shi ne a yi amfani da su a karkashin buraguzan bindigogi masu yaki da tankokin yaki, tare da kai hare-hare masu karfi da karfi, gami da jiragen sama, don yin galaba a kan sassan injiniyoyin abokan gaba da kuma kawar da ci gaban.
3. Yi la'akari da fagage masu zuwa don zama alhakin musamman:
a) Khlm, Kovel, Rivne;
b) Daga Grubeshov na gaba, Krystynopol zuwa Brody, Tarnopol;
c) Tomaszow, Lviv;
3) Yaroslav, Lviv;
e) Daga Przemysl na gaba, Lisko zuwa Sambir, Drohobych;
cin abinci. Uzhok, Sambir;
g) Mukachevo, Stryi;
e) Kereshmese, Stanislav;
i) Daga gaban Radauti, Dorohoi zuwa Chernivtsi, Kolomyia;
j) Darabani, Kamenets-Podolsk.
4. A karkashin yanayi mai kyau, ya kamata dukkan sojojin da ke karewa da na rundunonin sojoji da gundumomi su kasance cikin shiri, bisa jagorancin babban kwamandan rundunar, don kaddamar da hare-hare cikin gaggawa don fatattakar kungiyoyin makiya, da mika fada a yankunanta da kuma kwace wurare masu amfani.
III.
A hannun dama shine Gundumar Soja ta Musamman ta Yamma. Hedikwatar daga ranar 3rd na gangami Baranovichi. Sojojinsa na 4 na hagu sun shirya tsaro a gaban Drogichin, da'awar. tafkin Svityazskoe. Hedikwatar Sojojin Kobrin. Iyaka tare da ZapOVO - r. Pripyat, Pinsk, Vlodava, Demblin, Radom. Duk abubuwa don haɗawa da ZAPOVO.
A hagu shine gundumar Soja ta Odessa. Hedkwatar daga ranar 3rd na tattara Tiraspol. Gawarwakinsa na gefen dama na 35 ya kare gaban Korzheutsy, da'awar. LeOWO.
Iyaka tare da OdVO-Khudyaki, Uman, Vapnarka, da'awar. Dzhurin, Kalus, da'awar. Korzheutsi, Pashkani.
IV. Don tsara tsaro a lokacin farkon lokacin ƙaddamarwa da ƙaddamarwa, duk yankin iyakar KOVO ya kamata a raba shi zuwa wuraren rufewa guda hudu.
1. Rufe wuri na 1. Shugaban yankin da aka rufe shi ne Kwamandan runduna ta 5.
Haɗin dakaru: kwamandan runduna ta 5, 15th Corps (45th, 62nd Infantry); 27 p. gini (87, 124, 135 sd.); 22 gawarwakin injina (19, 41 td, 215 md); garrisons na Kovel, Vladimir-Volynsky da kuma arewacin yankin Strumilovskogo garu, 39 mayakan, 14 gauraye da 62 jirgin sama division. sassan iyakar NKVD.
Aikin shine kare iyakar jihar a gaba. Wlodawa, Ustmilug, Krystynopol, hana makiya mamaye yankin mu.
Hedkwatar RP - Hedikwatar Rundunar Soja ta 5 Kovel.
Iyakar a gefen hagu shine Kremenets, Kholoev, Krystynopol, Rakhane. Duk maki don RP No. 1 m.
2. Rufe wuri na 2. Shugaban yankin rufe shi ne kwamandan runduna ta 6.
Rukunin runduna: Darakta na Sojoji na 6, Corps 6 (41st, 97th, 159th Infantry Division); 4 fawa. hulu (8.32 td, 81 md); 3 Kawa. rarraba; garrisons na Rava-Russky da yammacin yankin Strumilovskiy masu garu; 15th da 16th garwaya ƙungiyoyin jiragen sama; sassan iyakar NKVD.
Aikin shine kare iyakar jihar a gaban Krystynopol, Makhnov, Senyava, Radymno, hana abokan gaba su shiga cikin yankinmu.
Hedkwatar RP - Hedikwatar Rundunar Soja ta 6 Lviv.
Iyakar da ke hagu ita ce Tarnopol, Bobrka, Gordok, Radymno, Rzeszow. Duk abubuwan da suka haɗa da RP No. 2.
3. Rufe wuri na 3. Shugaban yankin da aka rufe shi ne kwamandan runduna ta 26.
Haɗin dakaru: kwamandan runduna ta 26; 8 pp. gini (72, 99, 173 sd); Gawarwakin injina na 8 (12, 34 td, 7 md); garrison na yankin garu na Przemysl; 63 mayakan, 46 cm sassan jirgin sama; sassan iyakar NKVD.
Aikin shine kare iyakar jihar a gaba. Radymo, Przemysl, kara. Lutowiska, hana makiya mamaye yankin mu.
Hedikwatar RP - Hedikwatar Sojoji ta 26 Sambir.
Iyakar gefen hagu shine Trembovlya, Stryi, Drohobych, St. Sambir, Lutowiska. Duk maki ban da Art. Sambir, na RP No. 3.
4. Rufe wuri na 4. Shugaban yankin rufe shi ne kwamandan runduna ta 12.
Haɗin dakaru: kula da Sojojin 12; 13 pp. gini (192, 44); 17th Corps (58, 60, 96 GDS, 164 SD); Gawarwakin injina na 16 (15, 32 TD, 240 md); garrison na Kamenets-Podolsk garu yankin; 44, 46 ƙungiyoyin jiragen saman yaƙi; sassan iyakar NKVD.
Aikin shine kare iyakar jihar a gaban Lutowiska, Uzhok, Vorokhta, Volchynets, Lipkany, hana abokan gaba su mamaye yankinmu.
Hedkwatar RP - Hedikwatar Rundunar Sojoji ta 12 Stanislav.
Iyakar da ke hagu ita ce iyaka da OdOVO.
V. A hannun Hukumar Gundumar kai tsaye tun daga kwanakin farko na gangami, ku sami:
a) 9 zuw. gawarwaki (20, 35 TD, 131 MD), 5th anti-tanki birgediya a yankin Rozhytse, Torchin, Lutsk, Kivertsy;
b) Gawawwakin injiniyoyi na 19 (40, 43 td, 213 md) a yankin Rivne, Varkovichi, Zdolbunovo;
c) Gawawwakin makanikai na 15 (10, 37 TD, 212 MD), 1 brigade anti-tanki a cikin yankin Brody, Zolochev;
d) 24th mech Corps (45, 49 td, 215 md) a cikin Volochisk, Proskurov, Starokonstantinov yankin;
e) mayaƙa 36, 18, 18 da 19 ƙungiyoyin jirgin saman bama-bamai.
Bugu da kari, runduna ta 2, 47, 49, 68, 75, 76 da 77 gauraye da kuma na 23 masu fashewar jiragen sama za su kasance a hannun hukumar gudanarwar gunduma a cikin kwanaki ukun farko na hadakar.
Bugu da ƙari, a cikin lokacin daga 4 zuwa 15 kwanakin motsi, mayar da hankali:
31st Corps (193, 195, 200 Infantry Division) a cikin Kovel, Sokul, Troyanovka yankin;
36th Corps (140, 146, 228 Infantry Division) a cikin Dubno, Chervonoarmeysk, yankin Kremenets;
5 kav. jiki (14, 32 cd); 37th Corps (80, 139, 141st Infantry Division) da 2nd Anti-Tank Artillery Brigade zuwa yankin Lviv;
7th Corps (147th, 196th, 206th Infantry Division - za su zo ta jirgin kasa) da kuma 4th Anti-Tank Artillery Brigade zuwa Komarno yankin, Dorozhev, da'awar. Stry, Nikolaev;
55th Corps (130, 169, 189) da 3rd Anti-Tank Artillery Brigade zuwa yankin Yarmolintsy, Balin, Nv. Ushitsa.
Ayyuka na ajiyar umarnin KOVO:
1. Shirya wuraren anti-tanki da layin kariya na baya:
a) 31 sk - a gaban Nv. Vyzhva, Turiisk, Tulichev; \236\
6) 36 sk-kan kogin. Stokhod a gaban Lutsk, Stanislavchik, Toporov;
c) 37 sk a gaban Kamenka, Mageruv, Yavorov;
d) 7 sk a gaban Mosciska, St. Sambir, Turka da gefen kogin. Yi ƙoƙari a gaban Turka, Bolekhov don rufe wasu kwatance.
e) 55 sk tare da kogin. Dniester a gaban Zhvanets, Kalius.
2. A yayin da ake samun ci gaba na manyan haɗin gwiwar abokan gaba, a kan shirye-shiryen tsaro da kuma wuraren da aka yi garkuwa da tankunan yaki, jinkirtawa da lalata ci gaba da ci gaba da ci gaba da ci gaba da ci gaba da ci gaba da kai hare-hare na makanikai, tare da jiragen sama, cin nasara ga abokan gaba da kawar da su. nasara.
3. A karkashin yanayi masu kyau, ku kasance cikin shiri, bisa jagorancin Babban Umurnin, don kaddamar da hare-hare cikin gaggawa don kayar da kungiyoyin abokan gaba, tura tashin hankali zuwa yankinsa da kama wurare masu fa'ida.
VI. Ayyukan jirgin sama na gundumar
1. Ta hanyar kai hare-hare ta sama da jiragen yaki a kan sansanonin da aka kafa da filayen saukar jiragen sama, da kuma yadda ake gudanar da ayyukan a cikin iska, suna lalata jiragen makiya da samun karfin sama tun farkon yakin.
2. Jiragen yaki, tare da hadin gwiwa tare da dukkan tsarin tsaron sararin sama na gundumar, za su tsaya tsayin daka wajen hada karfi da karfe na sojojin gundumar, da aikin da jiragen kasa ke yi na yau da kullun, tare da hana jiragen makiya shawagi ta cikin yankin gundumar. cikin kasar.
3. Tare da hadin gwiwa da sojojin kasa, ruguza abokan gaba da ke gaba da kuma hana ci gaban manyan sojojinsa na injiniyoyi.
4. Ta hanyar lalata gadoji na dogo, mahaɗar Katowice, Kielce, Czestochowa, Krakow, da kuma ayyuka da ƙungiyoyin abokan gaba, rushewa da jinkirta taro da tura sojojinsa.
5. Yi la'akari da cewa babban umurnin jirgin sama zai dogara ne akan yankin KOVO, wanda ya ƙunshi:
Gawarwakin jiragen sama na 1 (40, 51 dbad da 56 akan DD);
Rundunar iska ta biyu (35, 47 dbad, 67 sama da DD).
Manufar babban kwamandan jirgin sama shine:
a) lalata baƙin ƙarfe. dor. cibiyar Breslau, Kreizburg, Oppeln;
b) hare-hare na tsare-tsare a kan manyan cibiyoyin soja da masana'antu.
VII. Bisa umarnin gundumar:
1. Reconnoiter da shirya raya tsaro Lines ga dukan zurfin tsaro har zuwa kogin. Dnieper hada da.
Ƙirƙirar da shirin kawo Korostensky, Novgorod-Volynsky, Letichevsky da Kyiv garu yankunan, kazalika da duk garu yankunan, don magance shirye-shirye, gina a 1939.
Idan an tilastawa janyewar, samar da wani shiri don ƙirƙirar shingen tanki zuwa zurfin zurfi da kuma shirin ma'adinai na gadoji, zhel. dor. nodes da maki na yiwuwar tattara makiya (sojoji, hedkwatar, asibitoci, da dai sauransu).
2. Lokacin haɓaka shirin tsaron iska na gundumomi, samar da tsaro ta iska na sojoji da kuma tsaron iska na yankin yankin tsaron iska na Kyiv. Yi aiki na musamman dalla-dalla:
a) kungiyar na sabis na VNOS da sanarwar nan da nan daga duka kamfanoni da bataliyar da layin VNOS, filayen jiragen sama na jirgin sama, musamman filayen jiragen sama na jirgin sama, wuraren tsaro na iska da wuraren aiki, ofisoshin gundumar brigade da yankunan tsaro na iska.
b) amfani da ayyukan jiragen sama na yaki, kafa wuraren da za a lalata jiragen abokan gaba ga sassan iska;
c) cikakken murfin wuraren tsaro na iska na dindindin da wuraren aiki, wuraren saukarwa da wuraren tattarawa ta hanyar tsaron iska da jirgin sama na tushen ƙasa;
d) batutuwan sadarwa da kula da tsarin tsaron iska.
3. Ci gaba:
a) wani shiri na tara sojoji a faɗakarwa da kuma sanya sassan tallafi ga sassan kan iyaka;
b) tsare-tsare don karewa da kariya daga manyan masana'antun masana'antu, tsari da wurare.
4. Idan aka yi watsi da tilas, a inganta, bisa ga umarni na musamman, shirin korar masana'antu, masana'antu, bankuna da sauran masana'antun kasuwanci, hukumomin gwamnati, dakunan ajiya, kayan soja da na gwamnati, ma'aikatan soja, hanyoyin sufuri da sauran su. abubuwa.
VIII. umarnin baya.
Kafin ranar 15th na gangami, an ba ku izinin ciyarwa:
a) Don sojojin da ke rufe ƙasa - 3 harsashi; man fetur - 5 tashoshi na motocin yaki, 8 na kayan abinci na sufuri.
b) Ga Sojan Sama: mayakan - nau'ikan 15; masu kai hare-haren bama-bamai 10 iri-iri; dogon zangon bama-bamai - nau'ikan 7; ayyukan leken asiri 10 manufa.
c) Ga duk sojojin da ke rufe - 15 dachas wadata abinci kowace rana.
Bayar da dakaru da kowane nau'in kayayyaki, gyare-gyare da kuma dawo da kayan aiki ana aiwatar da su ne a cikin kuɗin ajiyar ajiya da ginin gundumar.
Ya kamata a gudanar da korar marasa lafiya da wadanda suka ji rauni da dawakai a cikin KOVO, ta amfani da farko na cibiyar sadarwa na cibiyoyin kiwon lafiya.
IX. Gabaɗaya umarni
1. Ana aiwatar da tsarin rufewa bayan samun rufaffen telegram daga wurina, memba na Babban Majalisar Soja da Babban Hafsan Sojojin Red Army, wanda aka sanya hannu tare da abun ciki mai zuwa: “Ci gaba da aiwatar da tsarin rufewa na 1941."
2. Jirgin farko da ketare iyakar jihar ta sassan mu ba za a iya aiwatar da shi kawai tare da izinin Babban Rundunar ba.
3. Dole ne tsarin rufewa ya ƙunshi takardu masu zuwa:
a) Bayanan kula game da tsarin aiki na sojojin da ke rufe, tare da taswirar maƙalar yanke shawara da tara sojoji har zuwa rundunonin da ƙungiyoyin guda ɗaya.
b) Jerin ma'aikatan yaƙi.
c) Tables na fita da maida hankali na sassan rufewa zuwa iyakar jihar.
d) Tsare-tsare don amfani da rundunar sojojin sama tare da taswirar tushe da kuma amfani da aikin da aka makala a ciki.
e) Tsarin tsaro na iska tare da taswirorin wurin wuraren tsaro na iska da tsarin tsaro na iska mai aiki.
f) Tsarin tallafin injiniya tare da ƙididdiga da taswira.
g) Tsarin na'urar sadarwa tare da lissafi da zane-zane.
h) Tsari don tsara goyon baya na baya da kayan aiki na sojojin ƙasa da na sama, tare da taswirar baya na ƙungiyar sojojin ƙasa da jirgin sama.
i) Tsarin kwashe tsaftar muhalli da na dabbobi.
j) Umarni don haɓaka raka'o'in rufewa akan ƙararrawa da tura sassan tallafi don sassan kan iyaka.
k) Jerin abubuwa da tsarin da ke ƙarƙashin kariya ta sojojin filin da sojojin NKVD.
l) Takardun gudanarwa (umarni, umarni da umarni).
4. Samar da tsari cikin kwafi biyu. Sai a mika min kwafi daya ta hannun Babban Hafsan Hafsoshin Sojojin Red Army, don amincewa, kuma kwafin na biyu ya kamata a ajiye shi a cikin ma'ajiyar shugaban ma'aikata na gunduma a cikin babban fayil da aka hatimce da hatimin gundumar. majalisar soja.
Shirye-shiryen yanki ya kamata a haɓaka cikin kwafi biyu kuma a adana su: kwafi na farko a cikin ɗakunan ajiya na shugabannin ma'aikata na wuraren murfin, da na biyu a cikin amintaccen babban hafsan ma'aikata a cikin manyan fayilolin da aka hatimi tare da hatimin gundumar. majalisar soja.
Dole ne a adana takaddun gudanarwa don tsarawa cikin fakitin da aka hatimi tare da hatimin Majalisar Sojoji, tare da tsare-tsaren wayar hannu na kafa.
Ana buɗe manyan fayiloli a cikin runduna da fakiti a cikin tsari ta hanyar rubutu ko odar wayar tarho na Majalisar Soja na gundumar da sojoji, bi da bi.
Kwamandojin da aka ba da izini don haɓaka shirin ana rubuta su da hannu ko buga su da kansu.
5. Ana ba da izini masu zuwa don haɓaka shirin:
a) A hedkwatar gundumar:
a cikakke - kwamandan sojoji, memba na Majalisar Soja, shugaban ma'aikata da shugaban sashen gudanarwa na hedkwatar KOVO;
dangane da haɓaka shirin aikin rundunar sojan sama - kwamandan Rundunar Sojan Sama KOVO;
dangane da shirin sadarwa na soja - shugaban sashen sadarwa na soja na hedkwatar KOVO;
dangane da shirin tsara na baya, tsafta da kuma kiwon dabbobi na mataimakin. Shugaban ma'aikatan KOVO na baya;
game da tsarin sadarwa - shugaban sadarwar gunduma.
Ba wa wasu shugabannin rassan soja da ayyuka na sirri a cikin sana'arsu, amma ba tare da sadarwa shirin rufe ba.
b) A hedkwatar sojoji:
kwamanda, memba na majalisar soji, babban hafsan hafsa da shugaban sashen ayyuka na hedkwatar sojojin.
APPLICATIONS:
1. Tsarin rufe KOVO da ODVO akan taswira 1:1,000,000 – 1.
2. Tsarin sansanonin sojojin saman KOVO da ODVO akan taswira 1:1,000,000 – 1.
Kwamishinan Tsaro na Jama'a na USSR
Marshal na Tarayyar Soviet S. Timoshenko
Babban hafsan hafsoshin na kumbon
Janar Zhukov
Rubutun kan wasiƙa: "Kwamishin Tsaro na Jama'a na USSR." Akwai bayanin kula: “An kashe shi cikin kwafi 2. No. 1 - ta KOVO kwamandojin soja, No. 2 - ga dalilin da ya faru na Operational Directorate na Janar Staff. An aiwatar da eam. farawa Opera. Ex. Manjo Janar Anisov." Mataimakin ya tabbatar da kwafin. Shugaban sashen Janar na Janar na kumbon da Manjo Janar Anisov ya yi a ranar 7 ga Mayu, 1941.
TSAMO RF, f. 16, op. 2951, shafi na 259. 1-17.
An buga: http://bdsa.ru/sovnarkom-1941-god/1896-482-503862-20-1941
6. Umarnin Majalisar Soja ta ZapOVO ga kwamandan Sojoji na 3 No. 002140/ss/ov
14 ga Mayu, 1941
Babban sirrin
Na musamman muhimmanci
Ex. Na 2
1. Bisa ga umarnin na Jama'a Commissar na Tsaro na Tarayyar Soviet No. 503859/SS/OV da redeployment na raka'a da ya faru, da May 20, 1941, ci gaba da wani sabon shirin rufe jihar iyakar yankin: tafkin. Kavishki, Kadysh, Krasne, Augustov, Raigorod, Grayevo, kara. Shchuchin.
An ba da ƙayyadadden shirin suna: “Yankin da ke rufe iyakokin Jiha Lamba 1.” Na nada ku a matsayin kwamandan sojojin da ke yankin.
Shtarm - GRODNO.
2. Sojojin da ke kan iyaka da jiha mai lamba 1 sun hada da:
a) Darakta na runduna ta 3;
b) sarrafa 4 sk, tare da sassan sassa;
c) 56, 27, 85 da 24 gungun bindigogi;
d) sarrafa gawawwakin injiniyoyi na 11, tare da raka'a;
e) sassan tanki 29 da 33;
f) 204 rabon motoci;
g) Brigadi na anti-tanki na 6;
h) Rukunin iska mai gauraye na 11;
i) sassan yankin kagara na Grodno;
j) 86 na iyaka.
k) 124 GAP RGK.
Echelon na farko na wayar hannu ya kamata a kawo shi zuwa yankin Grodno bai wuce M5 ba. Don canja wurin shi zuwa gare ku ta hanyar 22.00 M1, za a isa Molodechno a Molodechno 30th auto Rejimenti kunshi 240 ZIS-5 da 625 Gaz-AA motocin sanye take da sufuri na mutane da dawakai. Dukkanin manyan bindigogi, tarakta, motocin da ake bin diddigi, tankuna, wani bangare na makaman dawaki da ayarin motocin dole ne a yi jigilar su ta hanyar jirgin kasa. hanya, wanda dole ne ka gabatar da bukatar nan da nan don hanyar dogo mai motsi. ma'aikatan hanya, ta sashen gudanarwa na hedkwatar gundumar.
3. Ayyuka na sojojin da ke rufe yankin: sojojin filin - tare da kariya mai karfi na Grodno UR da shingen filin a kan iyakar jihar, a cikin sashin soja, don rufe hanyoyin Lida, Grodno da Bialystok da kuma tabbatar da ƙaddamarwa, maida hankali. da tura sojojin gundumar.
Aikin rundunar sojojin da ke yaki da tankokin yaki shi ne haduwa da tankunan dauke da manyan bindigogi a kan layin da aka shirya kuma, tare da jiragen sama, da jinkirta ci gabansu har sai injinan mu sun tunkari su kuma murkushe su. gine-gine.
Aikin gawawwakin makanikai shi ne su tura a karkashin garkuwar makaman yaki da tankokin yaki. brigades, iko mai ƙarfi da kai hare-hare, tare da jiragen sama, suna haifar da nasara ta ƙarshe akan rukunin injiniyoyin abokan gaba kuma suna kawar da ci gaban.
Ayyukan jirgin sama
1) Tare da zirga-zirgar jiragen sama na gaba-gaba, bisa tsarin shirin rundunar sojojin sama na gundumar, an kai hare-hare a jere a kan sansanonin abokan gaba da aka kafa mafi kusa da filayen jiragen sama, da kuma ayyukan yaki da iska, suna lalata jiragen makiya tare da samun karfin sama tun daga farkon kwanakin yakin. .
2) jirgin sama na yaki, tare da haɗin gwiwa tare da dukkanin tsarin tsaro na iska na yankin da ke rufewa, da tabbaci ya rufe tattarawa da kuma tattara sojojin sassan, tabbatar da aikin yau da kullum na layin dogo. hanyoyi da kuma hana jiragen saman abokan gaba su tashi a cikin yankunan da ke cikin yankunan da ke cikin zurfin gundumar;
3) tare da hadin gwiwar sojojin kasa, musamman ma'aikatan injiniyoyi, suna lalata abokan gaba da ke gaba tare da hana manyan sojojinsa masu amfani da su kutsawa cikin shingen tsaro na shingen shinge.
Iyakar ayyukan jirgin sama na soja: Letzen, Nikolaiken, Ortelsburg.
Tsara tsaron kan iyakar jihar, jagora ta hanyar mahimman umarni masu zuwa:
a) kafa kariyar dakaru a kan kariyar taurin kai na Urals da katangar filin da aka kirkira a kan iyakar jihar, ta hanyar amfani da dukkan karfi da karfin don ci gaban su. Ba da kariya halin ayyuka masu aiki. Duk wani yunƙurin da abokan gaba suka yi na kutsawa cikin kariya ya kamata a kawar da su nan da nan ta hanyar kai hari daga gawawwaki da ma'ajiyar sojoji;
b) ba da kulawa ta musamman ga kariyar tanki. A yayin da ake samun ci gaba a fagen tsaro ta manyan runfunan motocin makiya, rundunar gundumar za ta dauki nauyin yaki da su tare da kawar da su. Aikin sojojin shi ne rufe ci gaban da aka samu a gaba da kuma hana makiya masu motsa jiki da sojoji shiga cikinsa;
c) Yi la'akari da wurare masu mahimmanci musamman akan rukunin yanar gizon ku: Suwalki, Lida da Suwalki, Bialystok;
d) A karkashin yanayi mai kyau, duk sojojin da ke karewa da ajiyar sojojin ya kamata su kasance cikin shiri, bisa umarnina, don kaddamar da hare-hare cikin gaggawa;
e) a yayin wani hari ta hanyar manyan sojojin abokan gaba da kuma rashin yiwuwar riƙe katangar filin a kan iyakar jihar, iyakar janyewar sojojin da ke cikin yankin da ke rufewa shine gefen gaba na UR, dogara da abin da zai lalata ci gaba. abokan gaba tare da hare-hare.
Hatta rukunin maƙiyan guda ɗaya waɗanda suka karye bai kamata a bar su gabas da layin ba: r. Neman zuwa Khoza, Shumkovce, Yagnity, Beniovce, r. Sidra, Sekierka, Romanówka, Chodorówka, Mykycyn, Goniondz.
A cikin fafutuka na gaba, yawan amfani da sabis na shinge, lalata gadoji da hanyoyi, da hana tankuna. Gada akan Canal Augustow, r. Babarza, b. Shirya Brzozówka don halaka. Rushewar kanta ya kamata a aiwatar da umarni na musamman na kwamandan yankin murfin.
Shirye-shiryen ƙirƙirar shingen rigakafin tanki don duk zurfin tsaro, shirin gadoji na ma'adinai, layin dogo. Tsarin hanyoyi da wuraren yiwuwar tattara sojoji da wurin hedkwatar - don haɓakawa da ƙaddamar da ni don amincewa.
Gada a fadin kogin Kare Neman ta kowane hali. Za a iya lalata su kawai tare da izini na musamman na Majalisar Soja na gundumar;
f) ci gaba da haɓaka katangar katanga, tanki da shingen shinge na ma'aikata a yankin fage. Ranar 1 ga Yuni, 1941, an fara gina layin tsaro na biyu na Grodno UR.
Binciken da kuma bayan kammala aikin a kan layin tsaro na 2, kuma tare da sanarwar ƙararrawa, nan da nan fara shirya layin baya: r. Neman zuwa Selyuki da kuma gaba tare da kogin. Svisloch;
g) alhakin mahaɗin tare da maƙwabcinka yana kan ku;
h) yi amfani da kowane nau'i na bincike don sanin yanayin tattarawa da tara sojojin abokan gaba;
i) KETSAYA DA KAN iyakar Jiha - TA BAYANI NA MUSAMMAN KAWAI.
4. Borders: a dama - Oshmyany, Druskeniki, da'awar. Margrabova; hagu - st. Novelnya, da'awar. Sokulka, da'awar. Shchuchin, da'awar. Friedrichshof.
Iyakar baya - tsohon. Iyakar Soviet da Poland, har zuwa kuma har da Rubezhevichi.
5. Maƙwabta: zuwa dama 11 Sojojin PriBOVO sun kare gaba: Jurbarkas, tafkin. Kavishki. Shtarm - Kaunas.
A gefen hagu, sassan yanki na murfin No. 2 suna kare gaban Shchuchyn, Novgorod, Chizhev. Kwamandan runduna ta 10 ne ke jagorantar wurin da aka rufe. Storm Bialystok.
ajiyar gaba:
a) daga M5 zuwa M15 a yankin tashar. Druskeniki, st. Zhitomlya, m. Skidel, m.
b) a cikin yankin Lida - 8 anti-tanki bindigogi. brigade; A cikin yankin Volkovysk 17 gawawwakin injiniyoyi.
6. Tsaron iska. Daga iska, yankin rukunin yanar gizon yana rufe sashin haɗin kai na 11, wanda ke ƙarƙashin ku kuma ya ƙunshi tsarin tsaro na iska na gundumar gabaɗaya - sashin murfin iska na farko.
Cire daga tsarin tsaron iska na gundumomi da tsarin wuraren VNOS a cikin Shafi No....
7. Hanyar haɓaka raka'a akan faɗakarwar yaƙi:
1) Masu zuwa suna da hakkin tada raka'a akan ƙararrawa:
a) Kwamishinan Tsaro na Jama'a;
b) Majalisar Soja ta gunduma;
c) Majalisar Soja ta Sojoji;
d) Mutanen da ke da oda daga Kwamishinan Tsaro na Jama'a, ko Majalisar Soja na Gundumar;
e) Kwamandojin tsari da raka'a, a wani bangare na sassan da ke karkashinsu.
Rufaffen telegram daga Majalisar Soja ta gundumar game da aiwatar da wannan shirin rufe zai kasance kamar haka: “Zuwa ga kwamandan Sojoji na 3. Na sanar da ƙararrawa a cikin GRODNO 1941. Sa hannu."
Dole ne ku nuna rubutu na al'ada na cipher telegram (codegram) don tsari da raka'a na yankin murfin: "Zuwa ga kwamandan rundunar (rabo) No. Na ayyana ƙararrawa tare da buɗe fakitin "ja". Sa hannu."
2) An ɗaga raka'a akan faɗakarwar yaƙi don bin duk matakan kiyaye sirrin soja da barin:
a) Rukunin shafi na 56, 3-9 hours bayan sanarwar faɗakarwar yaƙi, yana mamaye Grodno UR da wuraren ƙarfafa filin tare da iyakar jihar, a gaba: tafkin. Kavishki, Kadysh, Krasne, Charny Brud, Canal Augustow;
b) Rukunin shafi na 27, sa'o'i 3-9 bayan sanarwar faɗakarwar yaƙi, yana ɗaukar matsayi na ƙarfafa filin a gaba: da'awar. Czarny Brud, Janówka, Raigorod, Bogusze, da'awar. Shchuchyn;
c) Rukunin shafi na 85, sa'o'i 24 bayan sanarwar faɗakarwar faɗa, yana mai da hankali a cikin yankin: Starokamenna, Sukhovola, Korytsin, Sidra da, kafa na biyu echelon, yana shirya layin tsaro tare da bankin kudancin kogin. Bebrza da kogin gabas. Brzozówka;
d) ragowar raka'a suna mayar da hankali a cikin wuraren taro a kan faɗakarwa, 3 - 5 km daga wurin kwata-kwata, a cikin mafi yawan mafaka daga hare-haren iska kuma mafi dacewa don tafiya na ginshiƙai da kuma gudanar da ayyukan yaki.
3) Daga wuraren taro a kan faɗakarwa na faɗa, raka'a, idan akwai umarni don buɗe kunshin "ja", ba tare da jiran umarni na musamman ba, matsa zuwa iyakar jihar, zuwa wuraren da aka tsara bisa ga tsarin tsaro na shafin.
Daga baya, sassan yankin murfin suna aiki akan umarnin ku, gwargwadon halin da ake ciki.
4) Don rage lokacin shirye-shiryen, raka'a da aka haɗa a cikin yankin murfin dole ne su kasance:
Sojoji da sojojin dawakai:
a) šaukuwa na harsashi na bindigu (guda 90 a kowace bindigu) a cikin akwatunan da aka rufe, ƙarƙashin kariya daga jami'in aiki da tsari, a cikin raka'a. Kowane kwamanda (Platoon, kamfani, bataliya) yana ƙayyade hanyar bayar da ajiyar kuɗi mai ɗaukar hoto. Ana aiwatar da batun akan ƙararrawa kawai. Ya kamata a rarraba kayan da za a iya ɗauka na harsashi (ban da waɗanda aka ba da da hannu) a tsakanin faranti da kamfanoni a cikin akwatunan da aka rufe, tari da alama akan kurusan. Kowane runduna, bataliyar, kamfani, da squadron dole ne su sami wanda aka keɓe wanda ke da alhakin ɗaukar nauyin su akan lokaci kuma daidai.
b) ga kowane bindiga mai nauyi, a cika kaset 4 kuma a sanya shi cikin kwalaye; Fayafai 2 a kowace bindigar wuta da bindigar mashin. Akwatuna masu cike da kaset da fayafai a cikin SEALED FORM a cikin sassan, ko a cikin filaye na musamman, amintattu. Lokaci-lokaci na sabunta fayafai da harsashi kuma a bushe kaset ɗin;
c) Ajiye gurneti na hannu da na bindigu a cikin saiti a cikin ɗakunan ajiya naúrar, a cikin kwalaye na musamman ga kowane ɗayan;
d) harsashi da ma'adinai a cikin adadin harsasai na 0.25, cikakkun kayan aiki, yakamata a adana su a cikin rufaffiyar limbers da makullai da akwatunan caji, a cikin wuraren shakatawa na yanki;
e) Ya kamata a adana kayan aikin soja-sunadarai, injiniyanci da na sadarwa a cikin ɗakunan ajiya na rukunin a cikin saiti na kowane yanki;
f) adana kayan abinci mai ɗaukuwa na mayaƙin a cikin sigar da aka shirya don sanyawa a cikin jakunkuna da jakunkuna;
Bugu da kari, a cikin ma'aikatun naúrar, a ajiye wa kowane raka'a dacha guda ɗaya na abinci da na abinci kowace rana, wanda aka shirya don lodawa cikin ayarin motocin;
Dakunan dafa abinci da ayarin motocin waɗannan sassa yakamata su kasance cikin tsarin aiki mai kyau kuma tare da kayan aiki da kayan gyara da aka tanadar musu;
g) a cikin yanayin hunturu, dole ne a samar da dukkan raka'a tare da riguna masu dumi, mittens, kwat da wando, da skis ga duka naúrar;
h) kiyaye taswirar yanayin yanayin soja na ajiyar gaggawa a manne tare a cikin jakunkuna masu rufe ga kowane kwamandan, ba tare da ba da su ba har sai sanarwar GRODNO-41.
Kafin karɓar katunan "NZ", shirya katunan ba da izini na yanzu, waɗanda aka haɗa tare kuma an ajiye su a hedkwatar sashin a cikin saiti don raka'a, kuma ba da waɗannan katunan kawai a kan faɗakarwa.
Motoci da na'urorin tanki:
a) ga kowane abin hawa na yaƙi a cikin ɗakunan ajiya na rukunin, sami kashi 10% na harsashin yaƙi da aka saita a cikin fayafai, ana sake shigar da fayafai kowane kwanaki 15.
Ana sanya fayafai a cikin motoci bayan sanarwar faɗakarwa;
b) adana duk wasu nau'ikan kayayyaki a cikin tsari da aka kayyade don rukunin bindigogi. Ya kamata a rarraba cikakken al'ada na harsashi a tsakanin kamfanoni da platoons tare da lissafin rarraba ga kowane abin hawa. Dole ne kowane kwamanda ya san kayan aikin motar. Abinci da kaya. Dole ne a shirya kuma a shimfida kadara tare da tsammanin lodi a cikin motoci, kuma kwamandoji dole ne su san abin hawa da abin da ake lodawa;
c) man fetur - yin (inda ba a riga an yi ba) ƙarin tankunan mai, don haka ƙara yawan motocin zuwa ma'auni na NKO Order No. 0335 na Nuwamba 27, 1940;
5) Na tabbatar da shirye-shiryen raka'a don yin:
a) na bindigogi da na doki - a lokacin rani - bayan sa'o'i biyu, a cikin hunturu - bayan sa'o'i UKU; sassan aiki a cikin minti 45;
b) don tsarin tanki - 2 hours a lokacin rani, 4 hours a cikin hunturu; Idan raka'a suna da garejin dumi, lokacin shirye-shiryen tanki a cikin hunturu an rage ta 1 hour.
6) Lokacin da aka sanar da ƙararrawa, ƙungiyoyi suna ɗaukar matakai masu zuwa:
a) barin umarni, ma'aikatan siyasa da na Red Army a cikin lambobi masu mahimmanci don tabbatar da yiwuwar aiwatar da duk aikin don canja wurin sashin zuwa dokar soja;
Don kare dukiya, barin mutum ɗaya a kowane wuri, ban da mutanen da ke da alhakin canja wurin gine-gine da kadarori zuwa KECH, ko sassan soja. Don hanzarta aiwatar da canja wuri a cikin bariki, sami jerin ƙididdiga waɗanda ke zama takaddun karɓa yayin canja wuri;
b) a cikin sassan tanki, ana sanya fayafai tare da harsashi mai rai a cikin motoci; dole ne a cika dukkan motoci da man fetur da mai; ruwa (a cikin hunturu) yana cike da ƙararrawa;
c) Ana ƙarfafa tsaro na ɗakunan ajiya, wuraren shakatawa, gareji;
d) Ana jigilar kayan abinci na wuta, man fetur da abincin abinci a cikin ayarin motocin;
e) bayan buɗe kunshin "ja", ana ba da katunan "NZ" ga ma'aikatan umarni;
f) Abubuwan tarho suna cike da ruwa (ta tsari na musamman).
7) Duk tsarin soja na gaba na Urals dole ne a mamaye shi da cikakken ma'aikatan garrisons kuma a ba su da bindigogi da bindigogi. Kasancewa da kawo tsarin da ke kan layin gaba don cikakken shiri na yaƙi dole ne a kammala ba a baya fiye da sa'o'i 2-3 bayan an sanar da ƙararrawa, da kuma raka'a na Urals, bayan mintuna 45.
Tare da sanarwar ƙararrawa, garrisons sun mamaye wuraren aikin soja kuma sun shirya tsaf don yaƙi, an aika da masu gadin yaƙi kuma an kafa hanyoyin sadarwa.
8) Tada raka'o'i kan ƙararrawa da kuma mamaye wuraren da suke aiki a kai a kai, wanda ya kamata a tabbatar da duk ayyukan cikin gida na musamman a fili, aikin faɗakarwa na ma'aikatan kwamandan da kuma bincika. ajiyar kayan ya kamata ya tabbatar da saurin sakinsa zuwa raka'a. Ya kamata a horar da ƙananan ma'aikatan umarni, musamman manyan hafsoshi, don jagorantar rukuninsu yayin ƙararrawa.
Dole ne kwamandojin runduna su san aikin yaƙinsu da sassansu ta kowace fuska; Horar da tsare-tsare na ma'aikatan umarni da raka'a a wasanni, tafiye-tafiyen filin da sauran nau'ikan atisayen ya kamata su fitar da mafi yuwuwar zaɓuka don hanyoyin dabarun yaƙi da manufa.
8. Taimakawa ga sassan iyaka.
Don tallafa wa rundunonin tsaron kan iyaka har sai sojojin filin sun isa kan iyaka, idan sojojin da ke dauke da makamai ko gungun 'yan banga suka keta su, to sai a ware bataliya daya daga runduna ta 345, runduna ta 27 ta runduna ta 86.
An saita lokacin shirye-shiryen warewar da aka keɓe (bangaren tallafin kan iyaka) a cikin mintuna 45 daga lokacin da aka sanar da faɗakarwar faɗa.
Dole ne a sanar da kwamandan rundunar da ke kan iyaka da gaggawa game da tura dakarun. Ana ba da haƙƙin kiran waɗannan ƙungiyoyin ga kwamandan kwamandan, wanda ya kafa haɗin waya tare da ƙaddamarwa kuma ya ƙayyade siginar kiran.
Kwamandan rundunar goyon bayan, lokacin da aka kira shi, yana ƙara ƙararrawa kuma ya sanar da umarninsa.
Lokacin da sassan kan iyaka suka kira rukunin tallafi, ana ba mayakan na karshen kayan harsashai. Sojojin da ke goyon bayan, kafin sassan su isa kan iyakar jihar, suna karkashin kwamandojin da ke kan iyaka.
Tare da shigar da sojojin Red Army zuwa kan iyakar jihar, sassan iyakar NKVD da ke cikin yankin murfin sun zo ƙarƙashin aikin ku.
Za a kafa tsarin dangantakar da ke tsakanin sassan Red Army da sassan kan iyaka na NKVD bisa ga umarnin kwamandan tsaro na jama'a na 1939 No. ..., wani tsantsa daga abin da ke cikin Shafi No. ..
9. Sadarwa.
Ana gudanar da sadarwar waya tsakanin hedkwatar sashin (sojoji) da hedkwatar gundumar, maƙwabta da hedkwatar sassan da ke ƙarƙashinsu ta hanyar wayar tarho da wayoyin tarho waɗanda ke aiki a lokacin zaman lafiya, kuma ta hanyar wayoyi na ICS daidai da zanen sadarwa a cikin Shafi No. ...
Sadarwar Sojojin Sama na bin tsarin sadarwar lokacin zaman lafiya.
Sadarwar rediyo. Ana tura cibiyar sadarwa ta rediyo daidai da zanen sadarwar rediyo da umarninta a cikin Karin Bayani No. ...
Cibiyoyin sadarwa masu zuwa ne kawai aka yarda su watsa:
a) Sojan Sama, kuma kawai lokacin da jirgin ke cikin iska da
b) tsaron iska. A duk sauran cibiyoyin sadarwa (soja da soja), gidajen rediyo suna lura da ayyukan gidajen rediyon abokan gaba.
10. Umurnai akan SUV - haɓakawa da ba da sojojin bisa ga Shafi No ....
11. Tallafin kayan aiki:
1) Har zuwa M15 an ba da izinin ciyarwa:
a) ga sojojin kasa - Harsashi guda uku; man fetur - tashoshi biyar na motocin yaki, tashoshi takwas na motocin jigilar kayayyaki;
b) na runfunan Sojan Sama:
jirgin saman jirgin sama 15;
Jirgin saman bama-bamai na gajeren zango guda 10;
jirgin leken asiri 10 iri;
c) ga duk sojojin da ke cikin yankin murfin 15 dachas na yau da kullun.
2) Kayayyakin wuta. Sassan ɓangaren murfin suna fita kan faɗakarwa, suna da:
a) ga kowace bindigar, samar da harsashi bai gaza karfin juzu'i da akwatin caji ba (ga bindigogin da ba su da na'urori da masu lodi, samar da harsashi ya kamata ya zama akalla sau 0.25 na nauyin ammonium);
b) akan motoci, ɗaukar harsashi 0.25 ga kowace bindiga; a duka, a sami akalla harsashi 0.5 a kowace bindiga; sauran 0.75 na harsashi dole ne a kawo shi tare da ECHLOSE NA BIYU;
c) ga kowane mayaki, kayan da za a iya ɗauka na harsashi na bindigogi da aka bayar a hannu. Ana amfani da jigilar da aka 'yantar don ɗaukar ƙarin harsasai;
d) kayan da aka yi jigilar kaya, wanda aka lissafta har zuwa cikakken saiti don mayaƙa, bindigogi masu sauƙi da nauyi, ana ɗaukar su a cikin nau'i mai rufewa, a ƙarƙashin tsaro, a cikin ayarin naúrar;
e) a cikin rukunin tankuna, suna da nauyin harsashi guda ɗaya don kowane motar yaƙi.
Za a samar da ƙarin kayan aikin wuta daga ma'ajiyar bindigogin sojoji - Grodno, No. 856.
3) Man fetur. Dole ne sassan wurin su kasance da gidajen mai guda biyu don kowane nau'in motoci: DAYA a cikin tankunan motocin, DAYA a cikin tankuna, ko ganga;
Za a sake yin amfani da man fetur daga kayan da ake amfani da su na man fetur na yanzu No. 919, Grodno da No. 928 - Lida.
4) Cin abinci. Dole ne sassan yankin ƙararrawa su kasance da:
a) abinci - kayan šaukuwa na dacha DAYA na yau da kullun a cikin jakar baya na soja, dacha da ake amfani da shi a cikin dakunan dafa abinci da dacha guda ɗaya da ake ɗauka a cikin ayarin motocin;
b) fodder - DAYA na yau da kullun a cikin sirdi ko a cikin keken ruwa da dacha guda ɗaya a cikin jirgin ƙasa.
Za a gudanar da samar da abinci ta hanyar raka'a da kansu daga samar da raka'a da ɗakunan abinci na yanzu No. 817 - Grodno, No. 816 Lida.
5) Kayan aikin sinadarai na soja, injiniyanci da na sadarwa a cikin saiti na kowane rukunin ana ɗaukarsu a cikin ayarin rukunin kuma ana ba da su ga raka'a bisa umarni na musamman.
12. Ficewa. Ya kamata a kwashe marasa lafiya da masu rauni zuwa asibitocin soja na dindindin: Grodno, Lida, Molodechensky.
Fitar da jirgin doki zuwa cibiyoyin kiwon lafiya na gida, jerin wanda ke haɗe da shirin.
13. Gaba ɗaya umarnin don zana tsari:
a) Dole ne tsarin ɗaukar hoto ya ƙunshi takardu masu zuwa:
1) Bayanan kula game da shirin aiki na sojojin da ke cikin rufaffiyar, tare da taswirar haɗe-haɗe na yanke shawara da tara runduna har zuwa rundunonin da ƙungiyoyin guda ɗaya da suka haɗa da;
2) Bayanin yaƙi da ƙarfin lambobi na sojoji, don ɗayan ɗayan ɗayan, samuwar da yanki gaba ɗaya;
3) Tables na jadawali don fita da ƙaddamar da sassa na yanki na murfin zuwa iyakar jihar;
4) Shirin tallafin injiniya, tare da ƙididdiga da taswira;
5) Shirin na'urar sadarwa, tare da lissafi da zane-zane;
6) Shirye-shiryen tsara goyon baya na baya da kayan aiki na sojojin ƙasa da na Sojan Sama, tare da ƙari na taswirar kungiyar ta baya;
7) Tsare-tsare na ƙauracewa tsaftar muhalli da na dabbobi;
8) Umurnai don haɓaka raka'a akan faɗakarwa na faɗa (umarnin faɗakarwa) da kuma rarraba raka'a na tallafi ga sojojin kan iyaka;
9) Jerin abubuwa da tsarin da ke ƙarƙashin kariya ta sojojin filin da sojojin NKVD;
10) Takardun gudanarwa (umarni, umarni, umarni).
11) Tsare-tsare na amfani da Sojojin Sama.
b) Ana ba da izini masu zuwa don samar da tsarin rufewa: KA, memba na Majalisar Soja, Shugaban Ma'aikata da Shugaban Sashen Ayyuka na Hedikwatar Sojoji. An ba da izini, lokacin da ake aiki a kan batutuwa na musamman, don ba da ayyuka na sirri ga shugabannin rassan soja da ayyuka a cikin sana'a, ba tare da sanar da su game da shirin rufewa ba;
c) An haɓaka tsarin yanki na murfin a cikin kwafi BIYU kuma ana ƙaddamar da kofe biyu zuwa Majalisar Soja ta gundumar. Bayan amincewa da shirin yankin da Majalisar Soja ta gundumar ta yi, za a dawo muku da kwafin guda ɗaya da aka hatimce kuma dole ne a adana shi a cikin keɓaɓɓen ma'ajiyar hafsan hafsoshin sojojin kuma a buɗe bayan samun ingantaccen telegram game da aiwatar da ayyukan. tsarin rufewa.
Takaddun zartarwa da aka haɓaka don ƙungiyoyin soja da ƙirar ya kamata a adana su a cikin jakunkuna "ja", an rufe su tare da hatimin kakin Majalisar Sojan Soja, tare da tsare-tsaren ƙungiyoyin waɗannan rukunin - tsarin, wanda, ban da odar ku, ku dole ne ya kasance:
1) oda zuwa ga samuwar mamaye wuraren tsaro, tare da umarni akan sadarwa, akan tsarin kula da gaggawa, akan tallafin kayan aiki, zane-zanen tsaro na iska tare da labari;
2) taswirar sarrafawa na fitowar raka'a da gyare-gyare daga wuraren taro a kan faɗakarwa zuwa wuraren tattarawa don kare iyakokin jihar; wadannan takardun dole ne kwamandojin da aka kafa da kuma hedkwatarsu da kansu, a hedkwatar sojoji, karkashin kulawar ku kai tsaye kuma ku amince da su.
Ya kamata sassan sun ƙunshi:
1) jami'in kula da sashin yana da umarnin ƙararrawa wanda kwamandan sashin ya amince da shi;
2) babban jami'in ma'aikata, tare da tsarin wayar hannu na naúrar, yana da kunshin "ja" da aka rufe tare da umarni na kwamandan kafa da umarni akan sadarwa, SUV, tsaro na iska da tallafin kayan aiki.
d) Duk takardun da ke cikin shirin murfin an rubuta su da hannu ko kuma rubuta su da kansu ta hanyar kwamandojin da aka ba da izini don haɓaka shi;
e) Kafin Yuni 15, 1941, aiwatar da:
1) tafiye-tafiye guda biyu zuwa filin tare da ma'aikatan umarni na sassan, zuwa yankunan da aka tsara bisa ga shirin;
2) Fitowar horo ɗaya ko biyu don faɗakar da ƙungiyoyin, tare da bincikar shirye-shiryensu na yaƙi ta kowace fuska, tare da ci gabansu akan hanyoyin da aka tsara kamar yadda aka tsara, ba tare da kusantar da sassan kusa da kilomita 5 zuwa iyakar jihar ba.
Dole ne a ƙaddamar da shirin kalanda don gudanar da faɗakarwar yaƙi da motsa jiki a gare ni don amincewa lokaci guda tare da shirin yankin murfin.
Kwamandan sojojin ZapOVO
Janar D. Pavlov
Memba na Majalisar Soja ta ZapOVO
corps commissar Fominykh
Shugaban ma'aikatan ZapOVO
Janar Klimovskikh
Rubutun rubutu a kan wasiƙa: “NGO USSR. Hedikwatar Gundumar Soja ta Musamman ta Yamma." Mai yi: mataimakin Shugaban ma'aikatan ZapOVO, Major General Semenov. An nuna aikawa. Asali, autograph.
TSAMO RF, f. 16, op. 2951, shafi na 248. 36-54.
An buga: 1941: A cikin littattafai 2. Littafi 1. / Comp. L. E. Reshin da sauransu; Ed. V.P. Naumova; Shiga Art. acad. A.N. Yakovleva. – M.: International Foundation "Dimokradiyya", 1998. - P. 201-209.
7. Akan take hakkin iyakar USSR daga Nuwamba 1940 zuwa Yuni 10, 1941 No. 1996/6
12 ga Yuni, 1941
A tsawon lokacin tun Oktoba 1940, wato, har zuwa Yuni 10, 1941, jiragen sama 185 sun keta iyakar Tarayyar Soviet daga Jamus. Mummunan keta haddin da jiragen saman Jamus ke yi a kan iyakarmu ya tsananta a cikin wata da rabi da ya gabata. A watan Mayu da kwanaki 10 na Yuni 1941 kadai, jiragen saman Jamus 91 sun keta iyakar USSR.
Cin zarafin iyakar USSR ta jiragen saman Jamus ba bazuwar ba ne, wanda aka tabbatar da shugabanci da zurfin jiragen sama a kan yankinmu. A lokuta da dama, jiragen saman Jamus sun yi shawagi a cikin yankinmu na tsawon kilomita 100 ko sama da haka, musamman ma a yankunan da ake gina gine-ginen tsaro, da kuma wuraren da manyan sansanin sojojin Red Army suke.
A ranar 15 ga Afrilu na wannan shekara, a yankin Rivne, mayakan Red Army sun sauka a jirgin saman soja na Jamus, ma'aikatan da ke da taswirar yankin Chernigov na Ukrainian SSR, da kayan aikin daukar hoto da fim. Wannan jirgin ya tashi zuwa cikin yankinmu zuwa zurfin kilomita 200 ...
Daga 1 ga Janairu zuwa 10 ga Yuni, 1941, wato a cikin watanni 5 da kwanaki 10, an tsare mutane 2,080 da suka keta iyakokin Jamus. Daga cikin wannan adadin, an riga an fallasa jami'an leken asirin Jamus 183.
Adadin tsare masu keta iyaka na 1941 na wata-wata shine: a cikin Janairu - 503, a watan Fabrairu - 175, a cikin Maris - 381, a cikin Afrilu - 260. A watan Mayu da kwanaki 10 a watan Yuni, yawan masu keta hakkin da aka tsare daga Jamus ya karu. : An tsare masu cin zarafi 353 a watan Mayu da kuma kwanaki 10 na Yuni - 108.
Tsawon watanni biyar da rabi, lokacin da aka tsare masu keta haddi a kan iyakar kasar da Jamus, dangane da turjiya da makami, an kashe masu keta iyaka 36 tare da jikkata 25.
Kwanan nan, an sami wasu lokuta da yawa na tsare jami'an leken asirin Jamus da aka yi watsi da su a cikin USSR, sanye take da radiyon transceiver, makamai da gurneti.
Kwamishinan Harkokin Cikin Gida na Tarayyar Soviet
Beria
Babban Gudanarwa na FSB na Tarayyar Rasha, f. Zo, op. 8, lokaci Na 9, shafi. 87-89.
An buga: http://bdsa.ru/sovnarkom-1941-god/1959-544-1940-10-1941
8. A ranar da za a kai hari a Tarayyar Soviet
10 ga Yuni, 1941
A bisa shawarar da babban hafsan sojojin kasa ya gabatar, babban hafsan soji ya sanya wa'adin kwanaki masu zuwa na shirye-shiryen daukar matakin soji:
1. An ba da shawarar yin la'akari da Yuni 22 a matsayin D-Ranar Operation Barbarossa.
2. Idan aka dage wannan wa'adin, za a yanke hukuncin da ya dace kafin ranar 18 ga watan Yuni. A wannan yanayin, bayanai kan alkiblar babban harin za su ci gaba da zama sirri.
3. A 13.00 a kan Yuni 21, daya daga cikin wadannan sigina biyu za a aika zuwa ga sojojin:
a) Dortmund sigina. Yana nufin cewa za a fara kai harin kamar yadda aka tsara a ranar 22 ga Yuni kuma za a iya aiwatar da oda a bayyane;
b) Alamar alama. Yana nufin cewa an dage harin zuwa wani kwanan wata; amma a wannan yanayin zai zama dole a bayyana cikakken manufofin tattarawar sojojin Jamus, tun da na karshen zai kasance cikin shirin yaki.
4. Yuni 22, 3 hours 30 minutes: farkon harin sojojin ƙasa da kuma jirgin sama a kan iyakar. Idan yanayin yanayi ya jinkirta tashi daga jirgin, sojojin kasa za su kaddamar da farmaki da kansu.
Fassara daga Jamusanci daga: DMA Potsdam, H 02.02/10/43, BI.689.
An buga: http://bdsa.ru/sovnarkom-1941-god/1951-536-10-1941
9. Memo daga Mataimakin Kwamishinan Harkokin Cikin Gida na Jama'a kan izinin kwashe iyalan kwamandojin rundunar 'yan sandan Shakiai.
20 ga Yuni, 1941
Shugaban sojojin da ke kan iyaka na SSR na Yukren, Manjo Janar Komrade Khomenko, ya ruwaito cewa bisa ga bayanai daga ranar 18 ga watan Yunin wannan shekara. An yi zargin cewa cibiyar binciken Jamus a Grubeshov ta daina ayyukanta kuma ta koma baya dangane da barkewar tashin hankali.
Shugaban sojojin kan iyaka na NKVD na BSSR, Laftanar Janar Comrade Bogdanov, ya ruwaito cewa, bisa ga umarnin kwamandan Rundunar Soja ta Baltic, iyalan kwamandan runduna ta Red Army na jagorancin Taurogen sun shirya don gudun hijira. .
T. Bogdanov ya nemi umarni game da fitar da iyalan kwamandojin da ke kan iyakar Shakiai, wanda aka umarce su da su shirya.
Kwamandan runduna ta 7 ta sojojin sama na sojojin dake kan iyakar NKVD ta sanar da cewa a ranar 20 ga watan Yunin wannan shekara. ya samu odar telegraphic daga kwamandan na Black Sea Fleet don canja wurin tawagar zuwa aiki subordination na kwamandan na Odessa sojojin ruwa tushe, don tattara shi da kuma kawo shi zuwa cikakken fama shirye.
Ina neman umarnin ku
Laftanar Janar Maslennikov
An buga: Sojojin kan iyaka na USSR. 1939-1941: Tarin takardu da kayan aiki./chap. ed. P.I. Zyryanov. – M: Nauka, 1970. P. 402.
10. Umarnin karfafa tsaron kan iyaka w/n
20 ga Yuni, 1941
Domin ƙarfafa tsaron kan iyaka, na ba da umarni:
1. Har zuwa Yuni 30, 1941, ba za a gudanar da horon da aka tsara tare da ma'aikata ba.
2. Ma’aikatan da ke sansanonin horarwa a wuraren horarwa a gaggauta mayar da su layin da ba za a kira su daga yanzu ba har sai an sanar da su.
3. Dukkanin jami'an 'yan bindigar wuta sun tafi sansanin horo na kwanaki uku a wuraren horo, suna kiran mashinan bindiga guda biyu daga kowane mashigin layin.
4. Ba za a ba da kwanakin hutu ga ma'aikata ba har sai Yuni 30, 1941.
5. Ya kamata a aika da sintiri kan iyaka da dare (daga 23.00 zuwa 5.00) a cikin adadin mutane uku kowanne. Dole ne a yi amfani da dukkan bindigogi masu haske a cikin ƙungiyoyin dare a mafi mahimmancin kwatance.
6. Lokacin zama a cikin kaya da dare shine 6 hours, a cikin rana 4 hours.
7. Kididdige adadin mutanen da za su yi aiki ta yadda daga karfe 23.00 zuwa 5.00 duk mutane ke hidima a kan iyaka, ban da wadanda suka dawo daga sintiri da karfe 23.00 da masu gadi.
8. A kan daidaikun mutane, mafi raunin kwatance na gefe, saita mukamai na kwanaki goma a ƙarƙashin umarnin mataimakin shugaban ofishin.
9. Ya kamata a duba kullun sarrafawa a lokacin rana ta hanyar mayaƙan doki wanda ya ƙunshi mutane biyu kowace ƙungiya, rayuwar sabis - 8 - 9 hours na ci gaba da motsi zuwa hagu da dama tare da shafin.
10. Da dare, duba akwatin gear da kowane batu aƙalla kowace awa da rabi. Raba gidan umarni na kowane ma'aikacin waje zuwa sassa biyu ko uku.
11. Ya kamata a kasance masu tsaron kan iyaka ba kusa da 300 m daga layin iyakar ba.
An buga: Sojojin kan iyaka na USSR. 1939-1941: Tarin takardu da kayan aiki./chap. ed. P.I. Zyryanov. – M: Nauka, 1970. P. 402-403.
11. Umarnin Majalisar Soja KOVO No. A1-00211
11 ga Yuni, 1941
Babban sirrin
Na musamman muhimmanci
Ex. Na 1
1. Domin rage lokacin shirye-shiryen yaƙi na rufe raka'a da ƙungiyoyin da aka ware don tallafawa sojojin kan iyaka, aiwatar da matakai masu zuwa:
Bindiga, mayaƙan doki da maharba
a) Samar da šaukuwa na harsashi na bindiga a cikin akwatunan da aka rufe. Ga kowane bindiga mai nauyi, a sa kashi 50 cikin 100 na alburusai da aka ɗora a cikin kwalaye, kuma ga bindigar haske, kashi 50% na mujallun da aka ɗora.
Akwatunan da harsashi, kwalaye masu cike da kaset da fayafai yakamata a adana su a cikin raka'a a cikin wuraren da aka keɓe na musamman.
Lokaci-lokaci na sabunta fayafai da harsashi kuma a bushe kaset ɗin. Sauya cikekken fayafai don bindigogi masu haske kowane wata biyu.
b) Ya kamata a adana gurneti na hannu da na bindigu a cikin saiti a cikin ɗakunan ajiya na naúra a cikin kwalaye na musamman na kowace ƙungiya.
c) 1/2 na harsashin harsasai na harsashi da nakiyoyin gaggawa na duk sassan rufaffiyar ya kamata su kasance da cikakken kayan aiki. A cikin raka'o'in da, kafin samun wannan umarnin, an samar da sama da 1/2 na kayan harsasai na harsashi, ya kamata a bar ƙarin ajiyar su cikin kayan aiki.
Don makaman kakkabo jiragen sama na soji, a sami 1/2 na harsashin harsasai na harsasai na manyan bindigogin da ba su maye gurbinsu ba a cikin cikakken sigar lodi.
Ajiye harsashi a kulle da rufaffiyar gagarumi da akwatunan caji.
d) Ya kamata a adana sinadarai na soja, injiniyanci da na'urorin sadarwa a cikin ɗakunan ajiya na raka'a, a cikin saiti na kowane sashi.
e) Ajiye kayan abinci masu ɗaukuwa da kayan mayaka a cikin shirye-shiryen sanyawa a cikin jakunkuna da jakunkuna.
Bugu da kari, a cikin ma'aikatun naúrar, a adana dacha guda ɗaya na abinci da abinci a kowace rana ga kowane rukunin, wanda aka shirya don lodawa cikin ayarin motocin. Kitchens da ayarin motocin dole ne su kasance cikin tsari mai kyau tare da kayan aiki da kayan gyara da aka kawo dasu.
f) Man fetur na kowane nau'in inji yakamata ya zama tashoshi biyu na mai - daya a zuba a cikin tankunan motoci (taraktoci) daya a cikin tankuna (ganguna).
g) A cikin yanayin hunturu, dole ne a samar da duk raka'a tare da riguna masu dumi don duka naúrar, mittens da kamannin kamanni.
Motoci da na'urorin tanki
h) Ga kowace motar yaƙi da ke cikin ɗakunan ajiya na rukunin, sami 1/2 na harsashin harsasai na harsasai na bindigogi marasa maye a cikin nau'i na ƙarshe da aka ɗora da 50% na harsashin harsashi a cikin bel da faifai. A cikin raka'a inda, kafin samun wannan umarnin, an samar da sama da 1/2 na kayan harsasai na harsashi, ya kamata a ci gaba da adana su cikin sigar kayan aiki.
Ya kamata a sake samar da shaguna kowane wata biyu.
Dole ne a aiwatar da tarin harsashi da mujallu da aka ɗora a cikin motoci bayan sanarwar faɗakarwa.
b) Duk sauran nau'ikan kayayyaki yakamata a adana su a cikin tsari da aka kayyade na bindigu, dawakai da rukunin bindigogi.
c) Man fetur na kowane nau'in inji yakamata ya zama tashoshi biyu na mai - daya a zuba a cikin tankunan motoci (taraktoci) daya a cikin tankuna (ganguna).
2. Ya kamata a ba da kulawa ta musamman ga batun tayar da rukunonin fakewa da na sojojin kan iyaka a cikin shiri.
Na saita lokacin ƙarshe don shirye-shiryen faɗakarwa: don bindigar doki da rukunin bindigogi - 2 hours; na mayaƙan doki, injiniyoyin injiniyoyi da manyan bindigogi - 3 hours. A cikin hunturu, sassan suna shirye a cikin sa'o'i 3 da 4, bi da bi. Don raka'o'in tallafi, shiri shine mintuna 45.
Lokacin da aka ayyana faɗakarwar faɗa ta umarnin rukunin, ana aiwatar da ayyuka masu zuwa:
a) An ware ma'aikatan kwamanda da na Red Army a lambobi don tabbatar da tsaro da ikon aiwatar da duk wani aiki kafin sashin ya shiga cikin dokar soja. Bindigogin jirage masu saukar ungulu da manyan bindigogi sun mamaye wuraren da aka riga aka shirya harbe-harbe kuma a shirye suke su bude wuta nan da nan kan jiragen makiya da dakarun sa-kai.
b) Ana kara karfafa tsaro a rumbun ajiya, wuraren shakatawa da gareji.
c) Abubuwan da za a iya jigilar kayan wuta, man fetur da abinci na farko ana sanya su a cikin ayari (motocin yaƙi); Ana ba da kayan wuta mai ɗaukar hoto a wurin taro. A cikin rukunin tankuna, ana sanya mujallu tare da harsashi da harsashi a cikin motoci.
d) An tabbatar da cewa duk motocin yaki da jigilar kaya an cika su da mai da mai.
e) Ana ba da katunan ajiyar gaggawa na gaggawa da aka riga aka shirya don umarni da kulawa da ma'aikata ta hanyar tsari na musamman, da kuma kwamandojin rundunonin tallafi na sojojin kan iyaka - nan da nan.
f) Ana ba da abin rufe fuska ga duk ma'aikata.
g) Abubuwan waya suna cike da ruwa ta tsari na musamman.
Ƙararrawa na raka'a akan ƙararrawa da tashi zuwa wuraren taro dole ne a kawo su zuwa yanayin aiki da kai, wanda musamman ya zama dole don tabbatar da dukkanin ayyukan cikin gida a fili, yin aiki da kuma duba sabis na faɗakarwa ga ma'aikatan umarni.
Adana kadarorin yakamata ya tabbatar da saurin sakin sa zuwa raka'a.
3. Don duba shirye-shiryen raka'a da horar da su don haɗuwa da sauri akan ƙararrawa, na saita ARARANTAR KOYARWA COMBAT.
Shugabanni kai tsaye daga kwamandan runduna da na sama ne ke aiwatar da ƙararrawar faɗaɗa horon yaƙi.
Dangane da umarni na musamman na Majalisar Soja ta Sojoji da Gundumar, kwamandojin sassan sojoji da gundumar za a iya aiwatar da faɗakarwar faɗakarwar yaƙi (shugabannin ma’aikata, sassan aiki, shugabannin rassan soja).
Dole ne a yi atisayen yaƙi a gaban kwamandan runduna.
Yayin faɗakarwar horon yaƙi dole ne:
a) kawo raka'a zuwa wuraren taro (bisa ga tsarin ƙararrawa na naúrar);
b) kar a buɗe kunshin da aka rufe idan akwai faɗakarwar faɗa;
c) kar a ba sojoji harsashi, amma fitar da su ko kai su wurin taron;
d) kar a loda abubuwan tarho;
e) kar a ba da fakiti tare da taswirar topographic ga umarnin ma'aikata;
f) sanya abinci a cikin tukunyar jirgi ta tsari na musamman na mutumin da ke yin tabbaci.
Bayan duba naúrar a wurin taro, mai duba ya ba kowa a sarari ko ya ba ƙungiyar aikin horo.
Bisa ga wannan umarnin, nan da nan Majalisar Soja ta Sojoji ta ba da umarni masu dacewa don ƙaddamar da ƙungiyoyi da ƙungiyoyi tare da tsara tabbatar da ainihin aiwatar da su.
Kwamandan sojojin KOVO
Kanar Janar Kirponos
Memba na Majalisar Soja na KOVO
Corps Commissar Vashugin
Shugaban ma’aikatan KOVO
Laftanar Janar Purkaev
Rubutun rubutu a kan wasiƙa: “NGO USSR. Kwamandan gundumar soji ta Kyiv. Akwai litters, ciki har da G.K. Zhukova: “t. Vatutin. Yi aiki da shi. 12.06.41. Asali, autograph.
TSAMO RF, f. 16, op. 2951, shafi na 265. 26-30.
An buga: http://bdsa.ru/sovnarkom-1941-god/1957-542-100211-11-1941
12. Umarnin zuwa Majalisar Soja KOVO No. 504205
13 ga Yuni, 1941
Babban sirrin
Na musamman muhimmanci
Don ƙara shirye-shiryen yaƙi na sojojin gundumar, a ranar 1 ga Yuli, 1941, ya kamata a mayar da dukkan ƙungiyoyi masu zurfi da ƙungiyoyin ƙungiyoyin gawa kusa da iyakar jihar zuwa sabbin sansani, bisa ga taswirar da aka makala.
1) 31 sk - a kan tafiya;
2) 36 sk - tafiya;
3) 55 sk - tafiya;
4) 49 sk - ta dogo da tafiya;
5) 37 sk - yawo.
A bar sassan kan iyaka a wurin, tare da la'akari da cewa janyewar su zuwa kan iyakar jihar, idan ya cancanta, ba za a iya aiwatar da su ta hanyar umarni na musamman ba. 164 Infantry Division don filin ajiye motoci da za a janye ta Yuni 17, 1941:
1) daya hadin gwiwa kamfani - a Dunaevtsy, 20 km. arewa Hertz;
2) haɗin gwiwa ɗaya - a cikin yankin Larga;
3) sauran sassan - zuwa yankin Khotyn.
Dole ne a kiyaye motsin sojoji gaba daya.
Ya kamata a gudanar da tattakin a lokacin atisayen dabara, da dare.
Tare da sojojin, janye duk ajiyar kayan wuta da man fetur da man mai. Don kiyaye wuraren hunturu, barin mafi ƙarancin adadin ma'aikatan soji, galibi basu dace da yaƙin neman zaɓe ba saboda dalilai na lafiya.
Kar ku ɗauki iyalai.
Isar da hukuncin ta hanyar isar da sako zuwa ga Yuli 1, 1941.
RATAYE: Katin 500,000 - daya.
Kwamishinan Tsaro na Jama'a na USSR
Marshal na Tarayyar Soviet S. Timoshenko
Babban Hafsan Hafsoshin Sojojin Red Army
Janar G. Zhukov
Rubutun kan wasiƙa: "Kwamishin Tsaro na Jama'a na USSR." Kwafin da Mataimakin Shugaban Hukumar Ayyuka na Janar Janar na Red Army, Manjo Janar Anisov ya tabbatar. Akwai litters.
TSAMO RF, f. 16, op. 2951, shafi na 261. 20-21.
An buga: http://bdsa.ru/sovnarkom-1941-god/1964-549-504205-13-1941
13. Umarnin Kwamishinan Tsaro na USSR L/g 0042
19 ga Yuni, 1941
Babban sirrin
Ex. Na 1
ABUBUWA: Game da kamawar filayen jiragen sama, rukunin sojoji da muhimman kayan aikin soja na gundumomi.
Har yanzu ba a yi wani muhimmin abin da aka yi don kame filayen jiragen sama da muhimman kayan aikin soja ba.
Filayen filayen saukar jiragen sama ba duka ake shuka su ba, ba a fentin titin jirgin da zai dace da kalar filin, kuma gine-ginen filin jirgin, sun yi fice sosai da launuka masu haske, suna jan hankalin masu kallo tsawon dubun-dubatar kilomita.
Tsarin cunkoson jama'a da layin layi na jirgin sama a filayen jirgin sama tare da ƙarancin kamanni da ƙarancin tsari na sabis na filin jirgin sama tare da yin amfani da alamun da ba a bayyana ba da sigina gaba ɗaya ya buɗe filin jirgin.
Filin jirgin sama na zamani ya kamata ya haɗu gaba ɗaya cikin kewayensa kuma babu wani abu a filin jirgin sama da yakamata ya ja hankali daga iska.
Makarantu da na'urori na injiniyoyi suna nuna irin wannan rashin kulawa game da kama-karya: tsarin cunkoson jama'a da layin layi na wuraren shakatawa nasu ba wai kawai kyawawan abubuwan kallo bane, har ma suna da fa'ida don bugun iska.
Tankuna, motoci masu sulke, umarni da sauran motoci na musamman na motoci da sauran sojoji ana fentin su da fenti waɗanda ke ba da haske mai haske kuma ana iya gani ba kawai daga iska ba, har ma daga ƙasa.
Ba a yi wani abu da aka yi wa rumbun adana kayayyaki da sauran muhimman kayan aikin soja ba.
NA BAYAR:
1. Ta hanyar 1.7.41, shuka duk filayen iska tare da ciyawa don dacewa da launi na yankin da ke kewaye, fenti hanyoyin jiragen sama da kuma yin koyi da yanayin filin jirgin sama daidai da yanayin da ke kewaye.
2. Zana gine-ginen filin jirgin sama har zuwa rufin rufin kamar yadda gine-ginen da ke kewaye da filin jirgin sama. Ya kamata a binne tankunan ajiyar man fetur a cikin ƙasa kuma musamman a hankali a kama su.
3. An haramta tsarin jirgin sama na layi da cunkoson jama'a; Matsayin da aka tarwatsa da camouflaged na jirgin yana tabbatar da cikakken ganuwansu daga iska.
4. Tsara ta 5.7. A cikin kowane yanki na jirgin sama na kilomita 500 na kan iyaka akwai filayen jiragen sama na 8 - 10 na karya, suna ba kowane ɗayansu izgili na 40 - 50.
5. Ta hanyar 1.7, tankunan fenti, motocin sulke, umarni, motoci na musamman da sufuri. Don zanen kamanni, yi amfani da fenti na matte dangane da yanayin wuraren wuri da aiki. An haramta yin amfani da fenti waɗanda ke ba da haske.
6. Gundumomin da ke cikin yankin da aka yi barazanar ya kamata su aiwatar da matakan ɗaukar hoto iri ɗaya: ɗakunan ajiya, tarurrukan bita, wuraren shakatawa da 15.7.41 don tabbatar da cewa ba a iya ganin su daga iska.
7. Bincika kamannin filayen jirgin sama, ɗakunan ajiya, yaƙi da jigilar motocin daga iska ta hanyar lura da alhakin. kwamandojin hedikwatar gundumomi da daukar hoto. Duk gazawar da aka gano da su yakamata a gyara su nan da nan.
8. Isar da kisa akan 1.7 da 15.7.41 ta hannun Babban Hafsan Hafsoshin Soja.
Kwamishinan Tsaro na Jama'a na USSR
Marshal na Tarayyar Soviet (S. Timoshenko)
Babban Hafsan Hafsoshin Sojojin Red Army
Janar na Sojojin (Zhukov)
Rubutun rubutu, asali, autograph.
RGVA. Tarin takardu.
An buga: http://bdsa.ru/sovnarkom-1941-god/1997-582-0042-19-1941
14. Akan tsarin gaba da nada ma'aikatan kwamanda
21 ga Yuni, 1941
Babban fayil na musamman
I
1. Tsara Gabar Kudu mai kunshe da runduna biyu tare da kujerar Majalisar Soja a Vinnitsa.
2. Nada Comrade Tyulenev a matsayin kwamandan Kudancin Front, ya bar shi mukamin kwamandan gundumar Soja ta Moscow.
3. A nada Comrade Zaporozhets a matsayin memba na Majalisar Soja ta Kudancin Kudu.
II
Saboda na biyun Comrade. Zaporozhets a matsayin memba na soji Council of Southern Front, ya nada Comrade Mehlis a matsayin shugaban Babban Daraktan Farfagandar Siyasa na Red Army, yayin da ya ci gaba da rike da mukaminsa na jama'a Kwamishina na Jihar Control.
III
1. Nada Comrade Budyonny a matsayin kwamandan runduna ta biyu.
2. Nada sakataren kwamitin tsakiya na Jam'iyyar Kwaminisanci ta Bolsheviks, Comrade Malenkov, a matsayin memba na Majalisar Soja na Sojoji na layi na biyu.
3. Umarci Kwamandan Tsaro na Jama'a, Comrade Timoshenko, da kwamandan runduna ta biyu, Comrade Budyonny, su shirya hedkwatar da ke Bryansk.
IV
Umarni farkon Janar Ma'aikata Kwamared Zhukov Janar Jagorancin Gabas ta Tsakiya da Kudu maso Yamma, tare da ziyarar gani da ido.
V
Aminta da Kwamared Meretskov da jagorancin gaba ɗaya na Arewa Front, tare da ziyartan kan layi.
VI
Nada sakataren kwamitin birnin Leningrad na Jam'iyyar Kwaminisanci ta Bolsheviks, Kwamared Kuznetsov, a matsayin memba na Majalisar Soja ta Arewa.
Rubutun, asali, autograph na G.M. Malenkov. Akwai bayanin kula da gyara.
RF AP, f. 3, op. 50, ba 125, pp. 75-76.
An buga: http://bdsa.ru/sovnarkom-1941-year/2011-596-21-1941
15. Oda zuwa ga Mechanized Corps na 12 mai lamba 0033
18 ga Yuni, 1941
Jelgava
1. Bayan samun wannan odar, sanya duk raka'a akan shirye-shiryen yaƙi.
2. Sanya raka'a akan faɗakarwa daidai da tsare-tsaren haɓaka faɗakarwa, amma kar a ayyana ƙararrawar kanta. Yi duk aikin da sauri, amma ba tare da hayaniya ba, ba tare da firgita da magana ba, samun ka'idodin da ake buƙata don šaukuwa da jigilar kayayyaki na abinci, man fetur da man shafawa, harsashi da sauran nau'ikan tallafin fasaha na soja. Ɗauki tare da ku kawai abin da ya dace don rayuwa da yaƙi.
3. Cika kowace naúrar da ma'aikata. Nan da nan tuno ma'aikata daga balaguron kasuwanci kuma cire waɗanda suke a kowane irin aiki. A tsoffin wuraren tura sojoji, a bar mafi ƙarancin adadin mutane don tsaro da ƙungiyoyin tattara jama'a waɗanda ke ƙarƙashin jagorancin kwamandoji da ma'aikatan siyasa.
4. A 23.00 a ranar 18 ga Yuni, 1941, raka'a sun tashi daga wuraren hunturu da suka mamaye kuma suka mai da hankali:
a) 28th Tank Division ba tare da wani motorized bindiga rajimanti - a cikin gandun daji na Buvoina (2648), Grudziai (2040), Bridy (1046), Noreiki (1850), (duk yammacin Siauliai babbar hanya).
Da karfe 5.00 na ranar 20 ga Yuni, 1941, ofishin kwamandan ya kasance daji mai nisan kilomita 1.5 arewa maso yammacin Noreika (2050).
b) 23rd Panzer Division gaba daya - a cikin gandun daji a cikin yankin Tirkshlia m (3680), Seda m (2366), Telshai (0676), Trishkiai m.
Da karfe 5.00 a ranar 20 ga Yuni, 1941, gidan umarni ya kasance gandun daji mai nisan kilomita 2 arewa da Nerimdaichiai (arewa) (1886).
c) 202nd Motorized bindiga Division gaba ɗaya - a cikin gandun daji a cikin yankin Dragana (9222), Gesvi (9814), Valdeiki (8680), Naukonis (8418).
Da karfe 2 na rana a ranar 19 ga Yuni, 1941, ofishin kwamandan ya kasance daji mai nisan kilomita 1.5 gabas da Senkana (9416).
d) 10th babur rajimanti a cikakken karfi - a cikin gandun daji 2 km arewa maso yammacin Davnora (1254).
Da karfe 5.00 na ranar 20 ga Yuni, 1941, gidan kwamandan ya kasance gandun daji mai nisan kilomita 1 arewa da Davnora (1054).
e) Bataliyar injiniyoyi daban-daban na 47 a cikin cikakken ƙarfi - a cikin dajin mai nisan kilomita 2 kudu da Adomishki (1256) da 5.00 a ranar 20 ga Yuni, 1941.
f) Bataliyar sadarwa daban ta 380 - tare da hedkwatar rundunar mechanized ta 12.
5. Ya kamata a yi tattaki kawai da dare. A wuraren mai da hankali, a hankali kama kanku kuma tsara tsaro da sa ido. Tono slits, tarwatsa sojoji har zuwa kamfani mai nisan kamfani na 300-400 m daga kamfanin.
6. Tsara sabis don tsarawa da dawo da kayan aiki tare da hanyoyin zirga-zirga.
7. Ƙaddamar da sadarwa mara matsala da sauri tare da raka'a na ƙasa a wuraren tattarawa. Da karfe 4.00 ranar 20 ga Yuni, 1941, aika wakilan sadarwa zuwa ofishin kwamandan Mechanized Corps na 12, wadanda za su kasance na dindindin a ofishin kwamandan rundunar.
8. By 23.00 on Yuni 18, 1941, sanar da corps hedkwatar (Jelgava) ta tarho ko telegraph tare da alamar "127" game da tashi daga hunturu kwata. A nan gaba, za a gabatar da rahotanni a kan isowa a sansanonin rana da kuma isa yankin taro.
9. Da karfe 20.00 na Yuni 18, 1941, isar da a cikin lambar taƙaitaccen umarninku don tafiya, yana nuna raka'a da hanyoyi a gare su, lokacin aiki, lokaci da wurin kwanaki da tattara raka'a a cikin sabbin wuraren su. Yana da mahimmanci musamman a nuna daidai lokacin da wuri yayin maci da ranakun hedkwata.
10. Command Post na 12th makanikai corps daga 4.00 a kan 20.6.41 - a cikin dajin 2 km yamma da birnin. nuni (1266). Har zuwa 22.00 ranar 18 ga Yuni, 1941, ofishin kwamandan rundunar ya kasance a Jelgava.
Kwamandan Mechanized Corps na 12
Manjo Janar SHESTOPALOV
Shugaban ma’aikatan hukumar
Colonel KALINICHENKO
Kwafi da aka rubuta.
TSAMO RF, f. 619, ku. 266019s, no. 14-15.
Buga: Babban Ma'aikata. Darektan Kimiyya na Soja. Tarin takardun yaƙi na Babban Yaƙin Kishin Ƙasa. – M.: Voenizdat, 1957. – T. 33.
16. Umarnin ZAPOVO ga kwamandojin runduna ta 3, 4 da ta 10. Umarni No. 1.
Yuni 22, 1941 at 02-25 - 02-35
An aika kwafi zuwa LVO, PribOVO, KOVO, OdVO, Navy
Ina mika odar Hukumar Tsaro ta Jama'a don aiwatar da hukuncin kisa nan take:
1. A cikin watan Yuni 22 - 23, 1941, wani harin ba-zata da Jamusawa suka yi a gaban LVO, PribOVO, ZAPOVO, KOVO, OdVO yana yiwuwa. Harin na iya farawa da ayyukan tsokana.
2. Aikin sojojin mu ba shine mu mika wuya ga duk wani aiki na tunzura jama'a da zai iya haifar da babbar matsala ba.
A lokaci guda, sojojin na Leningrad, Baltic, Western, Kyiv da Odessa soja gundumomi ya kamata su kasance a cikin cikakken fama shirye don saduwa da wani m harin daga Jamus ko abokan.
NA BAYAR:
a) a cikin daren 22 ga Yuni, 1941, sun mamaye wuraren harbe-harbe a asirce a kan iyakar jihar;
b) kafin wayewar gari ranar 22 ga watan Yuni, 1941, ta tarwatsa duk wani jirgin sama, gami da na soja, zuwa filayen saukar jiragen sama, a tsanake;
c) sanya dukkan raka'a akan shirye-shiryen yaƙi. Sojoji suna ci gaba da tarwatsa su ana yi musu sutura;
d) kawo tsaro na iska don yaƙar shirye-shiryen ba tare da ƙarin haɓakawa a cikin ma'aikatan da aka ba su ba. Shirya duk matakan duhun birane da abubuwa;
e) kar a gudanar da wasu ayyuka ba tare da umarni na musamman ba.
Tymoshenko
Zhukov
Pavlov
Fominykh
Klimovsky
Rubutun rubutu. Akwai bayanin kula: "An karɓi Yuni 22, 1941 a 01-45", "An aika Yuni 22, 1941 a 02-25 - 02-35." Asali, autograph
TSAMO RF, f. 208, ku. 2513, d. 71, l. 69.
An buga: http://bdsa.ru/sovnarkom-1941-god/2020-605-3-4-10-22-1941
17. Umarni No. 2 zuwa ga Majalisar Soja na LVO, PribOVO, ZAPOVO, KOVO, OdVO.
22 ga Yuni, 1941 Awanni 7 mintuna 15
Kwafi zuwa Kwamishinan Jama'a
Sojojin ruwa (USSR)
22 ga Yuni, 1941 Da ƙarfe 04 na safe jiragen Jamus, ba tare da wani dalili ba, suka kai farmaki a filayen jiragen sama da garuruwan da ke kan iyakar yamma kuma suka yi musu bama-bamai.
A lokaci guda kuma sojojin Jamus sun yi ta harbe-harbe a wurare daban-daban kuma suka tsallaka kan iyakarmu.
Dangane da harin da Jamus ta kai wa Tarayyar Soviet ba a taɓa yin irinsa ba, na ba da umarni:
1. Dakarun da dukkan karfinsu da karfinsu suna kai farmaki kan sojojin abokan gaba tare da lalata su a yankunan da suka keta iyakar Soviet.
2. Yin amfani da bincike da jiragen yaki don kafa wuraren taruwar jiragen makiya da kuma hada rundunoninsu na kasa.
3. Yin amfani da hare-hare masu ƙarfi daga masu tayar da bama-bamai da jirgin sama, lalata jiragen sama a filayen jiragen sama na abokan gaba da bama-bamai na sojojinsa na kasa.
4. Ya kamata a kai hare-haren jiragen sama zuwa zurfin yankin Jamus har zuwa kilomita 100 -150.
Bomb Koenigsberg da Memel.
5. Kada ku gudanar da hare-hare a kan yankin Finland da Romania har sai umarni na musamman.
TYMOSHENKO
MALENKOV
ZHUKOV
Rubutun rubutu, kwafin da ba a tabbatar da shi ba.
TSAMO RF, f. 132 a, ku. 2642, shafi na 41. 1.2.
An buga: http://bdsa.ru/sovnarkom-1941-god/2023-607-2-22-1941-7-15
18. Daga ka'idar tambayoyin da aka kama D. G. Pavlov ranar 7 ga Yuli, 1941 (shafi).
7 ga Yuli, 1941
Amsa: Da farko zan fayyace yanayin da sojojin Jamus suka fara kai farmaki kan dakarun jajayen aikin.
Da karfe daya na safe ranar 22 ga watan Yuni. Bisa umarnin Kwamishinan Tsaro na Jama'a, an gayyace ni hedkwatar gaba. Tare da ni akwai wani memba na Majalisar Soja, Corps Commissar Fominykh, da Babban Hafsan Hafsoshin Sojojin, Manjo Janar Klimovskikh.
Tambayar farko da Kwamishinan Jama’a ya yi ta wayar tarho ita ce: “To, ya ya ka natsu? Na amsa da cewa an ga wani gagarumin motsi na sojojin Jamus a gefen dama kamar yadda wani rahoto daga kwamandan rundunar soja ta 3, Kuznetsov ya nuna cewa, tsawon yini ɗaya da rabi, ginshiƙan injiniyoyi na Jamus suna ci gaba da tafiya cikin tudun Suvali. A cewar nasa rahoton, a sashin Augustow-Sapotskin, Jamusawa sun cire shingen shinge a wurare da yawa. A wasu sassa na gaba, na ba da rahoton cewa na damu musamman game da ƙungiyar Bialopodlaska.
Da yake mayar da martani ga rahoton na, kwamishinan mutanen ya amsa da cewa: “Ku kwantar da hankula kada ku firgita, ku tattara hedkwatarku idan da safiyar yau, watakila wani abu mara dadi ya faru, amma kada ku yi kasada da wani tsokana. Idan akwai keɓancewar tsokana, kira.” Nan aka gama hirar.
Bisa ga umarnin kwamishanan jama’a, nan take na kira dukkan kwamandojin soji zuwa ofishin HF, inda na umarce su da su kai rahoto ga hedikwatar sojojin tare da shugabannin ma’aikata da sassan gudanarwa. Na kuma ba da shawara ga kwamandojin su sanya sojoji cikin yanayin yaƙi kuma su mamaye duk wani gine-gine irin na yaƙi har ma da na simintin da ba a gama ba.
Don wannan umarni na, Kuznetsov ya amsa cewa, bisa ga umarnin da na bayar a baya, ya rarraba harsashi ga sojojin kuma yanzu ya fara mamaye gine-gine.
Kwamandan runduna ta 10, Golubev, ya bayar da rahoton cewa, bayan an kammala wasan an bar helkwatar rundunarsa domin jagorantar sojojin a inda ya kamata su kasance kamar yadda aka tsara. Na gargadi Golubev ya ci gaba da tsare sojojinsa cikin shiri kuma ya jira ƙarin umarni na.
Korobkov, kwamandan runduna ta 4, ya ba da rahoton cewa dakarunsa sun shirya don yaki. Ya yi alkawarin duba shirye-shiryen yaƙin na Brest garrison. Don haka na nuna wa Korobkov cewa sansanin ya kasance a wurin da ya kamata ya kasance kamar yadda aka tsara, kuma na ba da shawarar su fara aiwatar da umarni na nan da nan.
Kwamandan rundunar sojin sama na gundumar Kopec da mataimakinsa Tayursky, wadanda suka zo wurina a hedikwatar gundumar, sun ba ni rahoton cewa jirgin ya yi cikakken shiri na yaki kuma an tarwatsa shi a filayen jiragen sama bisa ga umarnin jirgin. NKO.
Wannan tattaunawa da hafsoshin sojojin ta gudana ne da misalin karfe biyu na safe.
Karfe 3:30 na safe Kwamishinan Tsaro na Jama'a ya sake kirana a waya ya tambaye ni - menene sabo? Na amsa masa da cewa babu wani sabon abu a yanzu, na kulla hulda da sojoji kuma an ba da umarnin da ya dace ga kwamandojin.
A lokaci guda kuma, na ba da rahoto ga kwamandan jama'a cewa, sabanin haramcin da shugaban rundunar sojojin sama Zhigarev ya yi na yin man fetur na jirgin sama da man fetur NZ da maye gurbin injina da injin NZ, na ba da irin wannan umarni ga Kopts da Tayursky. Kwamishinan Jama'a ya amince da wannan umarni na. Na yi wa Kwamandan Jama’a alkawarin bayar da rahoto game da ci gaba da halin da ake ciki a bangarena bayan tattaunawar sakandare da shugabannin sojoji.
A cikin mintuna 15 na gaba na sami wadannan bayanai daga kwamandojin:
Daga kwamandan na 10th Army - "duk abin da yake a kwantar da hankula"; daga Sojoji na 4 - "ko'ina kuma komai yana cikin kwanciyar hankali, sojojin suna cika aikin da kuka saita." Lokacin da na tambayi ko sashin Tank na 22 na barin Brest, na sami amsar: "Eh, yana fita, kamar sauran raka'a." Kwamandan Sojoji na 3 ya amsa min cewa ba wani sabon abu da ya same shi. Sojojin Ivanov, shugaban yankin da ke da kagara, suna cikin katangar, an janye 56th Infantry Division zuwa wurin da aka ba su bisa ga shirin; Rundunar Sojoji ta 27 kuma tana wurinta; Waɗannan wuraren sun amince da Babban Ma'aikata.
Na je in ba da rahoton sabon yanayin ga Kwamishinan Tsaro na Jama’a kuma kafin in isa birnin Moscow, Kuznetsov ya kira ni ta wayar tarho, yana ba da rahoto: “Akwai manyan bindigogi da bindigogi a gaba ɗaya. Sama da Grodno, jirage har zuwa 50-60 suna jefa bama-bamai a hedkwatar, an tilasta ni in je gidan kasa." Na gaya masa ta wayar tarho don shigar da fayil ɗin "Grodno-41" ( kalmar sirri na al'ada don tsarin murfin ) kuma yayi aiki ba tare da jinkiri ba, ɗauki wurin da ya dace tare da hedkwatar. Bayan haka, na kira Bialystok cikin gaggawa, Bialystok ya amsa: "Yanzu ya kwanta a gaba."
A kusan 4.10 - 4.15 Na yi magana da Korobkov, wanda shi ma ya amsa: "Komai yana da kwanciyar hankali a nan."
Kimanin mintuna 8 bayan haka, Korobkov ya ba da rahoton cewa "jirgin sama ya kai hari kan Kobrin, an yi mummunar harbin bindigogi a gaba." Na ba da shawarar cewa Korobkov ya kawo "Kobrin 4l" a cikin aikin kuma ya umarce shi ya ajiye sojojin a hannunsa kuma ya fara aiki tare da cikakken alhakin.
Duk abin da kwamandojin suka kai mani, na kai rahoto daidai da kwamandan tsaro na jama'a. Na karshen ya amsa: "Ku yi aiki kamar yadda yanayin ya faɗa."
Tambaya: Me ya sa Jamusawa suka yi nasarar kutsawa daga gaba kuma suka shiga cikin yankinmu?
Amsa: A hanyar Brest, wasu gawawwakin makanikai 3 sun kai hari a bangare na 6 da na 42 a lokaci daya; wanda ya haifar da fifikon abokan gaba a cikin lambobi da ingancin kayan aiki. Kwamandan na 4th Army Korobkov, rasa iko da kuma, a fili, da rikice, ya kasa cika da babban shugabanci tare da nasa sojojin, akalla ta hanyar ja da 4th division zuwa wannan shugabanci. Makiya sun aike da wani katon jirgin sama mai saukar ungulu zuwa runduna ta 6 da ta 42 a cikin hanyar Brest guda. A cewar rahoton Korobkov, wannan jirgin ya yi aiki da hankali a inda sojojin mu suke, kuma makiya sun nutse da bama-bamai sun nakasa bindigu bayan bindigu. Mallakar jirgin saman abokan gaba a sararin sama ya cika, musamman ma tun a ranar farko da jirgin yakinmu ya yi kaca-kaca da adadi mai yawa, sakamakon harin da makiya suka kai lokaci guda da misalin karfe 4 na safe a dukkan filayen jiragen sama ba tare da tashi ba. A dunkule, an kori jirage sama da 300 na dukkan na'urori, gami da na horo, a wannan rana. Duk wannan ya faru ne saboda duhu ne kuma jirginmu ya kasa tashi. Ni da kaina na kasa duba yadda aka tarwatsa jirgin sama a filin jirgin sama, yayin da kwamandan Sojan Sama Kolets da mataimakinsa Tayursky, mataimakinsa. A bangaren siyasa, Piarov da Hafsan Hafsoshin Sojan Sama Taranenko sun ruwaito mani cewa sun cika umarnin kwamishanan tsaro na jama'a kan yawan jigilar jiragen sama.
Amsa: Ina ganin babban dalilin da ke haifar da duk wata matsala shi ne girman girman tankunan makiya da sabbin kayansu da kuma fifikon jirgin saman makiya.
Tambaya: Wanene ke da alhakin ci gaban da aka samu a Gabashin Yamma?
Amsa: Kamar yadda na riga na nuna, babban dalilin saurin ci gaba da sojojin Jamus suka yi a yankinmu shi ne fifikon jiragen sama da tankokin yaki na abokan gaba. Bugu da kari, Kuznetsov (Baltic Military District) sanya Lithuania raka'a a gefen hagu flank, wanda ba ya so ya yi yãƙi. Bayan matsin lamba na farko a bangaren hagu na jihohin Baltic, sassan Lithuania sun harbe kwamandojinsu suka gudu. Wannan ya ba da damar rukunin tankunan Jamus su buge ni daga Vilnius. Tare da wannan, asarar iko da hedkwatar rundunar ta 4 ta Korobkov da Sandalov tare da rukuninsu ya ba da gudummawa ga saurin ci gaban abokan gaba a cikin hanyar Bobruisk, da rashin bin umarnina na kwamandan Sojan na 10. , Janar Golubev, don kai hari a Bryansk tare da gawawwakin makanikai na 6 don fatattakar ƙungiyar makanikan abokan gaba, bayan da nake hannuna a yankin Volkovysk, ya hana ni damar samun rukunin yajin da ya dace. .
Tambaya: Shin akwai wani aiki na cin amanar kasa daga bangaren ku?
Amsa: A'a, ba haka ba ne. Wasu ma'aikata sun ɗan ruɗe saboda canjin yanayi da sauri.
Tambaya: Menene laifinka na keta gaba?
Amsa: Na ɗauki dukkan matakai don hana ci gaban sojojin Jamus. Ba na daukar kaina da laifin halin da ya taso a gaba.
Tambaya: Tsawon wane lokaci kuka ba da umarni ga Gundumar Soja ta Musamman ta Yamma?
Amsa: Shekara daya.
Tambaya: An shirya sassan gundumar don daukar matakin soja?
Amsa: An shirya sassan gundumar domin daukar matakin soji, ban da sabuwar rundunar mechanized 17, 20, 13, 11 da aka kafa. Haka kuma, a cikin runduna ta 13 da ta 11, an horar da rukunin guda daya, saura kuma, bayan sun karbi ma’aikata, kayan aikin horarwa ne kawai, har ma ba a ko’ina ba. Rundunar Mechanized Corps ta 14 tana da rukunin ƙwararrun ƙwararrun ƙwararrun ƙwararrun ƙwararrun ƙwararrun ƙwararrun ƙwararrun ƙwararrun ƙwararrun ƙwararrun ƙwararrun ƙwararrun ƙwararrun ƙwararrun mashinan tanki.
Tambaya: Idan an shirya manyan sassan gundumar don aikin soja, an ba ku umarni don matsawa akan lokaci, to, zurfin nasarar da sojojin Jamus suka yi a cikin yankin Soviet za a iya danganta su da aikata laifuka a matsayin kwamandan gaba.
Amsa: Na musanta wannan zargi. Ban yi cin amana ba.
Tambaya: Tare da dukan tsawon iyakar jihar, kawai a cikin sashin da kuka umarta, sojojin Jamus sun shiga cikin yankin Soviet. Ina maimaita cewa wannan shi ne sakamakon ayyukan cin amana da kuke yi.
Amsa: Nasarar da aka yi a gabana ya faru ne saboda ba ni da sabon sashin kayan aiki, kamar yadda, alal misali, Gundumar Soja ta Kiev ta yi.
An yi masa tambayoyi:
Wreed mataimakin shugaban sashin bincike
3rd Directorate na kungiyoyi masu zaman kansu na USSR
Art. Bataliyar kwamandan Pavlovsky
Mai bincike na 3rd Directorate of NGOs na USSR
ml. Laftanar Tsaron Jiha Laftanar Komarov
Rubutun, asali.
Hukumar Zabe ta Tsakiya FSB. Rumbun ajiya da fayil na bincike No. R-24000, pp. 23-53.
Buga: "...Rusa Rasha a cikin bazara na 1941." (A. Hitler, Yuli 31, 1940): Takardu daga ayyukan leken asiri na USSR da Jamus. 1937-1945", Comp. Yampolsky V.P. - M.; filin Kuchkovo, 2008. - shafi 457-481.
19. Umarni na hedkwatar Baltic Special Military District (haɓaka)
18 ga Yuni, 1941
Domin da sauri kawo gidan wasan kwaikwayo na ayyukan soja na gundumar don magance shirye-shiryen, na ba da umarni:
4. Zuwa ga kwamandan runduna ta 8 da ta 11:
a) tantance wuraren da kowace rundunar za ta kafa wuraren da za a shirya rumfunan ajiya, nakiyoyin tanka, bama-bamai da kuma shingen hana mutane gina wasu shingen da aka tanadar a cikin shirin. Ƙaddamar da ƙayyadaddun kadarorin a cikin ɗakunan ajiya da aka tsara ta 21.6.41;
b) Sanya filayen nakiyoyi, tantance abubuwan da ƙungiyoyin za su kasance, inda za a ware su, da tsarin aikinsu. Duk wannan ta hannun shugabannin sassan kan iyaka;
c) fara shirye-shiryen samuwa kayan (rafts, barges, da dai sauransu) don gina crossings a fadin kogin Viliya, Nevyazha, Dubissa. Za a kafa wuraren tsallakawa tare da sashen gudanarwa na hedkwatar gundumar.
Ƙaddamar da tsarin mulki na 30th da 4th pontoon ga majalisar soja na 11th Army. Kasance da ɗakunan ajiya a shirye don gina gadoji a hayin kogin. Neman. A cikin jerin darussan, bincika yanayin gina gadoji ta waɗannan tsarin mulki, cimma mafi ƙarancin lokacin ƙarshe na ƙarshe;
e) kwamandan sojojin na 8th da 11th runduna - tare da manufar lalata manyan gadoji a yankin: iyakar jihar da layin baya na Siauliai, Kaunas, r. Neman don bincika waɗannan gadoji, ƙayyade ga kowane ɗayan su adadin fashewar abubuwan fashewa, ƙungiyoyin rushewa, da tattara duk hanyoyin da za a rushe a mafi kusa da su. Shirin rusa gada ya kamata majalisar sojoji ta amince da shi.
Ranar ƙarewa 6/21/41.
7. Zuwa ga kwamandan sojojin da kuma shugaban gundumar ABTV.
Ƙirƙirar tankunan tankuna daban-daban akan kuɗin kowane autobat, ta yin amfani da wannan dalilin shigar da kwantena akan manyan motoci, adadin nau'ikan platoon daban-daban da aka ƙirƙira shine 4.
Ranar ƙarshe: Yuni 23, 1941.
Don kiyaye waɗannan ƙungiyoyi daban-daban a matsayin ajiyar wayar hannu: Telshai, Siauliai, Keidany, Ionova a hannun kwamandojin sojoji.
e) Zabi tankunan man fetur daga cikin sassan gundumar (sai dai injiniyoyi da na jiragen sama) a tura musu kashi 50 cikin 100 kowanne. a 3 da 12 microns. Ranar ƙarshe: Yuni 21, 1941;
f) Ɗauki duk matakan don samar da kowane inji da tarakta tare da kayan gyara, kuma, ta hanyar shugaban OST, tare da kayan haɗi don injin mai mai (funnels, buckets).
Kwamandan sojojin PribOVO
Kanar Janar KUZNETSOV
Dan majalisar soja
corps commissar DIBROVA
Shugaban ma'aikata
Laftanar Janar KLENOV
Rubutun
TSAMO RF, f. 344, ku. 5564, ba 1, shafi. 34-35.
Buga: Mujallar Tarihin Soja. 1989. - Na 5. - P. 46.
20. Cire daga odar hedkwatar gundumar Soja ta musamman ta Baltic
19 ga Yuni, 1941
1. Sarrafa kayan aiki na layin tsaro. Ƙaddamarwa akan shirya matsayi a kan babban layi na SD, aikin da za a karfafa.
2. Kammala aikin a filin. Amma a dauki matsayi a gaba kawai idan makiya sun keta iyakokin jihar.
Don tabbatar da saurin zama na matsayi a cikin fagen gaba da (a) babban yankin tsaro, sassan da suka dace dole ne su kasance gaba ɗaya cikin shiri na yaƙi.
A cikin yankin da ke bayan matsayin ku, bincika aminci da saurin sadarwa tare da sassan kan iyaka.
3. Kula da hankali na musamman don guje wa tsokana da tsoro a cikin sassan mu, ƙarfafa iko da shirye-shiryen yaƙi. Yi komai a natse, da ƙarfi, cikin nutsuwa. Kowane kwamanda da ma'aikacin siyasa ya kamata su fahimci halin da ake ciki.
4. Sanya wuraren nakiyoyi bisa tsarin kwamandan sojojin inda ya kamata su kasance bisa tsarin gine-ginen tsaro. Kula da cikakken sirri ga abokan gaba da aminci ga rukunin ku. Ya kamata a samar da tarkace da sauran tankokin yaki da ta'addanci kamar yadda shirin kwamandan sojojin ya tsara - haka nan kuma bisa tsarin gine-ginen tsaro.
5. Headquarters, corps and divisions - a ofisoshin umarni, wanda ke ba da kayan aikin kariya ta hanyar yanke shawara na kwamandan da ya dace.
6. Dole ne rukuninmu na gaba su je wuraren matsugunin su. Yi la'akari da karuwar adadin jiragen saman Jamus na ketare iyakar jihar.
7. Ci gaba da ci gaba da cika raka'a da kayan wuta da sauran nau'ikan kayayyaki.
Ci gaba da haɗa raka'a akan tafiya da kuma tabo.
Kwamandan sojojin PribOVO
Janar Kuznetsov
Shugaban Sashen Farfagandar Siyasa
Ryabchiy
Shugaban ma'aikata
Laftanar Janar Klenov
TSAMO RF, f. 344, ku. 5564, d. 34-36.
Buga: Mujallar Tarihin Soja. 1989. - Na 5. - shafi na 47-48.
21. Telegram No. 217 a cikin sashen iska na ZapOVO
Sov. Sirrin jerin "G"
TELEGRAM N217
Daga Lida An Gabatar 4-08 21.6.41 An Karɓa 8-00 21.6.41
Shigar da OSHS 8-05 21.6.41
An yanke 8-15 21.6.41.
Adireshin: kwamandojin AD, shugabannin yankunan da ke kan iska, kwamandojin tashoshin tsaron sama guda ɗaya.
Kwamandan rundunar sojin sama ya ba da umarnin a sanya dukkan rundunonin da ke cikin shirin yaki, da kuma samar da adadin harsasai da ake bukata, da kuma daukar matakan da suka dace na kame filayen saukar jiragen sama, da kayayyaki da sufuri. Bayar da rahoton kisa a ranar 6/21/41, na maimaita 6/21/41. da 18:00.
TSAMO RF, f. Masu gadi na 14 BAP, op. 178446, gini 2, l. 310.
22. Rahoton daga kwamandan Red Banner Baltic Fleet zuwa kwamandan na Leningrad da Baltic gundumomi na soja na musamman, babban hafsan sojojin kan iyaka.
20 ga Yuni, 1941
Tun daga ranar 19 ga Yuni, 1941, an sa raka'a na Red Banner Baltic Fleet a shirye-shiryen yaƙi bisa ga tsari na 2, an tura ofisoshin umarni, kuma an ƙarfafa aikin sintiri a bakin Tekun Finland da mashigin Irbe. .
Kwamandan Red Banner Baltic Fleet Vice Admiral Tributs
Rubutun
TSAMO RF, f. 221, ku. 1394, d. 59.
Buga: Mujallar Tarihin Soja. 1989. - Na 5. - P. 48.
23. Tattaunawa tsakanin V. M. Molotov da Ambasada V. Schulenburg.
21 ga Yuni, 1941
Schulenburg ya bayyana lokacin da aka kira shi. Comrade Molotov ya mika masa kwafin bayanin dangane da keta haddin da jiragen Jamus suka yi a kan iyakarmu, wanda ya kamata Comrade ya yi. Dekanozov Ribbentrop ko Weizsäcker.
Schulenburg ya amsa cewa zai mika wannan sanarwa zuwa Berlin kuma ya ce bai san komai ba game da keta iyakokin da jiragen Jamus ke yi, amma yana samun bayanai game da keta iyakokin da jiragen na daya bangaren suka yi.
Comrade Molotov ya amsa da cewa muna da 'yan korafe-korafe daga hukumomin kan iyakar Jamus game da keta iyakokin Jamus da jiragen mu suka yi. Duk wani keta haddin kan iyakokin mu abu ne da ba kasafai ke faruwa ba, kuma babu makawa, alal misali, saboda rashin kwarewar matukan jirgi a wasu lokuta. Ketare iyakokin da jiragen Jamus ke yi na da wani yanayi daban. Comrade Molotov ya bayyana wa Schulenburg cewa Jamusawa, da gaske, dole ne su ba da amsa ga bayaninmu. Sai Comrade Molotov ya gaya wa Schulenburg cewa zai so ya tambaye shi game da halin da ake ciki a cikin Tarayyar Soviet-Jamus. Comrade Molotov ya tambayi Schulenburg abin da ke faruwa, cewa kwanan nan da yawa ma'aikatan ofishin jakadancin Jamus da matansu sun bar Moscow, jita-jita game da yakin da ke gabatowa tsakanin Tarayyar Soviet da Jamus ana ƙara yadawa a cikin wani mummunan tsari, cewa sakon TASS mai son zaman lafiya na Yuni 13 ba a buga a Jamus ba, menene rashin jin daɗi na Jamus ga USSR, idan akwai? Comrade Molotov ya tambayi Schulenburg ko zai iya ba da bayani game da waɗannan abubuwan.
Schulenburg ya amsa cewa, duk waɗannan tambayoyi suna da tushe, amma bai iya amsa su ba, tunda Berlin ba ta sanar da shi kwata-kwata. Schulenburg ya tabbatar da cewa da gaske an tuno da wasu ma'aikatan ofishin jakadancin na Jamus, amma wannan kiran bai shafi ma'aikatan ofishin jakadancin ba kai tsaye. Tunawa da sojojin ruwa attache Baumbach, gandun daji attache, wanda ba shi da wani muhimmanci. Aschenbrenner, hafsan sojojin sama, bai dawo daga balaguron kasuwanci zuwa Berlin ba. Shi, Schulenburg, yana sane da jita-jita, amma kuma ba zai iya ba da wani bayani a kansu ba.
Comrade Molotov ya bayyana cewa, a ra'ayinsa, babu dalilin da zai sa gwamnatin Jamus ba za ta gamsu da Tarayyar Soviet ba. Yarjejeniyar Soviet-Yugoslavia, wadda aka yi ta yadawa a kasashen waje kamar yadda ya saba wa dangantakar Soviet da Jamus, yana da iyaka, kamar yadda na yi bayani a baya, a cikin ƙunci mai zurfi kuma ba zai iya rinjayar dangantakarmu ba. A halin yanzu, wannan tambayar gabaɗaya ta rasa dacewarta.
Schulenburg ya maimaita cewa ya kasa amsa tambayoyin da aka yi. A wani lokaci Hitler ya yarda da shi. Hitler ya tambaye shi, Schulenburg, me yasa USSR ta kulla yarjejeniya da Yugoslavia. Game da yadda sojojin Jamus suka tattara a kan iyakar Soviet, Hitler ya gaya masa cewa an dauki wannan matakin ne don taka tsantsan. Shi, Schulenburg, ba shakka, ya buga telegraph abin da aka faɗa masa a yau, amma yana iya zama da kyau a sami bayanan da suka dace daga Comrade. Dekanozova. Shi, Schulenburg, ya ji sako daga gidan rediyon Ingilishi cewa Comrade. Dekanozov ya karbi sau da yawa ta Ribbentrop. Gidan rediyon Jamus bai bada rahoton komai ba game da hakan.
Comrade Molotov ya amsa cewa ya san wannan sakon daga rediyon Ingilishi. Ba gaskiya bane.
A karshe, Comrade Molotov ya bayyana nadama cewa Schulenburg ba zai iya amsa tambayoyin da aka yi ba.
APPLICATION
Aide-memoire
Wakilin Jama'a na Harkokin Waje na USSR ta hanyar bayanin sanarwa ranar 21 ga Afrilu na wannan shekara. g. ya sanar da Ofishin Jakadancin Jamus da ke Moscow game da keta haddin iyakokin Tarayyar Soviet da jiragen saman Jamus suka yi, wanda ya faru a tsakanin 27 ga Maris zuwa 18 ga Afrilu na wannan shekara. a cikin shari'o'i 80 da sojojin Soviet suka rubuta.
Sai dai har yanzu gwamnatin Tarayyar Soviet ba ta samu martanin gwamnatin Jamus kan wannan bayanin da ke sama ba.
Haka kuma, ya kamata gwamnatin Tarayyar Soviet ta lura cewa keta iyakokin Soviet da jiragen saman Jamus suka yi a cikin watanni biyu da suka gabata, wato tun ranar 19 ga Afrilu na wannan shekara. zuwa ranar 19 ga watan Yunin bana. g. hada kai ba wai kawai ya tsaya ba, amma ya ci gaba da karuwa kuma ya kasance cikin tsari, wanda ya kai lokuta 180 a lokacin da aka kayyade, dangane da kowanne daga cikinsu mai tsaron iyakar Tarayyar Soviet ya gabatar da zanga-zangar tare da wakilan Jamus kan harkokin kan iyaka.
Tsare-tsare na wadannan jiragen da kuma yadda a lokuta da dama jiragen Jamus na tashi daga nisan kilomita 100-150 ko sama da haka a cikin USSR ya kebe yuwuwar zaton cewa jiragen na Jamus sun keta kan iyakar USSR ta hanyar hadari.
Gwamnatin Tarayyar Soviet, ta ja hankalin gwamnatin Jamus kan wannan lamari, tana sa ran gwamnatin Jamus za ta dauki matakin dakatar da keta iyakokin Tarayyar Soviet da jiragen saman Jamus ke yi.
WA RF, f. 06, ku. 3, shafi 1, d. 8-11.
Buga: Takardu na manufofin kasashen waje na USSR. Juzu'i na 23. Littafi. 2 (Kashi na 2). Maris 2 - Yuni 22, 1941 - M.: Harkokin Ƙasashen Duniya, 1998. -P. 751-753.
24. Umarni ga kwamandan sojojin ZapOVO
13 ga Yuni, 1941
1. Don kara shirin yaki da sojojin da ke cikin gundumomi, duk wani yanki mai zurfi na bindigu da umarnin rundunar sojojin da ke tare da rundunonin sojoji a kai su sansanin a yankunan da shirin ya tanadar musu (badar NCO mai lamba 503859/ ss/ov).
2. A bar sassan kan iyaka a wurin, tare da janyewarsu zuwa kan iyaka a wuraren da aka ba su, idan ya cancanta, za a yi haka da umarnina na musamman.
3. Gawawwaki na 44, a matsayin wani ɓangare na ƙungiyoyin ƙungiyoyin 108, 64, 161 da 143 da ƙungiyoyin ƙungiya - janye zuwa yankin Baranovichi, bisa ga shawarar ku.
Matsar da rukunin sojojin ƙasa na 37 zuwa yankin Lida, tare da haɗa shi cikin ƙungiyar sojojin ta 21st.
4. Ya kamata a kammala janye sojojin nan da ranar 1 ga Yuli, 1941.
5. Ƙaddamar da tsarin janyewa wanda ke nuna tsari da lokacin janyewa ga kowane haɗin kai ta hanyar aikawa ta [41 ga Yuni].
Kwamishinan Tsaro na Jama'a na USSR
Marshal na Tarayyar Soviet S. Timoshenko
Babban Hafsan Sojojin K.A.
Janar G. Zhukov
Rubutun kan wasiƙa: "NGO USSR." Ba a sanya hannu ba.
TSAMO RF, f. 16, op. 2951, shafi na 242, shafi. 132-133.
An buga: http://bdsa.ru/sovnarkom-1941-god/2018-603-22-1941
25. Umarni ga Majalisun Sojoji na sashe na 3
22 ga Yuni, 1941
1. Abokan gaba, isar da hare-hare daga Suwalki salient zuwa Olita kuma daga yankin Zamosc a kan Vladimir-Volynsky, Radzekhov gaba, hare-haren taimako a cikin kwatance Tilsit, Siauliai da Sedlec, Volkovysk, a lokacin 22.6, sun sha wahala mai yawa, sun cimma nasara. kananan nasarori a cikin wadannan kwatance.
A wasu sassan jihar da ke kan iyakar kasar da Jamus da kuma kan iyakar jihar da Romania, an dakile hare-haren makiya da hasarar rayuka.
2. Na sanya aikin gaggawa na sojojin don 23 - 24.6:
a) tare da kai hare-hare na sojojin Arewa maso Yamma da Yammacin Gabas ta Tsakiya, tare da lalata ƙungiyar Suwalki na abokan gaba tare da kama yankin Suwalki a ƙarshen 24 ga Yuni:
b) tare da karfi concentric harin na mechanized gawawwakin, duk jirgin sama na Kudu maso yamma Front da sauran sojojin na 5 da 6A, kewaye da kuma halakar da abokan gaba da ci gaba a cikin shugabanci na Vladimir-Volynsky, Brody. A karshen Yuni 24, kama yankin Lublin.
3. NA BAYAR:
a) Sojojin Arewa na ci gaba da lullube kan iyakokin jihar. Iyakar hagu ɗaya ce.
b) Sojojin Arewa-maso-Yamma, suna rike da gabar tekun Baltic, sun kai wani gagarumin farmaki daga yankin Kaunas zuwa gefe da bayan kungiyar Suwalki na makiya, suka lalata shi tare da hadin gwiwar kasashen yamma, kuma daga karshe. na Yuni 24, kama yankin Suwalki.
Iyakar hagu ɗaya ce.
c) Dakarun Gabar Yamma, tare da mayar da makiya baya a hanyar Warsaw, sun kaddamar da wani gagarumin farmaki tare da dakarun akalla wasu makanikai guda biyu da kuma jirgin sama na gaba a gefe da baya na kungiyar makiya Suwalki, tare da ruguza shi tare da sojojin. Gaban Arewa-Yamma kuma, zuwa karshen 24 ga Yuni, sun kwace yankin Suwalki.
Iyakar hagu ɗaya ce.
d) Sojojin Kudu maso Yamma, suna rike da iyaka da kasar Hungary, tare da kai hare-hare a babban yankin Lublin tare da dakarun 5 da 6 A, akalla gawawwakin makanikai guda biyar da dukkan jiragen saman gaba, sun kewaye tare da lalata kungiyar makiya. ci gaba a kan Vladimir-Volynsky, Krystynopol gaban , a karshen Yuni 26, kama Lublin yankin. Ka samar da kanku lafiya daga hanyar Krakow.
e) Dole ne sojojin Kudancin Kudu su hana makiya mamaye yankinmu. Lokacin da abokan gaba suka yi ƙoƙari su buge a cikin shugabanci na Chernivtsi ko tilasta p. Prut da Danube tare da hare-haren gefen gefe na sojojin ƙasa tare da haɗin gwiwar jirgin sama don lalata shi; gawarwakin makanikai guda biyu a daren 23.6 don maida hankali a yankin Chisinau da dazuzzukan arewa maso yammacin Chisinau.
4. A gaba daga Tekun Baltic zuwa iyakar jihar da Hungary, na ba da izinin haye kan iyakar jihar da ayyuka ba tare da la'akari da iyaka ba.
5. Jirgin sama na Babban Command:
a) tallafawa Arewa maso yamma Front tare da jirgi daya akan 1st Av. bldg. DD da Western Front a cikin jirgi daya akan 3rd Av. bldg. DD na tsawon lokacin aikinsu na fatattakar kungiyar makiya Suwalki;
b) sun hada da 18th Air Division na DD a cikin Kudu maso yammacin Front da goyan bayan Kudu maso yammacin Front da jirgin daya a kan 2nd Av. DD gawarwakin na tsawon lokacin aikinsa na kayar da kungiyar makiya Lublin;
c) ta 4. bar DD Corps a hannuna a shirye don taimakawa babban rukunin rundunonin Kudu maso Yamma da kuma wani bangare na sojojin zuwa Bahar Maliya.
Kwamandan Tsaron Jama'a na Babban Hafsan Soja
Majalisar Soja ta USSR
Marshal na Tarayyar Soviet
Tymoshenko
Malenkov
Babban hafsan hafsoshin soji
Red Army
Janar Zhukov
Rubutun rubutu, kwafin bokan. Akwai bayanin kula: "An aika a 21-15 ga Yuni 22, 1941."
TSAMO RF, f. 48 a, ku. 1554, shafi na 90. 260-262.
An buga: http://bdsa.ru/sovnarkom-1941-year/2030-614-3-22-1941
26. Tambayoyin da "General Pokrovsky Commission" ya aika zuwa ga kwamandojin Red Army
Tambayoyin da aka aika a cikin 1952 ga hafsa da janar-janar
Lokacin haɓaka bayanin Babban Yaƙin Patriotic na 1941-1945. Akwai batutuwa da dama da ba a fayyace ba kuma ba su cika cikakkun bayanai ba da suka shafi farkon lokacin yaƙin.
Waɗannan tambayoyin da ba a bayyana ba sun haɗa da:
1. Shin an sanar da rundunar shirin tsaron kan iyakokin jihar, dangane da abin da ya shafi su; yaushe kuma me hukumar da hedkwata suka yi don tabbatar da aiwatar da wannan shiri?
2. Daga wane lokaci kuma a kan wane tsari ne sojojin da ke rufe suka fara shiga kan iyakar jihar kuma nawa aka tura kafin a fara yakin?
3. Lokacin da aka karɓi odar sanya sojoji cikin faɗakarwa dangane da harin da 'yan Nazi na Jamus za su yi a safiyar ranar 22 ga Yuni; mene ne kuma yaushe aka ba da umarnin aiwatar da wannan umarni kuma menene sojojin suka yi?
4. Me yasa akasarin manyan bindigogin a cibiyoyin horo?
5. Wane irin tanadi aka shirya hedkwatar domin ba da umarni da kula da sojoji kuma yaya wannan ya shafi yadda ake gudanar da ayyuka a kwanakin farko na yakin?
Ina tambayar ku, a matsayin tsohon kwamandan / babban hafsan ma'aikata / rarrabuwa / ƙungiyoyi /, don haskakawa, gwargwadon yiwuwar, waɗannan batutuwa kuma ta haka suna taimakawa wajen haɓaka cikakken cikakken bayani game da Babban Yaƙin Patriotic.
Janar Pokrovsky
Ana ɗaukar waɗannan tambayoyin daga kayan binciken M.A. Purkaev
Tambayoyin da aka aika wa kwamandojin bindigogi a 1952
Lokacin da aka haɓaka bayanin Babban Yaƙin Patriotic na 1941-1945, akwai wasu batutuwan da ba a sani ba kuma ba su cika cikakkun bayanai ba game da lokacin tattarawa da tura manyan bindigogi na gundumomin soja na kan iyaka bisa ga "Shirin Tsaron Iyakar Jiha na 1941" jajibirin Babban Yakin Kishin Kasa.
Waɗannan tambayoyin da ba a bayyana ba sun haɗa da:
1. Me yasa akasarin makaman bindigu na bindigu da rarrabuwa a sansanonin horarwa a sansanonin manyan bindigogi?
2. Daga wane hada-hadar makamai ba a janye makaman bindigu zuwa sansanonin horarwa ba?
3. Yaushe aka ba da umarnin sanya makaman bindigu da runduna kan shirin yaki? Menene kuma yaushe aka yi a sassa don bin wannan oda?
4. Wane irin alburusai ne rundunonin bindigu suka shigo da su sansanonin horaswa? Shin zai yiwu a sake cika wadannan sassan da alburusai a lokacin da a farkon yakin suke kaura daga sansanonin zuwa rukuninsu da gawawwakinsu?
5. Yaushe ne makaman atilari da ke sansanin suka shiga rukuninsu? Da wace makami ne rukunin da ke rufe suka yi yaƙi da sojojin Nazi da suka keta kan iyakokinmu da ha’inci?
6. Yaya har aka samar da runfunan bindigu da hanyoyin tuntuɓe?
7. Shin an kayyade wuraren harba makaman roka na rufa-rufa kamar yadda tsarin tsaron kan iyakokin jihar ya tanada, kuma shirin kashe bindigogi ne da kuma shirin korar shi zuwa wuraren da ake harbi?
Ina tambayarka, a matsayina na tsohon shugaban manyan bindigogi, don haskakawa, gwargwadon yiwuwar, waɗannan batutuwa kuma ta haka ne za su samar da cikakken cikakken bayani game da Babban Yakin Patriotic.
Janar Pokrovsky
Tambayoyin da aka aika a shekarar 1952 zuwa ga tsohon kwamandan rundunar sojin sama
Lokacin da aka haɓaka bayanin Babban Yaƙin Patriotic na 1941-1945, akwai wasu batutuwan da ba a san su ba kuma ba su cika cikakkun bayanai ba game da turawa da tattara sojojin sama a gundumomin soja na kan iyaka bisa ga "Tsarin Tsaro na Iyakar Jiha na 1941" akan jajibirin Babban Yakin Kishin Kasa.
Waɗannan tambayoyin da ba a bayyana ba sun haɗa da:
1. Samar da hanyar sadarwa ta filin jirgin sama ga rundunar sojojin sama a jajibirin yakin?
2. Shin tsarin samar da iska da rundunonin sojojin sama na Sojoji da kayan aiki da ingancinsa? Har yaushe sabbin nau'ikan jiragen da ke shiga sabis tare da Rundunar Sojan Sama suka ƙware da ma'aikatan jirgin? Shin jami'an Sojan Sama sun shirya don gudanar da ayyukan yaki?
3. Ko Rundunar Sojan Sama tana sane da yiwuwar harin Nazi Jamus da safiyar ranar 22 ga watan Yuni?
4. Yaushe ne aka bayar da umarnin kawo rundunar sojojin sama cikin shirin yaki kuma me rundunar sojojin saman ta yi bisa wannan umarni?
5. Wane irin shiri ne Sojojin saman Sojoji suka shirya da safiyar ranar 22 ga watan Yuni don tunkarar hare-haren ba zato ba tsammani daga jirgin saman fastoci?
6. Yaya shirye-shiryen sashen sufurin jiragen sama na hedkwatar sojojin ya yi don kula da zirga-zirgar jiragen sama a yanayin yaƙi kuma har ya kai ga wannan ya shafi ayyukan yaƙi da suke yi a kwanakin farko na yaƙi?
Ina rokonka, a matsayinka na tsohon kwamandan sojojin sama na Sojoji, da ka yi karin haske kan wadannan batutuwa, gwargwadon yadda zai yiwu, ta haka ne ka taimaka wajen samar da cikakken cikakken bayanin yakin kishin kasa.
Janar Pokrovsky
Tambayoyin da aka aika a cikin 1953 zuwa tsoffin shugabannin sassan hukumomin leken asiri na gundumomin kan iyaka.
Lokacin da aka samar da bayanin Babban Yaƙin Patriotic na 1941-1945, akwai wasu tambayoyi da ba a sani ba game da kimantawar hedkwatar ƙungiyar game da yiwuwar ayyukan sojojin Nazi a jajibirin yaƙin.
Waɗannan tambayoyin da ba a bayyana ba sun haɗa da:
1. Yaya aka san rukunin sojojin Nazi a hedkwatar gunduma a jajibirin yaƙin?
2. Yadda aka tantance gungun sojojin abokan gaba da aka fallasa da kuma yiwuwar ayyukansa.
3. Hedkwatar gunduma tana da bayani game da lokacin da aka soma yaƙi a ɓangaren Nazi Jamus?
4. Wane tsari ya kasance a hedkwatar gundumar ta hanyar amfani da bayanan sirri (wanda aka ba da rahoton, an aika da su ga sojoji, an gabatar da su ga Babban Hafsoshi).
5. Yadda kwamandan sojojin gundumar ya tantance karshen hedikwatar gundumar bisa bayanan sirri.
6. Yadda aka samu bayanan sirri a kan lokaci daga sojojin a watan farko na yakin da ma'aunin kamala da kimar wannan bayanai.
7. Yadda sashen leken asiri ya yi aiki a watan farko na yakin.
Ina tambayarka, a matsayin tsohon shugaban sashen leken asiri na hedkwatar, don haskakawa, gwargwadon yiwuwar, waɗannan batutuwa kuma ta haka suna taimakawa wajen haɓaka cikakken cikakken bayanin haƙiƙa na Babban Yaƙin Patriotic.
Janar Pokrovsky
Wasiƙar tunatarwa da aka aika a cikin 1953 ga shugabannin soja waɗanda ba su amsa buƙatun farko na Daraktan Kimiyyar Soja a 1949 ba.
Kai, a matsayinka na ɗan takara a farkon lokacin Babban Yaƙin Patriotic, an aika da buƙatar rubuta abubuwan tunawa na farkon watanni na yaƙi (har zuwa Satumba mai haɗawa).
Ya zuwa yau, saboda wasu dalilai da ba a sani ba, ba a sami amsa daga gare ku ba.
Yin la'akari da mahimmancin haɓakawa da taƙaitawa a cikin ayyukan tarihi na soja fasali da tsarin ayyukan soja na farkon lokacin Babban Yaƙin Kishin Kishin Kasa, Babban Daraktan Kimiyya na Soja ya ɗauki ya zama dole ya sake tambayar ku don rubuta abubuwan tunawa a cikin iyakokin tambayoyin. gabatar a cikin wasiƙar da ke sama.
Janar Pokrovsky
Tambayoyin da aka aika a cikin 1956 zuwa ga kwamandojin runduna da runduna.
Idan akai la'akari da buƙatar gaggawa don cikakken bincike na gaskiya game da abubuwan da suka faru a farkon lokacin yakin basasa na farko, Sashen Tarihin Soja ya yi kira a gare ku, a matsayin mai shiga cikin yakin, tsohon kwamandan, tare da buƙatar raba abubuwan tunawa akan ku. kimanin tambayoyi masu zuwa:
1. Wuraren da rundunar ta ke da kuma inda take a farkon yakin.
2. Matsayin shirye-shiryen hedkwata da ma'aikatan umarni a matakin rukuni-raba.
3. Taimakon kayan aiki da fasaha (samuwar hanyoyin haɓakawa, harsashi a cikin ɗakunan ajiya, tare da bindigogi da tsakanin ma'aikata, samar da sufuri, sadarwa, da sauransu).
4. Lokacin da kuma daga wanene aka karɓi odar don kawo tsarin yaƙi a cikin shirye-shiryen yaƙi da wane aiki ya karɓa.
5. Ko akwai wuraren harbe-harbe da aka riga aka shirya, girman kayan aikin injiniya da lokacin da aka mamaye su.
6. Takaitaccen bayani game da ayyukan soja na rejista a watan Yuni-Yuli 1941. Yana da kyau a ba da cikakken bayani game da abubuwan da suka faru daga Yuni 22 zuwa 10 ga Yuli.
Tambayoyin da muke gabatarwa bai kamata su iyakance bayanin tunanin ku ba. Zai yi kyau a ba da fifiko ga waɗannan batutuwa waɗanda a ra'ayin ku ya cancanci kulawa.
Mataimakin Shugaban sashen tarihin soja
Major General Schev
An buga: Ina rubuce-rubuce ne kawai daga ƙwaƙwalwar ajiya ... Kwamandojin Red Army game da bala'i na kwanakin farko na Yaƙin Patriotic: A cikin kundin 2 Volume 1./ Comp., marubucin. gabatarwa, sharhi da biogr. Rubuce-rubucen SL Chekunov. – M.: Gidauniyar Rasha don Inganta Ilimi da Kimiyya. Jami'ar Dmitry Pozharsky, 2017.
27. Protocol na rufaffiyar kotun zaman na soja collegium na Kotun Koli na USSR kwanan wata Yuli 22, 1941.
Moscow 22 ga Yuli, 1941
Babban sirrin
Otp. 1 kwafi
Shugaba: Lauyan Sojoji V.V Ulrich
Membobi: Lauyan soja A. M. Orlov da lauyan soja D. Ya
Sakatare - lauyan soja A. S. Mazur
Karfe 0 na dare 20 min. Babban jami'in ya bude zaman kotun ya kuma bayyana cewa, za a yi la'akari da shari'ar da ake yi wa tsohon kwamandan sojojin yammacin kasar - Janar Dmitry Grigoryevich Pavlov, tsohon babban hafsan hafsoshin sojojin yammacin kasar - Manjo Janar Vladimir Efimovich Klimovskikh, dukansu biyu. na laifuka karkashin Art. Art. 63-2 da 76 na Criminal Code na BSSR; tsohon shugaban sadarwa na hedkwatar Western Front - Manjo Janar Andrei Terentyevich Grigoriev da tsohon kwamandan na 4th Army - Manjo Janar Alexander Andreevich Korobkov, dukansu a cikin wani laifi karkashin Art. 180 sashi "6" na Criminal Code na BSSR.
Da yake tabbatar da ko wanene wadanda ake tuhumar, shugaban ya tambaye su ko an ba su kwafin karar kuma ko sun saba da shi?
Wadanda ake tuhumar sun amsa da amin.
An sanar da kundin kotun kuma an bayyana wanda ake kara hakkin ya kalubalanci wani daga kotun idan akwai dalilai na yin hakan.
Wadanda ake tuhumar ba su kalubalanci batun kotun ba.
Ba a samu koke ba kafin fara binciken shari’a.
Binciken shari'a:
Alkalin mai shari’ar ya karanto tuhumar da ake yi masa inda ya tambayi wadanda ake tuhumar ko tuhumar da ake musu ya tabbata ko kuma sun amsa laifinsu.
1. Wanda ake tuhuma Pavlov. Zargin da aka yi mani yana da fahimta. Ban yarda da kaina da laifin shiga wani makarkashiyar sojan Soviet mai adawa da shi ba. Ban taba zama memba a kungiyar adawa da Tarayyar Soviet ba.
Na amsa laifin da ba ni da lokaci don bincika cewa kwamandan rundunar ta 4, Korobkov, ya cika umarnina na kwashe sojoji daga Brest. A farkon watan Yuni, na ba da umarnin janye sassan daga Brest zuwa sansanonin. Korobkov bai aiwatar da umarnina ba, sakamakon haka makiya sun ci kashi uku a lokacin da suka bar birnin.
Na amsa laifin cewa na fahimci umarnin Janar na Red Army ta hanyar kaina kuma ban sanya shi a gaba ba, wato, kafin makiya su kai hari. Na san cewa abokan gaba suna shirin motsawa, amma daga Moscow an tabbatar min cewa komai yana cikin tsari, kuma an umarce ni da in kwantar da hankali kuma kada in firgita. Ba zan iya bayyana sunan wanda ya gaya mani wannan ba.
Shugaba. Kuna tabbatar da shaidarku da aka bayar a farkon binciken sa'o'i da yawa da suka gabata, wato, ranar 21 ga Yuli, 1941?
Wanda ake tuhuma. Ina roƙonku kada ku gaskanta waɗannan shaidar. Na ba su lokacin da nake cikin mummunan yanayi. Ina rokonka da ka yarda da shaidara da aka bayar a binciken farko na ranar 7 ga Yuli, 1941.
Shugaba. A cikin shaidarka mai kwanan wata 21 ga Yuli, 1941 (ld. 82, juzu’i na 1) ka ce: “Na fara koya game da maƙasudai da makasudin ƙulle-ƙulle sa’ad da nake Spain a shekara ta 1937 daga Meretskov.”
Wanda ake tuhuma. Sa’ad da nake Spain, na yi tattaunawa ɗaya da Meretskov, inda Meretskov ya gaya mani: “Bari mu sami gogewa a wannan yaƙin kuma mu miƙa wannan gogewa ga sojojinmu.” A lokaci guda kuma, daga jaridun Paris, na koyi game da makircin sojan Soviet na anti-Soviet da ya wanzu a cikin Red Army.
Shugaba. Bayan 'yan sa'o'i da suka gabata kun faɗi wani abu daban kuma musamman game da ayyukan abokan gaba.
Wanda ake tuhuma. Ban taba shiga ayyukan adawa da Soviet ba. Na ba da shaida game da shiga na a cikin makircin sojan Soviet na yaki yayin da nake cikin hauka.
Shugaba. Akan ld. 82, juzu'i na 1, kun ce:
"Manufofin da makasudin makirci, wanda Meretskov ya bayyana a gare ni, sun tashi don yin canje-canjen shugabanci a cikin sojojin, wanda ya sa shugaban sojojin ya faranta wa masu makirci - Uborevich da Tukhachevsky."
Shin kun yi irin wannan hirar da shi?
Wanda ake tuhuma. Ban yi irin wannan zance da shi ba.
Shugaba. Wadanne tattaunawa kuka yi da Meretskov game da makarkashiyar sojan Soviet bayan dawowarka daga Spain?
Wanda ake tuhuma. Bayan dawowa daga Spain, a cikin tattaunawa tare da Meretskov game da makircin da ba a gano ba a cikin sojojin, na tambaye shi inda za mu sa wannan bastard. Meretskov ya amsa mani: "Ba mu da lokaci don al'amuran makirci a yanzu. Aikinmu ya fara, kuma muna bukatar mu nade hannayenmu mu yi aiki.”
Shugaba. A binciken farko na ranar 21 ga Yuli, 1941, kun faɗi wani abu dabam game da wannan. Kuma musamman akan kankara. 83, juzu'i na 1, kun ba da shaida mai zuwa:
"Bayan dawowa daga Spain, a cikin tattaunawa tare da Meretskov game da maƙarƙashiya, mun yanke shawarar, domin mu ceci kanmu daga gazawar, don ɗan lokaci ba aiwatar da ayyukan anti-Soviet ba, mu shiga cikin ƙasa mai zurfi, muna nuna kanmu a cikin sabis kawai a kan aikin. bangaren tabbatacce.”
Wanda ake tuhuma. A binciken farko na fadi abin da na fada wa kotu. Bisa ga wannan, mai binciken ya rubuta daban-daban. na sanya hannu
Shugaba. Kan kankara 86 na wannan shaidar ta ranar 21 ga Yuli, 1941 ka ce:
"Ci gaba da tuntuɓar Meretskov akai-akai, na ƙarshe, a cikin tattaunawa da ni akai-akai, ya bayyana ra'ayinsa na rashin nasara, ya tabbatar da rashin makawa na shan kashi na Red Army a yakin da ke gaba da Jamus. Tun daga lokacin da Jamus ta fara aikin soji a yammacin duniya, Meretskov ya ce a yanzu Jamusawa ba su da lokaci a gare mu, amma idan suka kai wa Tarayyar Soviet hari kuma sojojin Jamus suka yi nasara, hakan ba zai kara muni ba."
Shin kun yi irin wannan tattaunawa tare da Meretskov?
Wanda ake tuhuma. Eh, na yi irin wannan zance da shi. Wannan tattaunawar ta kasance tsakanina da shi a cikin Janairu 1940 a Raivola.
Shugaba. Ga wa wannan “ba zai zama mafi muni a gare mu ba”?
Wanda ake tuhuma. Na fahimce shi, ni da shi.
Shugaba. Kun yarda dashi?
Wanda ake tuhuma. Ban saba masa ba, tunda wannan zancen ya faru ne a cikin shaye-shaye. Wannan laifina ne.
Shugaba. Shin kun kai rahoton wannan ga kowa?
Wanda ake tuhuma. A'a, kuma wannan ma laifina ne.
Shugaba. Shin Meretskov ya gaya muku cewa Stern ya kasance mai shiga cikin maƙarƙashiyar?
Wanda ake tuhuma. A'a, ban yi ba. A lokacin binciken farko, na kira Stern [a] mai shiga cikin makircin kawai saboda a lokacin yakin Guadalajara ya ba da umarnin aikata laifuka don janye sassan daga Guadalajara. A kan haka ne na yanke cewa shi mai shiga cikin wannan makirci ne.
Shugaba. A binciken farko (harka ta 88, juzu'i na 1) kun ba da shaida mai zuwa:
“Domin a yaudari jam’iyya da gwamnati, na san tabbas shirin da Janar din ya yi na ba da umarnin yaki na tankokin yaki da motoci da taraktoci an kima da shi da kashi 10. Babban hafsan sojin ya tabbatar da wannan kima da rashin iya aiki, yayin da shi kuma babban hafsan sojin ya tabbatar da hakan. A gaskiya ma ƙarfin da masana'antu za su iya ba su, sun kasance ƙananan ƙananan ... Tare da wannan shirin, Meretskov ya yi niyya don lokacin yaƙi don rikitar da duk lissafin samar da tankuna, tarakta da motoci ga sojoji. "
Kuna tabbatar da waɗannan maganganun?
Wanda ake tuhuma. Ainihin eh. Wannan shi ne shirin. Ya ƙunshi irin wannan shirme. A kan haka ne na yanke shawarar cewa an tsara tsarin umarnin yakin da nufin yaudarar jam’iyya da gwamnati.
Shugaban jami'in ya karanta shaidar wanda ake tuhuma Pavlov, wanda ya ba shi a binciken farko (ld 89, juzu'i na 1) game da ayyukansa na yaudara na Pavlov, kuma ya tambayi wanda ake tuhuma ko ya tabbatar da wannan shaidar.
Wanda ake tuhuma. Ban tabbatar da waɗannan shaidar ba. Gabaɗaya, kwamandan sadarwa ba ya jagoranci. Kungiyar sadarwa a cikin rundunar ta shugaban ma’aikata ce ke jagorantar ba kwamanda ba. Na rubuta wannan batu, cewa da gangan ban jagoranci kungiyoyin sadarwa a cikin sojoji ba, don in bayyana a gaban kotun proletarian da sauri.
Shaidata game da tsarin kariya na makami mai linzami, cewa da gangan na yi zargin ban tayar da tambayar sanya su kan shirye-shiryen yaƙi ba, kuma ba ta dace da gaskiya ba. Yankunan kagara da ke ƙarƙashina sun kasance cikin yanayi mafi kyau fiye da sauran wurare, wanda Kwamishinan Tsaro na Jama'ar USSR zai iya tabbatar da shi.
Shugaba. Game da wannan, Klimovskikh ya shaida a lokacin binciken farko:
“Aiki a kan gina katangar wuraren ya ci gaba a hankali. A farkon tashin, daga cikin wuraren harbe-harbe 600, 189 suna da makamai, har ma a lokacin ba su da cikakken kayan aiki” (ld. 25, juzu'i na 2).
Wanda ake tuhuma. Klimovskikh ya ce da gaske. Na kai rahoto ga kwamitin tsakiya.
Shugaba. Yaushe?
Wanda ake tuhuma. A cikin Mayu 1941
Shugaba. A lokacin binciken farko, kai da kanka ka ba da shaida game da shirye-shiryen yaƙi na wurare masu kagara:
"Ni da gangan ban tada batun kawo kagara ba don a shirya yaki, a sakamakon haka, sojojin UR ba su kasance cikin shiri ba, kuma ba a tura sojojin UR ba ko da a cikin shirin Mayu."
Wanda ake tuhuma. Na tabbatar da waɗannan shaidun, kawai na nemi a goge kalmar "da gangan" daga cikinsu.
Shugaba. Ka kawo karshen shaidarka ta ranar 21 ga Yuli, 1941 kamar haka:
"Da yake na ji haushin yadda aka kama wasu kwamandojin Red Army da ke kusa da ni da kuma yanke musu hukunci, na zabi hanyar da ta dace ta daukar fansa - na shirya shan kashin da sojojin Red Army suka yi a yakin da Jamus."
"Na gudanar da wani bangare na yin abin da Tukhachevsky da Uborevich suka kasa yi a lokacinsu, wato, bude gaba ga Jamus" (ld. 92, juzu'i na 1).
Wanda ake tuhuma. Ban taba yin fushi ba. Ba ni da dalilin yin fushi. Ni Jarumi ne na Tarayyar Soviet. Ba a haɗa ni da manyan ma'aikatan soja na baya ba. A lokacin binciken farko, an yi min tambayoyi na kwanaki 15 game da makircin. Ina so in bayyana a gaban kotu da wuri don in ba shi rahoto game da hakikanin yadda sojoji suka sha kashi. Shi ya sa na rubuta game da fushi kuma na kira kaina wani abu da ban taɓa zama ba.
Shugaba. Kuna tabbatar da shaidarku ta 11 ga Yuli, 1941?
Wanda ake tuhuma. A'a, wannan kuma shaida ce ta tilastawa.
Shugaban jami’in ya karanta wani sashe daga shaidar wanda ake tuhuma Pavlov, wanda ya bayar a binciken farko a ranar 11 ga Yuli, 1941 (fayil na 65, juzu’i na 1), na yanayi kamar haka:
“...Babban dalilin shan kaye a kan Western Front shi ne aikina na yaudara a matsayina na memba na kungiyar hada baki, duk da cewa wasu sharuddan manufa, wadanda na bayyana a lokacin tambayoyi a ranar 9 ga Yuli, sun ba da gudummawa sosai ga wannan.
Wanda ake tuhuma. Duk waɗannan an rubuta su ba daidai ba. Wannan ita ce shaidara ta tilas.
Shugaba. Me za ka ce game da shaidarka ta 9 ga Yuli, 1941?
Wanda ake tuhuma. Wadannan kalamai ma ba gaskiya ba ne. A wannan rana na ji muni fiye da ranar 21 ga Yuli, 1941.
Shugaba. Yuli 9, 1941 akan kankara. 59 na Juzu'i na 1 kun ba da shaida kamar haka:
“Dangane da harkar jiragen sama. Na amince da maganar tarwatsa jiragen sama zuwa filayen saukar jiragen sama, kuma a filin jiragen sama zuwa kowane jirgin sama, ban duba sahihancin rahoton kwamandan sojojin sama Kopts da mataimakinsa Tayursky ba. Na yi kuskuren laifi a cikin jirgin an ajiye shi a filayen saukar jiragen sama kusa da kan iyaka, a filin jirgin da aka yi niyya don horar da mu idan aka kai mana hari, amma ba don tsaro ba."
Kuna tabbatar da waɗannan maganganun?
Wanda ake tuhuma. Wannan daidai ne. A farkon tashin, Kopets da Tayursky sun ba da rahoto a gare ni cewa sun cika umarnin kwamandan tsaro na jama'ar Tarayyar Soviet a kan yawan jigilar jiragen sama. Amma a zahiri na kasa tantance sahihancin rahoton nasu. Bayan tashin bam na farko, an lalata sashen jiragen sama. Kopets ya harbe kansa saboda shi matsoraci ne.
Ga tambayoyi daga memba na kotun, lauyan soja Comrade Kandybin, wanda ake tuhuma Pavlov ya amsa:
Na san a kan lokaci cewa sojojin Jamus sun tunkari kan iyakarmu, kuma, a cewar rahotannin leken asirinmu, na yi zaton cewa sojojin Jamus za su iya kaiwa hari. Duk da tabbacin da aka samu daga Moscow cewa komai yana cikin tsari, na ba da umarni ga kwamandojin da su sanya sojoji cikin yanayin yaƙi kuma su mamaye duk wani tsarin yaƙi.
An raba Ammo ga sojojin. Don haka, ba zai yiwu a ce ba mu shirya ba.
Na tabbatar da cikakken shaidar da aka bayar a farkon binciken farko game da kwamandan Sojoji na 4, Korobkov.
Bayan da na ba da umarni ga kwamandojin su kawo sojoji cikin yanayin yaƙi, Korobkov ya ba ni labarin cewa sojojinsa sun shirya don yaƙi. Hasali ma, ya zamana a farkon harbin sojojinsa sun gudu.
Ban duba yanayin shirye-shiryen yaƙi na 4th Army located in Brest. Na dauki kalmar Korobkov cewa sassansa sun shirya don yaki.
Ga tambayoyi daga memba na kotun, lauyan soja Comrade Orlov, wanda ake tuhuma Pavlov ya amsa:
Na yi imani cewa dukan sojojin Western Front sun shirya tsaf don yaki. Kuma ba zan ce yakin ya ba mu mamaki da rashin shiri ba. A lokacin 22-26 ga Yuni, 1941, babu wani firgici ko dai a tsakanin sojoji ko kuma a tsakanin shugabanni, in ban da runduna ta 4, inda kwamandan ya rikice gaba daya.
Babu rashin tsari lokacin ja da baya zuwa sabbin wurare na tsaro. Kowa ya san inda ya kamata.
Babban birnin Belarus, Minsk, an shirya shi don tsaro na iska ban da haka, an kiyaye shi ta hanyar 4 sassa.
Memba na kotun Comrade Orlov. Ta yaya za mu bayyana cewa a ranar 26 ga Yuni an bar Minsk zuwa jinƙan rabo?
Wanda ake tuhuma. Gwamnati ta bar Minsk a ranar 24 ga Yuni.
Memba na kotun Comrade Orlov. Meye alakar gwamnati da ita? Kai ne kwamandan gaba.
Wanda ake tuhuma. Ee, ni ne kwamandan gaba. Halin da Minsk ya samu kansa yana nuna cewa Minsk ba a ba da cikakken tsaro ba.
Memba na kotun Comrade Orlov. Ta yaya za mu iya bayyana cewa ba a ba wa sassan da harsashi ba?
Wanda ake tuhuma. Akwai harsashi, ban da huda sulke. Na biyun sun kasance a nisan kilomita 100 daga rukunin sojoji. Ina da laifin haka, tunda ban taso da batun mayar da rumbunan a hannunmu ba.
Na ɗauki duk matakan kare Minsk, gami da bayar da rahoto ga gwamnati.
2. Wanda ake tuhuma Klimovskikh. Zargin da aka yi mani yana da fahimta. Na amsa laifin kashi na biyu na tuhumar, wato na tafka kura-kurai a ayyukana na hukuma.
Shugaba. Menene ainihin me kuke tuhumar aikata laifin?
Wanda ake tuhuma. Na amsa laifin da aka bayyana a cikin tuhumar.
Shugaba. Kuna tabbatar da shaidar da aka bayar a binciken farko?
Wanda ake tuhuma. Na tabbatar da cikakken shaidar da na bayar a binciken farko game da musabbabin fatattakar sojojin na Western Front.
Shugaba. A binciken farko (harka ta 25, juzu'i na 2) kun ba da shaida mai zuwa:
“...Dalili na biyu na shan kashi shi ne cewa ma’aikatan hedikwatar gaba, ciki har da ni, da kwamandojin rundunonin jama’a sun yi sakaci wajen gudanar da ayyukansu kafin barkewar rikici da kuma lokacin yakin.”
Kuna tabbatar da waɗannan maganganun?
Wanda ake tuhuma. Na tabbata cikakke.
Memba na kotun Comrade Orlov. A gaya mani, shin an kammala shirin aikin gina katafaren wurare?
Wanda ake tuhuma. Aiki a kan gina garu yankunan a 1939-1940. an yi su bisa tsari, amma bai isa ba. A farkon rikicin, daga cikin wuraren harbe-harbe 600, 189 na dauke da makamai, kuma ko a lokacin ba su da cikakken kayan aiki.
Memba na kotun Comrade Orlov. Wanene ke da alhakin rashin shiri na wurare masu kagara?
Wanda ake tuhuma. Alhakin wannan shine: kwamandan sojojin Pavlov, pom. Mikhailin, kwamandan rundunonin soji, kuma har zuwa wani lokaci ina ɗaukar nauyin a matsayin shugaban ma'aikata.
Memba na kotun Comrade Orlov. Wanene ke da alhakin rashin samar da layukan masu zaman kansu da hanyoyin sadarwa na hadin gwiwar rundunonin makamai, sojojin sama da na tsaro na sama?
Wanda ake tuhuma. Babban jami'in sadarwa na Western Front da ni, a matsayin shugaban ma'aikata, ne ke da alhakin wannan.
Memba na kotun Comrade Orlov. Shin kuna da labarin cewa makiya suna tattara sojoji?
Wanda ake tuhuma. Muna da irin waɗannan bayanan, amma Pavlov ya gaya mana kuskure, wanda ya ba da tabbacin cewa abokan gaba suna tattara tankuna masu haske.
Harin farko da makiya suka kai kan sojojinmu ya kasance mai ban al'ajabi wanda ya haifar da rudani a tsakanin dukkan jami'an kwamandojin hedikwatar gaba. Masu laifi a kan wannan sune: Pavlov, a matsayin babban kwamandan gaba, ni, a matsayin shugaban ma'aikata na gaba, shugaban sadarwa Grigoriev, shugaban manyan bindigogi da sauran kwamandoji.
Memba na kotun Comrade Orlov. Shin kun kasance mai shiga cikin makircin anti-Soviet?
Wanda ake tuhuma. Ban taba shiga cikin wani makirci na adawa da Soviet ba.
Memba na kotun Comrade Orlov. Shin kun san shaidar Simonov da Batenin, membobin ƙungiyar maƙarƙashiya na anti-Soviet, waɗanda suka bayar a lokacin bincike na farko akan ku? Idan haka ne, me za ku ce game da shaidarsu?
Wanda ake tuhuma. Shaidar Simonov da Batenin sananne ne a gare ni. Na musanta shaidarsu. Ina maimaita cewa ni ba memba ne na kungiyar adawa da Tarayyar Soviet ba.
Memba na kotun Comrade Orlov. Kuna tsammanin Minsk ya isa sosai don tsaro?
Wanda ake tuhuma. Na yi imani cewa Minsk ba ta da isasshen shiri don tsaro. Akwai jirgin sama a Minsk, amma yana da ƙananan;
Memba na kotun, Comrade Kandybin. A lokacin binciken farko, wanda ake tuhuma Pavlov ya ba da shaida mai zuwa:
“Kwamandan makanikai, Oborin, ya fi damuwa da harkokin gudanarwa, kuma ko kadan bai damu da shirin yaki da rundunar sa ba, yayin da rundunar ke da tankokin yaki sama da 450. Da rikicin ya barke, Oborin ya rasa yadda zai yi, inda aka lakada masa duka. Ina ganin abin da Babban Hafsan Hafsoshin Soja Sandalov da Kwamandan Sojoji na 4 Korobkov suka aikata a matsayin ayyukan cin amana.
Me za ku ce game da shaidar Pavlov?
Wanda ake tuhuma. Na tabbatar da shaidar Pavlov.
3. Wanda ake tuhuma Grigoriev. Zargin da aka yi mani yana da fahimta. Na amsa laifin cewa bayan da makiya suka lalata cibiyoyin sadarwa da dama, na kasa mayar da su.
Shugaba. Kuna tabbatar da shaidar da aka bayar a binciken farko?
Wanda ake tuhuma. Ba zan iya tabbatar da shaidara ta farko da aka bayar a Minsk, da kuma shaidar da aka bayar a ranar 21 ga Yuli, 1941, tun da na ba da ita a ƙarƙashin tilas.
Na tabbatar da nawa shaida.
Wani memba na kotun, Comrade Orlov, ya karanta shaidar wanda ake tuhuma Grigoriev, wanda ya ba da shi a farkon binciken da aka yi a ranar 5 ga Yuli, 1941 (lasa'i na 24-25, juzu'i na 4), cewa shi Grigoriev, ya amsa laifinsa:
1. Gaskiyar cewa babu wata hanyar sadarwa mara katsewa tsakanin hedkwatar gaba da kuma sassan aiki na Red Army.
2. Kasancewar bai dauki kwararan matakan kafa sassan sadarwa na gaba ba bisa ka'idojin lokacin yaki.
3. Kasancewar ba su dauki kwararan matakai na gyara lalacewar wayoyi da wuraren sadarwa a kan lokaci ba, ta hanyar masu zagon kasa da kuma sakamakon tashin bama-bamai da jiragen makiya suka yi.
Wanda ake tuhuma. Na tabbatar da maki na farko da na uku na shaidara. Batu na biyu kuma duk da cewa na amsa laifina, ko kadan bai shafe ni ba, tunda ban shiga harkar gangami ba. Gaskiya nima ina da alhakin wannan a fakaice.
Memba na kotun Comrade Orlov. Za ka fara shaidar rubutun hannunka na Yuli 15, 1941:
"Yaƙin da ya barke a ranar 22 ga Yuni, 1941, ya sami Gundumar Soja ta Musamman ta Yamma ba ta shirya don yaƙi" (ld. 67, juzu'i na 4).
Kuna tabbatar da waɗannan maganganun?
Wanda ake tuhuma. Ya tabbata.
Memba na kotun Comrade Orlov. Da yake ba da shaida game da halin da ake ciki a hedkwatar gundumomi kafin a fara yakin, kuna cewa:
“Yakin da aka fara a ranar 22 ga watan Yuni ya baiwa yankin Soja na Musamman na Yamma mamaki. Halin zaman lafiya da ke mulki a ko'ina cikin hedkwatar an aika shi ga sojojin. Wannan "rashin jin daɗi" kawai zai iya bayyana gaskiyar cewa an kama jirgin a ƙasa ta hanyar harin Jamus. Hedkwatar sojojin tana cikin wuraren hunturu kuma an lalata su, kuma a ƙarshe, an jefa bama-bamai a wani ɓangare na sojojin (garin Brest) a cikin wuraren hunturu” (ld. 76, juzu'i na 4).
Shin waɗannan maganganun gaskiya ne?
Wanda ake tuhuma. Ee.
Memba na kotun Comrade Orlov. Hedkwatar gunduma ta ji yadda yaƙi ke gabatowa?
Wanda ake tuhuma. A'a. Shugaban ma’aikatan gundumomi, Klimovskikh, ya yi imanin cewa duk matakan da muka dauka na tura sojoji zuwa kan iyaka mataki ne na riga-kafi.
Memba na kotun Comrade Orlov. Wanene ke da alhakin wannan duka?
Wanda ake tuhuma. Laifin wannan shine: kwamandan - Pavlov, shugaban ma'aikata - Klimovskikh, memba na Majalisar Soja na Fomins da sauransu.
Memba na kotun Comrade Orlov. Kan kankara 79, juzu'i na 4, kun ba da shaida kamar haka:
"Da barin Minsk, kwamandan rundunonin sadarwa ya ba ni rahoton cewa sashen yaki da sinadarai ba su ba shi damar daukar abin rufe fuska na yaki da iskar gas daga NZ ba. Sashen manyan bindigogi na gundumar ba su ba shi damar ɗaukar harsashi daga NZ ba, kuma rejistan yana da ka'ida ta ka'idar 15 ga kowane soja, kuma sashen samar da kayayyaki bai ba shi damar cin abinci na filin daga NZ ba.
Don haka, ko da a ranar 18 ga Yuni, sassan hedkwatar da ke cike da gamsuwa ba su nuna cewa yakin ya kusa ba ... Kuma bayan telegram daga Babban Hafsan Hafsoshin na Yuni 18, ba a sanya sojojin gundumomi cikin shirin yaki ba. .”
Wanda ake tuhuma. Duk wannan gaskiya ne.
4. Wanda ake tuhuma Korobkov. Zargin da aka yi mani yana da fahimta. Ban amsa laifina ba. Zan iya amsa laifin kawai don na kasa tantance ainihin farkon tashin. Mun samu umarni daga kwamandan tsaro na Jama'a da karfe 4.00, lokacin da makiya suka fara jefa mana bam.
Na fara cika aikina na kwamandan Sojoji na 4 a ranar 6 ga Afrilu, 1941. Lokacin da nake duba sassan runduna ta 49, 75 da 79 ta kasance cikin shiri sosai. Haka kuma, runduna ta 79 ta Infantry ta tafi runduna ta 10. Runduna ta 75 ta Bindiga tana gefen hagu. Shirye-shiryen yaƙin da ya rage ya yi rauni.
Abubuwan sun faru cikin saurin walƙiya. An ci gaba da kai wa rundunonin mu hari ta manyan jiragen saman makiya da na tankunan yaki. Da sojojin da nake da su, ba zan iya tunkude abokan gaba ba. Na yi imanin dalilan da suka sa aka yi nasara a kan rukunina shine babban fifikon abokan gaba a jirgin sama da tankunan yaki.
Shugaban jami'in ya karanta wasu bayanai daga shaidar wanda ake tuhuma Pavlov, wanda ya ba shi a binciken farko (harka na 30, juzu'i na 1) cewa Korobkov ya rasa dangantaka da 49th da 75th bindigogi da kuma (harka 33) cewa a cikin 4th [Sojoji ] ya ji cikakken rudanin kwamandan, wanda ya rasa iko da sojojin.
Wanda ake tuhuma. Na musanta shaidar Pavlov. Ta yaya zai fadi haka idan ya kwana 10 bai je ofishina ba? Na yi hulda da dukkan sassan, ban da runduna ta 46, wacce ke karkashin inuwar injiniyoyi.
A lokacin binciken farko an zarge ni da tsoro. Wannan ba gaskiya bane. Na kasance a wurina dare da rana. Ya kasance a gaba a kowane lokaci kuma da kansa ya jagoranci raka'a. Akasin haka, Darakta ta 3 ta ci gaba da zarge ni da cewa hedkwatar sojojin tana kusa da gaba sosai.
Shugaba. A lokacin binciken farko, wanda ake tuhuma Pavlov ya ba da shaida mai zuwa game da ku:
"Ina ganin abin da babban hafsan hafsoshin sojan kasar Sandalov da kwamandan runduna ta 4 Korobkov suka aikata a matsayin ayyukan cin amana. A cikin sashinsu, babban maƙiyi na injiniyoyi sun yi nasara kuma suka isa Rogachev, kuma a cikin irin wannan saurin kawai saboda umarnin bai bi umarnina ba na janye raka'a na farko daga Brest” (ld. 62, juzu'i na 1).
Wanda ake tuhuma. Babu wanda ya ba da umarnin janye raka'a daga Brest. Ni da kaina ban ga irin wannan odar ba.
Wanda ake tuhuma Pavlov. A watan Yuni, bisa ga umarnina, an aika da kwamandan Rundunar 28th Rifle Corps, Popov, da aikin kwashe dukan sojojin daga Brest zuwa sansanonin kafin ranar 15 ga Yuni.
Wanda ake tuhuma Korobkov. Ban san wannan ba. Wannan yana nufin cewa dole ne a tuhumi Popov da laifin rashin bin umarnin kwamandan.
Wadanda ake tuhumar ba su kara wani abu ba a binciken shari'a, kuma an bayyana cewa an kammala.
Magana ta karshe da aka baiwa wadanda ake tuhuma, suka ce:
1. Wanda ake tuhuma Pavlov. Ina roƙon a cire ayyukan ƙiyayya daga shaidata, tunda ba ni da hannu cikin irin waɗannan ayyukan. Dalilin shan kashin da aka yi wa rundunonin Western Front shi ne abin da aka rubuta a cikin shaidara ta ranar 7 ga Yuli, 1941, da kuma yadda a halin yanzu rarrabuwar kawuna ba ta isa ba wajen yakar manyan tankokin makiya. Yawan rundunonin sojoji ba zai tabbatar da nasara akan abokan gaba ba. Wajibi ne a nan da nan a shirya sabon sassan anti-tanki tare da sabon kayan aiki, wanda zai tabbatar da nasara.
Akwatuna ba za su iya jure wa ɓangarorin maƙiyi guda uku makanikai ba, tunda ba shi da abin da zai yi yaƙi da su.
Na kasa tsara kwamandoji da kula da sojoji yadda ya kamata saboda rashin isassun hanyoyin sadarwa. Ya kamata in nemi masu aikin rediyo daga Moscow, amma ban yi ba.
Game da wuraren kagara. Na tsara komai cikin iko na. Amma dole ne in ce an yi tafiyar hawainiya wajen aiwatar da matakan gwamnati.
Ina rokon ku da ku kawo wa gwamnatinmu rahoto cewa babu wani cin amana ko cin amana a cikin Western Special Front. Kowa yayi aiki da babban tashin hankali. A halin yanzu muna zaune a cikin jirgin ba don mun aikata laifuffuka a lokacin tashin hankali ba, amma saboda ba mu shirya isashen wannan yaki a lokacin zaman lafiya ba.
2. Wanda ake tuhuma Klimovskikh. Ban kasance memba na kungiyar adawa da Tarayyar Soviet ba. Simonov da Batenin sun zarge ni. Kwamitin tsakiya ne ya binciki shaidarsu kuma, da a ce za a yi imani da su, da ba a taba tura ni mukamin shugaban ma’aikata ba.
Na yarda da kaina da laifin kurakuran da na tafka a cikin ayyukana na sana'a kafin yaƙi da lokacin yaƙi, amma don Allah ku yi la'akari da cewa an yi waɗannan kura-kurai a cikin aikina ba tare da wata mugun nufi ba.
Ina rokon ku da ku bayar da rahoto ga babban kwamandan Rundunar Sojojin Red Army cewa a lokacin ayyukan soja mafi girman ma'aikatan za su kasance tare da sojojin kuma su gyara wasu kurakurai a wurin.
Ina rokonka da ka ba ni dama in yi kaffara ga laifina a gaban Uwa, kuma zan ba da dukkan karfina don amfanin kasar uwa.
3. Wanda ake tuhuma Grigoriev. Aikin sadarwar ya kasance cikin mawuyacin hali, domin abokan gaba sun yi mummunan rauni tare da katse hanyoyin sadarwa na telegraph da tarho.
Ban taɓa yin laifi ba kafin Tarayyar Soviet. A gaskiya na yi kokarin yin aikina, amma na kasa cika shi, domin ba ni da sassan da ke hannuna. Ba a tattara sassan a kan lokaci ba, kuma ba a yi amfani da dakarun sadarwa na Janar din ba a kan lokaci.
Idan kawai aka ba ni dama, a shirye nake in yi aiki a kowane matsayi don amfanin ƙasata ta haihuwa.
4. Wanda ake tuhuma Korobkov. Sojoji na 4 ba da gaske ba ne, tun da ya ƙunshi ƙungiyoyi 4 da sabuwar ƙungiya. An baje sassan nawa a nisan kilomita 150. Ba zan iya ja da baya a ci gaba da ɓangarorin maƙiyi 3 na injuna ba, tunda sojojina ba su da kima kuma babu wani taimako da ya zo mini.
A cikin kwanaki biyu na farkon tashin tashina, rukunina ba su iya motsawa ba saboda yawan jiragen abokan gaba. A zahiri duk abin hawa da muke da shi, abokan gaba ne suka harbe shi. Sojojin ba su daidaita ba. Makiya sun fi mu ta kowace fuska.
Akwai kurakurai a cikin aikina, kuma ina rokon ka da ka ba ni dama in yi kaffara ga kurakuraina.
Kotun ta yi ritaya zuwa wani taro, bayan dawowar shugaban da misalin karfe 3:20 na rana. sun sanar da hukuncin kuma sun bayyana wa wadanda aka yanke wa hukuncin hakkinsu na neman a yafe wa Presidium na Koli na Tarayyar Soviet na Tarayyar Soviet.
Karfe 3:25 na safe Alkalin kotun ya sanar da rufe zaman kotun.
Shugaba: Lauyan soji V. Ulrich
Sakatare - lauyan soja [A.] Mazur
Tsakiyar Asiya na FSB na Rasha.
Buga: "...Rusa Rasha a cikin bazara na 1941." (A. Hitler, Yuli 31, 1940): Takardu daga ayyukan leken asiri na USSR da Jamus. 1937-1945", Comp. Yampolsky V.P. - M.; filin Kuchkovo, 2008. - shafi 497-513.
28. Bayanan kula daga Babban Hafsan Hafsoshin zuwa I.V. Stalin da V.M
[ba kafin Oktoba 5, 1940]
Musamman mahimmanci
Babban sirrin
Kawai a cikin mutum
A cikin kwafi ɗaya
Ina bayar da rahoto don amincewar ku babban abin da aka yanke daga umarninku da aka bayar a ranar 5 ga Oktoba, 1940 lokacin da ake la'akari da tsare-tsare don dabarun tura Sojojin Sojan USSR na 1941.
1. Ya kamata a yi la'akari da ƙaddamar da dabarun soja na USSR a bangarori biyu (a yamma da gabas) a matsayin babba.
Babban makiya kuma babban gidan wasan kwaikwayo na ayyukan soja yana cikin kasashen yamma, don haka ya kamata manyan sojojinmu su tattara a nan.
A Gabas - don nada irin waɗannan dakarun da ba wai kawai za su ba mu tabbacin kwanciyar hankali ba, amma kuma za su ba mu damar cin nasara ga sojojin Japan a farkon lokacin yakin.
Rufe sauran iyakokin mu da ƙaramin ƙarfi.
Dangane da wannan, daga rundunonin da ake da su a halin yanzu, nada:
- don ayyuka a Yamma (daga bakin tekun Barents zuwa bakin tekun Black Sea) - 142 bindigogi, 7 motorized bindiga, 16 tanki da 10 sojojin dawakai, 15 tanki brigades da 159 jirgin sama regiments;
- don ayyuka a Gabas - 24 bindiga, 4 motorized bindiga, 2 tank 2 da kuma 4 sojojin dawakai, 8 tanki brigades da 43 jirgin sama regiments;
- don aiki a Transcaucasia da tsakiyar Asiya da kuma rufe wasu iyakoki - 11 bindigogi division, 6 sojan doki division, 2 tank brigades da 27 jirgin sama regiments (ciki har da tsaron iska na birnin Moscow).
2. A Yamma, babban rukuni a matsayin wani ɓangare na Kudu maso Yamma Front don katse Jamus daga ƙasashen Balkan tare da mummunan rauni a kan hanyar Lublin da Krakow da kuma kara zuwa Breslau a matakin farko na yakin, hana shi. tana daga cikin muhimman sansanonin tattalin arzikinta da kuma yin tasiri ga ƙasashen Balkan game da shigarsu cikin yaƙin.
A lokaci guda, ayyuka masu aiki na Arewa maso Yamma da Gabas ta Yamma za su lalata sojojin Jamus a Gabashin Prussia.
3. Domin kara karfafa runduna a Yamma, Kwamandan Tsaro na Jama'a:
a) haɓaka da bayar da rahoton matakan kafa K.A ta amfani da matakin ma'aikata. - Birged tankokin yaki 18, bindigu na bindigu guda 20, suna amfani da na karshen wajen rufe kan iyakokin kasar musamman a lokacin tattara sojoji da gawarwaki guda daya. Samar da ya kamata a kammala ta May 1, 1941, cikakken bayar da kayan ta Oktoba 1, 1941. Samar da tsarin turawa don samar da 2 gaban-line directorates bisa hedkwatar Moscow da Arkhangelsk gundumomi da 2 sojojin sojojin bisa hedkwatar. na yankunan Yamma da Kyiv na musamman na soja, tare da tura waɗannan gudanarwa a lokacin lokacin tattarawa; A lokaci guda kuma, gabatar da la'akari don sake tsara sashin bindigu na yanzu, rage ƙarfinsa zuwa mutane 16,000;
b) ya tanadi turawa a watan farko na yakin runduna arba'in da biyu (42), ta yin amfani da arba'in daga cikinsu a Yamma da biyu a Gabas;
c) Nan da nan a dauki matakan karfafa aikin injiniya na kan iyakokin arewa da arewa maso yamma, ta yadda nan gaba, saboda samar da ingantattun kagara, za a saki karin dakaru don karfafa babbar kungiyar a kudu maso yamma;
d) wajen shirya gidan wasan kwaikwayo na ayyukan soja a yankin kudu maso yamma, ya kamata a mai da hankali sosai ga bunkasa hanyoyin jiragen kasa da gina filayen jiragen sama.
Idan aka yi la'akari da fifikon abokan gaba a cikin jirgin sama, ana ganin ya zama dole don haɓaka zirga-zirgar jiragen sama na yaƙi zuwa jiragen sama 20,000, waɗanda za su samar da ƙarin tsarin zirga-zirgar jiragen sama guda ɗari a cikin 1941, wanda 60% mai bama-bamai da 40% na mayaƙa ne, ta amfani da dukkan su a cikin jirgin. Yamma.
4. Idan aka yi la’akari da wadannan matakai, ya kamata a kara yawan rundunonin runduna ta Kudu maso Yamma zuwa bangaren bindigu 80, rukunin bindigogi 5, rukunin tanka 11, dawakai 7. sassa, 20 tankuna brigades da 140 jirgin sama regiments.
Bugu da kari, a cikin ajiyar Babban Umurnin ya kamata ya kasance aƙalla 20 sassan bayan Western Front - a cikin Dvinsk, Polotsk, yankin Minsk da kuma aƙalla kibiyoyi 23 a bayan Gabashin Kudu maso Yamma a Shepetovka, Proskurov, yankin Berdichev. rarrabuwa.
5. Shirin tura dabarun turawa kasashen yamma tare da isar da babban barnar da dakarun Kudu maso Yamma suka yi a matsayin babban abu. Ya zama dole a gane cewa a lokaci guda ya zama dole a samar da wani shiri na tura sojoji a yammacin duniya tare da babban rukuni a matsayin wani bangare na yammacin Front, da nufin fatattakar Jamusawa a Gabashin Prussia ta hanyar kokarin yammacin Turai da Turai. Arewa maso yamma Fronts, da kuma kai wani hari na taimako akan Lublin tare da dakarun Kudu maso Yamma.
6. Amincewa da shawarwarin da aka tsara na tura sojoji a Gabas. Babban aikin dakaru na gabas mai nisa (Trans-Baikal da Far Eastern Front) shi ne kafa a farkon yakin, tare da cin gajiyar fifikon da suke da shi a fannin fasaha, don fatattakar abokan gaba daya bi-bi-da-ku-da-kulli da kuma kame arewa sai kudancin Manchuria. A kowane hali, ka riƙe Primorye don kanka, don wannan dalili yana ƙarfafa Sojoji na 15 ta hanyar sake fasalin gawawwakin bindigu guda uku daga Gundumar Transbaikal da kuma rundunan bindigu guda ɗaya na RGK daga Sojoji na 2 zuwa nata; a cikin bazara na 1941, bugu da žari, sun kafa brigades daban-daban guda biyu.
7. Amincewa da abubuwan da aka gabatar don haɓaka shirye-shiryen tura sojoji masu zaman kansu don ayyukan yaƙi da Finland, da Romania da Turkiyya.
8. Ci gaban duk tsare-tsaren turawa da ayyukan sojoji ta hanyar kwamishanan tsaro na jama'a da kuma ta rundunar sojojin ruwa ya kamata a kammala a ranar 1 ga Mayu, 1941.
9. Wajabta wa jama'a Commissariat na Railways na Tarayyar Soviet, tare da sa hannu na wakilan jama'ar Commissariat of Defence, don zana wani sabon soja jirgin kasa jadawalin zuwa Janairu 1, 1941, tabbatar da sufuri na NPOs a cikin adadin da aka bayar ta hanyar turawa. tsare-tsare.
10. Domin a gaggauta tattara sojoji, Kwamandan Jama'ar Railways, Kwamared. A ranar 1 ga Disamba, 1940, Kaganovich L.M. don haɓakawa da bayar da rahoto game da ci gaban layin dogo a Kudu maso Yamma.
Kwamishinan Tsaro na Jama'a na USSR
Marshal na Tarayyar Soviet (S. Timoshenko)
Babban Hafsan Sojojin K.A.
Janar na Sojojin (K. Meretskov)
Rubutun kan wasiƙa: "Kwamishin Tsaro na Jama'a na USSR." Babu sa hannun amincewa. Hoton hoto.
TSAMO RF, f. 16, op. 2951, shafi na 242, shafi. 84-90.
An buga: http://bdsa.ru/sovnarkom-1940-god/1530-134-103313-5-194
29. Oda ga hedkwatar Rundunar Soja ta Musamman ga kwamandojin runduna ta 8, 11 da 27.
21 ga Yuni, 1941 14:30
Tun daga daren yau, har zuwa wani lokaci, za a gabatar da baƙar fata a sansanonin sojoji da wuraren da sojoji suke. Samar da motocin da kayan aikin baƙar fata. Tsara kulawa da hankali akan ingancin baƙar fata. A ba da kulawa ta musamman ga yanayin kamawar sojoji da dabarun sa ido na iska.
Mataimakin Kwamandan Sojojin
Daga [arewa-] 3rd [yamma] f[ront] tsaron iska
Colonel KARLIN
Rubutun
TSAMO RF, f. 344, ku. 5564, d. 62.
Buga: Mujallar Tarihin Soja. 1989. - Na 5. - P. 49.
30. Umarni daga kwamandan runduna ta 6 zuwa ga kwamandojin Mechanized Corps na 4, 8th Tank Division da na 81 na Motoci.
20 ga Yuni, 1941
Yakamata a tuno da sassan hana jiragen sama cikin gaggawa daga sansanin Lvov zuwa yadda aka kirkiresu.
Bayan isowa, saita aikin - don rufe wurin da aka raba daga iska.
Kowane baturin anti-jirgin ya kamata ya kasance yana da 0.25 bq kowace OP, a ƙarshe sanye take.
Bude wuta kan jiragen sama na kasashen waje kawai da izinin da aka samu daga babban hafsan soji.
Don gudanar da harbe-harbe kai tsaye a kewayon manyan bindigogi na Lvov, ana aika makaman kariya daga jiragen sama ta baturi bisa tsarin shugaban tarin manyan makaman na Lvov.
Isar da hukuncin kisa.
Kwamandan runduna ta 6
Laftanar Janar MUZYCHENKO
Rubutun
TSAMO RF, f. 334, ku. 5307, d. 22, l. 197.
Buga: Mujallar Tarihin Soja. 1989. - Na 5. - P. 44.
31. Bayani daga majalisar soja na KOVO No. A1-00209
[Ba a baya fiye da Afrilu 12, 1941]
Babban sirrin
Na musamman muhimmanci
Ex. Na 1
Ba a kammala ginin ofishin bayar da umarni na karkashin kasa a Tarnopol ba. Tarnopol ƙaramin birni ne wanda ba shi da murfin iska na halitta don haka ya dace sosai don harin iska. Bugu da kari, kusancin wannan batu zuwa ga mafi barazanar sassan jihar iyaka (Sokal - Tarnopol 140 km da Chernovits - Tarnopol 170 km), tare da in mun gwada da kadan nasara abokan gaba, a lokacin da mu rufe aiki, na iya haifar da unfavorable yanayi. ci gaba da umarni da kula da sojoji.
Dangane da waɗannan la'akari, Majalisar Soja ta Gundumar ta nemi izini don nemo wurin kwamandan kwamandan Sojoji a Novograd-Volynsky na tsawon lokacin rufewa har sai an shirya ofishin umarni na karkashin kasa a Tarnopol.
Rundunar soji na wannan birni tana da wani ginin kwamandan kwamandan kwamandan kwamandan kwamandan kwamandan sojoji, wanda ke ba shi damar zama gidan majalisar sojoji, sashen ayyuka da kuma babban bangaren cibiyar sadarwa. Za a iya samun nasarar amfani da barikin sansanin sojoji domin a zaunar da sauran hukumomin gundumar. Wurin shakatawa da ake da shi da kuma tarwatsewar wuraren barikin garin ya sa a nan take za a iya tono adadin fashe-fashe da ake bukata a kusa da wurin domin samun mafaka a lokacin hare-haren ta sama.
Idan akwai mummunan hare-haren iska, yana yiwuwa a ƙirƙiri wani ma'aikacin ajiya a Gulsk (12 km kudu (tafi) - yamma (yamma) na Novograd-Volynsky), inda za'a iya amfani da ma'adinan karkashin kasa guda biyu na Novograd-Volynsky UR don wannan. manufa. Ƙarshen na iya ɗaukar Majalisar Soja, ƙungiyar aiki na hedkwatar gundumar tare da shugabannin rassan soja, rage yawan ma'aikatan Sojan Sama da cikakkiyar cibiyar sadarwa.
Majalisar Soja ta yi imanin cewa kasancewar yanayi mai kyau don gano ma'aikatar kwamandan a Novograd-Volynsky da zurfin wurinsa daga sassan da ke barazana ga iyakokin jihar tare da kyakkyawar hanyar sadarwa tare da sojojin za su tabbatar da cikakken umarni da kula da sojoji ba tare da katsewa ba. a layin gaba.
Kwamandan sojojin KOVO
Kanar Janar Kirponos
Memba na Majalisar Soja na KOVO
Corps Commissar Vashugin
Shugaban ma’aikatan KOVO
Laftanar Janar Purkaev
Rubutun rubutu a kan wasiƙa: “NGO USSR. Kwamandan runduna ta musamman ta soji ta Kyiv." Akwai bayanin G.K. Zhukov: “t. Vatutin. Shirya lambar waya mai lamba tare da abun ciki mai zuwa: Kasance babban wurin bincike a yankin Tarnopol. Ba na damu da Novograd-Volynsky a matsayin kayan abinci ba. Shirya don sauyawa zuwa com. sakin layi. 12.04. '41" da N.F. Vatutina: "Da kaina ga Comrade Anisov. Anyi. An ba da umarni. 16.06. '41." Kanar Baghramyan ne ya buga takardar.
TSAMO RF, f. 16, op. 2951, shafi na 261. 24-25.
An buga: http://bdsa.ru/sovnarkom-1941-god/1794-381-1-00209-12-1941
 
Cire daga littafin "Haihuwar Yarjejeniyar Molotov-Ribbentrop (Era. Events. People)"
Daga marubucin
gabatarwa
1933
1. Jamus tana bin yarjejeniyar Versailles
2. Taron Geneva kan kwance damara 1932-1934.
3. Yarjejeniyar Yarjejeniya da Haɗin kai ("Pact of Four")
1934
1. Yarjejeniyar Pilsudski-Hitler
2. Yarjejeniyar Gabas
1935
1. Komawar Sa'ar
2. Ƙirƙirar Wehrmacht
3. Yarjejeniyar Soviet-Faransa da Soviet-Czechoslovakia game da taimakon juna
4. Yarjejeniyar Maritime ta Anglo-Jamus
1936
1. Sana'ar yankin Rhine da ba ta da soja
2. Yarjejeniyar Anti-Comintern
1938
1. Anschluss na Austria
2. Yarjejeniyar Munich
3. Sanarwa na rashin cin zarafi na Jamus tare da Burtaniya da Faransa
1939
1. Anschluss na Jamhuriyar Czech. Romania da kuma Baltic
2. Dangantakar Jamus da Poland a 1939
3. Shawarwari na Burtaniya, Faransanci da Soviet don tsaron Turai
4. Tattaunawar Moscow
5. Tattaunawar London
6. Dangantakar Jamus da Tarayyar Soviet
7. Ciniki da dangantakar tattalin arziki tsakanin Jamus da Tarayyar Soviet a 1940-1941.
8. Yaƙin Poland
Kammalawa
Takaddun bayanai
1939
6. Dangantakar Jamus da Tarayyar Soviet
Don fahimtar dukkan hoton dangantakar Jamus da Tarayyar Soviet, dole ne a raba su zuwa sassa biyu:
– huldar kasuwanci da bashi;
– dangantakar siyasa.
Duk da duk wata rigima ta siyasa, dangantakar kasuwanci tsakanin USSR da Jamus ta bunkasa akan girma ko karami. Ta fuskar tattalin arziki, waɗannan ƙasashe sun kasance abokan hulɗar kasuwanci. Jamus ta buƙaci albarkatun ƙasa don masana'antu; da USSR, a cikin yanayin farko na sake gina tattalin arzikin da yakin basasa ya lalata, sa'an nan kuma farkon masana'antu, kayan aikin inji, kayan aiki, da fasaha. Halin tattalin arziki da siyasa ya haifar da ayyuka masu wuyar gaske ga USSR don ƙirƙirar masana'antu (dukkan masana'antu an halicce su daga karce) a cikin yanayin sararin samaniya da ƙarancin fasaha da kayan aiki.
Jamus ba ta fuskanci wasu ayyuka masu wahala ba. Daya daga cikinsu, amma nesa da guda daya, shi ne warware matsalar albarkatun kasa. A cewar masanin binciken Jamus B. Müller-Hillebrand:
Don albarkatun kasa, dogara ga shigo da kaya ya kusan 33%. A cikin masana'antar karafa, an bayyana rabon amfani da ma'adanin cikin gida da abin da ake shigowa da su daga waje kamar 1:3. Ga adadin karafa da ba na ƙarfe ba, dogaro ga ƙasashen waje ya yi yawa; Misali, ga gubar 50%, na jan karfe - 70%, na tin - 90%, na aluminum (bauxite) - 99%. Dogaro kuma yana da matukar muhimmanci ga mai ma'adinai (65%), roba (sama da kashi 85%) da albarkatun kasa na masana'antar masaku (kimanin kashi 70%).
... Bugu da kari, tun shekara ta 1938, kasuwannin duniya sun fara jin tasirin wasu matakan takaitawa da Amurka da Ingila suka dauka domin hana Jamus sayan albarkatun kasa.
Godiya ga mahimmin ingantattun ingantattun ma'auni na masana'antar sojan Jamus idan aka kwatanta da sauran masu iko, an samar da bayyanar kyakkyawan yanayin sojojin Jamus a lokacin zaman lafiya. A gaskiya, duk da haka, Jamus ba ta shirya don yin nasarar yaki da dogon lokaci tare da manyan kasashe masu karfin soja da tattalin arziki ba. 90
Dalilan hulɗar tattalin arziki tsakanin Jamus da USSR sun fi tsanani. Kowane bangare yana da sha'awar wannan.
__________________________________________
Takaitaccen bayani
Alakar kasuwanci tsakanin USSR da Jamus a cikin 20s da 30s.
Dangantakar siyasa da tattalin arziki bayan yakin tsakanin Jamus da RSFSR ta fara ne da yarjejeniyar da aka rattaba hannu a ranar 16 ga Afrilu, 1922 a Rapallo. Bangarorin biyu sun maido da huldar diflomasiyya, sun yi watsi da duk wani asarar soji da na soja da kuma kudaden soji da aka yi. A cewar yarjejeniyar, Jamus ta amince da ƙaddamar da dukiyoyin Jamus masu zaman kansu da na gwamnati a cikin RSFSR, tare da soke duk basussukan tsarist. Bugu da kari, yarjejeniyar ta gabatar da ka'idar mafi fifikon al'umma a dangantakar kasuwanci tsakanin Jamus da RSFSR (sai USSR).
A ranar 12 ga Oktoba, 1925, aka sanya hannu kan yarjejeniyar kasuwanci ta farko tsakanin Jamus da Tarayyar Soviet, wadda ta ba da damar kulla huldar kasuwanci a tsakanin kasashen biyu bisa tsarin kwangila. An kafa Reichsmark a matsayin rukunin kuɗi a ƙauyukan Jamus-Soviet. Tarayyar USSR, ta hanyar kasuwancinta a Berlin, ta jawo lamuni don sanya odar Soviet a Jamus. Fitar da Jamus zuwa USSR na karuwa akai-akai.
Wakilan tawagar Jamus da Tarayyar Soviet a Rapallo a 1922. A tsakiyar akwai Karl Joseph Wirth da Georgy Chicherin.
A cikin 1925, Jamus ta ba da USSR rance na gajeren lokaci na 100 miliyan Reichsmarks a cikin Afrilu 1926, Jamus ta bude layin bashi ga USSR a cikin adadin 300 na Reichsmarks na tsawon shekaru 4. A cikin 1931, Jamus ta sake ba da Tarayyar Soviet rance (dangane da siyan kayan aiki) a cikin adadin 300 miliyan Reichsmarks da kuma tsawon watanni 21. Jimlar adadin lamuni ya kai a 1925-1931. 700 miliyan Reichsmarks.
Tare da farkon Babban Mawuyacin, kasuwanci tsakanin Jamus da USSR ya karu kawai. Wannan shi ne saboda, a tsakanin sauran abubuwa, ga masana'antu da suka fara a cikin USSR. Don haka a cikin 1930, an shigo da kayayyakin Jamus da darajarsu ta kai miliyan 430.6 Reichsmarks zuwa cikin Tarayyar Soviet, kuma an fitar da kayayyaki da darajarsu ta kai miliyan 436.5 zuwa Jamus. Kuma 1931 ya zama rikodin shekara a cikin tarihin ciniki tsakanin Tarayyar Soviet da Jamus - ya kai 1,066 miliyan Reichsmarks (wanda fitarwa zuwa Jamus sun kasance 303,5 miliyan Reichsmarks da shigo da zuwa Tarayyar Soviet sun 762,7 miliyan Reichsmarks).
A cewar: Hehn, Paul N.
Don dalilai da yawa, a cikin 1932 jimlar cinikin ciniki tsakanin USSR da Jamus ya ragu zuwa 896.7 Reichsmarks. Daga cikin abin da USSR ke fitarwa zuwa Jamus ya kai miliyan 270.9 kawai Reichsmarks. Kuma a cikin 1933, yawan cinikin ciniki gabaɗaya ya ragu da kusan rabin zuwa 476.2 miliyan Reichsmarks (shigo da Reichsmark miliyan 282.2 da fitar da Reichsmark miliyan 194 daga Tarayyar Soviet).
Da jam'iyyar gurguzu ta National Socialist ta hau kan karagar mulki a Jamus, dangantakar siyasa da USSR ta tabarbare matuka. Wannan ya bayyana a cikin cinikin kasuwancin kasashen biyu, wanda ya fara a cikin 1935 ya fadi kasa da kasuwancin Amurka, Birtaniya da ma kasashe irin su Belgium da Holland.
Bisa ga bayanan da aka gabatar, ana samun ci gaba mai dorewa a cinikin ciniki tsakanin USSR da Jamus (a cikin 1938 a zahiri ya kusantar da yawan kasuwancin da ke tsakanin Jamus da Latvia). Har ila yau, ya kamata a lura da karuwar ciniki tsakanin Jamus da Poland (tare da Danzig) a 1937-1938. Ko da a cikin mahallin da ya tabarbare dangantakar a cikin 1939, Poland ta ƙara yawan kasuwancin da Jamus.
A cikin mahallin kafa samar da soji a Jamus, ƙarancin albarkatun ƙasa ya karu. Saboda sha'awar juna, a ranar 4 ga Afrilu, 1935, Jamus da Tarayyar Soviet suka rattaba hannu kan yarjejeniyar lamuni. Haka kuma, bambance-bambancen siyasa bai hana hakan ko kadan ba. An kira yarjejeniyar “Aikin Ƙididdigar Kuɗi na huɗu. Kasuwanci na Musamman 1935." A karkashin wannan yarjejeniya, an ba da USSR rance a cikin adadin 200 Reichsmarks. Ana iya amfani da lamunin don siyan kayayyakin Jamus har zuwa ranar 30 ga Yuni, 1937. Umarni sun haɗa da kayan aiki na masana'antu, samfuran lantarki, injina, kayan aikin masana'antar mai da sinadarai, kayan aikin gwaje-gwaje, da motoci. Wannan kuma ya haɗa da taimakon fasaha. An bayar da lamunin ne akan kudin ruwa na kashi 5% kuma tare da biyan bashin da za a fara a cikin shekaru biyar. Ya kamata a biya lamunin daga 1940 zuwa 1943 (a ranar 22 ga Yuni, 1941, USSR ba ta fara biyan wannan lamuni ba kuma an rubuta shi ta hanyar fashewar yaƙi). Daga cikin kuɗin kuɗi, USSR ta yi amfani da Reichsmarks miliyan 151 kawai.
Jamus dai na ta kokarin yin shawarwari kan sabuwar yarjejeniyar kasuwanci. An kulla irin wannan yarjejeniya a ranar 1 ga Maris, 1938. An yi hasashen cewa mafi girman iyakokin ciniki zai kasance matakin 1934-1935. Ga wasu abubuwa, kayayyaki sun ƙaru. A ranar 19 ga Disamba, 1938, an tsawaita wannan yarjejeniya har tsawon shekara guda. Bugu da ƙari, an gudanar da shawarwari na lokaci-lokaci game da sabon lamuni ga USSR. Amma duk da haka, wadannan yarjejeniyoyin ba su kara farfado da huldar kasuwanci a tsakanin kasashen biyu ba. Duk da cewa kasuwanci tsakanin USSR da Jamus bai tsaya ba.
__________________________________________
Don haka dangantakar kasuwanci ita ce layin da dangantakar Jamus da Tarayyar Soviet ta ci gaba da kasancewa tare. Da mamaya da jamhuriyar Czech da Jamus ta yi, waɗannan dangantakar ta ƙara tsananta da sarƙaƙiya. Gaskiyar ita ce, a cikin 1935, Czechoslovakia ta ba da lamuni ga Tarayyar Soviet don yin odar kayayyaki daga masana'antar soji ta Skoda. Bugu da ƙari, Tarayyar Soviet ta shiga yarjejeniya tare da Skoda don yin wasu ayyuka. Da mamayar Jamhuriyar Czech, Jamusawan sun fara haifar da cikas wajen aiwatar da sayayya, duk da cewa Hitler ya fitar da wata doka a ranar 22 ga Maris da ta tabbatar da ingancin tsoffin yarjejeniyoyin Czechoslovakia. Game da wannan, Afrilu 5, 1939, Litvinov ya ba da umarnin ga wakilin Tarayyar Soviet a Jamus A. Merekalov (127):
Gene. Barkhausen, wakilin rundunar Jamus, yana hana aiwatar da hukuncin kisa da kamfanin Skoda a Czechoslovakia na kwangilolin mu guda biyu da aka kwanan watan Afrilu 6, 1938 don samar da samfura da zane-zane na tsarin bindigogi da kwangilar ƙirƙira na'urorin bindigu mai kwanan watan Yuni 20. 1938, da kuma ba ya ƙyale mu hukumar injiniyoyi zuwa masana'antu. A lokaci guda, Gen. Barkhausen yana hana mu isar da bindigogin kakkabo jiragen sama guda biyu da na'urar sarrafa kashe gobara da aka riga aka kera a kwangilar.
Tuntuɓi Ma'aikatar Harkokin Waje kuma nemi umarnin gaggawa don dakatar da irin waɗannan ayyukan da ke hana Skoda cika wajibai a ƙarƙashin yarjejeniyar da aka ambata, bisa ga abin da muka ci gaba da biyan kuɗi na yau da kullun.
A ranar 18 ga Afrilu, A. Merekalov ya yi jawabi ga E. Weizsäcker (Sakataren Jiha na Ma'aikatar Harkokin Wajen Jamus) kan wannan batu (128):
Bayan yunƙurin da Weizsäcker ya yi na matsar da batun zuwa matakin dangantakar kasuwanci tsakanin ƙungiyar kasuwanci da Skoda, bisa la'akari da tsoma bakin hukumomin sojan Jamus kai tsaye, na nemi a kawar da abubuwan da ba su dace ba cikin gaggawa da kuma tabbatar da cewa Skoda ya cika wajibcinsa. Bayan ya bayyana ra'ayin cewa waɗannan matakan na wucin gadi ne, Weizsäcker ya yi alkawarin yin nazarin tambaya da amsa, cikin raha yana lura da cewa: ta yaya za ku iya ba da bindigogi yayin da tambaya ta shafi yarjejeniyar iska.
Amma a lokaci guda, E. Weizsäcker ya ba da rahoto ga A. Merekalov (128):
Jamus tana da bambance-bambancen siyasa na asali da USSR. Duk da haka, tana son haɓaka dangantakar tattalin arziki da shi.
Kalmomin E. Weizsäcker suna bayyanawa sosai. Tarayyar USSR da Jamus sun kasance abokan hulɗar tattalin arziki, duk da duk wani sabani na siyasa.
A ranar 3 ga Mayu, V. Molotov ya maye gurbin Litvinov a matsayin Kwamishinan Jama'a na Kwamitin Harkokin Waje. Yawancin gwamnatocin kasashen waje sun fahimci hakan a matsayin ficewa daga manufofin tsaro na gama gari da Litvinov ya bi. Har ila yau, Jamusawan suna ganin wannan a matsayin wata dama ce ta shawo kan Tarayyar Soviet ta ɗauki matsayi mafi karɓuwa a gare su. Amma takardun da shawarwari sun tabbatar da cewa umarnin da Litvinov ya shimfida (ko da yake yana da kyau a ce wannan shi ne shawarar gwamnatin Soviet, kuma ba Litvinov ba musamman) ya ci gaba. Yanzu V. Molotov yana tattaunawa da Burtaniya da Faransa don kulla yarjejeniya ta hadin gwiwa. An bayyana wannan a cikin sassan da suka gabata. Don haka an kiyaye gaba ɗaya tsarin halayen USSR a cikin manufofin waje.
Haka kuma, duk wani sauyi a cikin shugaban sashen manufofin ketare na iya buɗe wata sabuwar damammaki. Jamusawa sun yi imanin cewa irin wannan taga na dama ya buɗe musu tare da zuwan V. Molotov. Daga wasika daga G. Astakhov (USSR Chargé d'Affaires a Jamus) zuwa V. Molotov a ranar 6 ga Mayu (129):
Dangane da Jamusawa kuwa, ba tare da boye sha’awarsu ga sauyin da aka samu ba, kuma suna yin kokari, musamman ta hanyar zabar kalamai daga jaridun Ingilishi-Faransa da kuma wasiku daga Landan da Paris, don haifar da hasashen yiwuwar juyo da manufofinmu a cikin ji suna sha'awar (tashi daga tsaro na gama gari, da dai sauransu) .), Su, tare da wasu ƴan kaɗan, sun guje wa kimantawa kai tsaye kuma sun fi son iyakance kansu ga gabatar da bayanan gaskiya (wani lokacin fictitious), wanda aka gabatar, duk da haka, a cikin adalci. daidai tsari.
An ba da tarihin ku da kyau sosai (don yanayin gida, ba shakka) a cikin hukuma Völkischer Beobachter, da kuma saƙo game da kawar da takunkumi don incors. Galibi duk wani sako game da mu ana bayar da shi a nan tare da kara cin zarafi na danyen aiki, wanda a wannan karon ‘yan jaridu suka dena yi. Amma ya zuwa yanzu, ba shakka, duk wannan ba ya samar da dalilai na kowane sakamako mai nisa.
Kwana daya kafin ranar 5 ga watan Mayu, shugaban sashen manufofin tattalin arzikin gabashin Turai na ma'aikatar harkokin wajen Jamus K. Schnurre, ya gayyaci wakilin mai cikakken iko A. Merekalov zuwa ma'aikatar. (130):
Ya gayyace ni zuwa ofishin Schnurre kuma ya ce, bisa ga bayanin da muka yi game da yarjejeniyoyin da aka kulla tsakanin tawagar kasuwanci a Prague da kuma masana'antar Skoda, gwamnatin Jamus ta yi imanin cewa dole ne a cika wadannan yarjejeniyoyin. An ba da umarnin da suka dace ga hukumomin soja da masana'antar Skoda. Ya bukace ni da in kawo muku wannan, tare da tabbatar da cewa ba a hango wani cikas ga kamfanin na cika ayyukansa ba daga yanzu.
An warware batun tare da umarnin Soviet ga shukar Skoda, "an ba da umarni ga hukumomin soja da kuma masana'antar Skoda." Me ya hana yin hakan tun da farko (bayan haka, a ranar 17 ga Afrilu, bangaren Jamus ya yi alkawarin daidaita lamarin)? A bayyane yake cewa wannan mataki ne na siyasa.
A cikin mahallin shigar da Jamhuriyar Czech zuwa Jamus, aikin kasuwancin Soviet da ke can yana buƙatar sake tsarawa. Hadin gwiwar soja da tattalin arziki tare da Jamhuriyar Czech yana da matukar muhimmanci ga Tarayyar Soviet. Ginin soja-masana'antu na Czech ya ba USSR damar samun sabbin fasahohin soja da take buƙata. Bangaren Jamus an gabatar da shawarar sake tsara aikin kasuwanci a Prague zuwa wani reshe na aikin kasuwanci na Berlin. A lokaci guda, duk haƙƙoƙin da aka tanadar a cikin yarjejeniyar kasuwanci ta 1935 tsakanin USSR da Czechoslovakia an kiyaye su. K. Schnurre ya gana da G. Astakhov a ranar 15 ga Mayu kuma ya yi alkawarin isar da shawarwarin Tarayyar Soviet ga manyan hukumomi, yana mai cewa “za a warware batun da kyau.”
1. A. Merekalov m wakilin Tarayyar Soviet a Jamus a 1938-1939. 2. G. Astakhov, mai kula da harkokin Tarayyar Soviet a Jamus a 1937-1939. 3. A. Shkvartsev, mai cikakken iko na Tarayyar Soviet a Jamus a 1939-1940.
Sai K. Schnurre (131):
Ya tabo batun inganta dangantakar Soviet da Jamus. Dangane da jawabina na cewa, yayin da muka fahimci sauyin da ake samu a cikin sautin 'yan jarida, har yanzu ba mu da wani bayani da za mu yi magana game da wani gagarumin sauyi a manufofin Jamus, Schnurre ya fara tabbatar da cewa Jamus ba ta da wani buri mai tsanani ga 'yan jarida. USSR kuma ya tambayi abin da ake buƙata don kawar da rashin amincewarmu. Ina amsawa cewa ya rage ga gwamnatin [Jamus] ta haifar da yanayi daban-daban a cikin dangantaka, amma ba mu taba yin watsi da yiwuwar ingantawa ba idan ɗayan ya nuna irin wannan shiri.
Don haka, a ranar 15 ga Mayu, 1939, bangaren Jamus a karon farko (ban sami wasu takardu ba) ya fara magana kan inganta dangantakar Jamus da Tarayyar Soviet. Jamus ce ta fara inganta dangantaka da Tarayyar Soviet. Babu shakka, warware matsalolin tare da umarnin Soviet na Skoda ya kasance daidai da wannan sha'awar. Sautin labaran Jamus game da USSR ya fara canzawa - Mayu 1939. Wannan yana yiwuwa ne kawai a karkashin umarni daga sama. Kamar yadda G. Astakhov ya shaidawa K. Schnurre, “samuwar yanayi na dabam a cikin dangantaka ya dogara da bangaren Jamus.”
Bangaren Jamus yanzu ya nemi inganta dangantaka da Tarayyar Soviet. Ta yaya za a iya bayyana wannan? Abin da aka sani game da halin da ake ciki a Jamus:
- Poland ta dage kan batutuwan Danzig da hanyar waje ta hanyar hanyar Poland (a ranar 26 ga Maris, Poland ta mayar da martani mara kyau ga shawarwarin Jamus);
– A ranar 3 ga Afrilu, Jamus ta fara shirye-shiryen magance matsalar Poland ta soja. Ranar 1 ga Satumba, 1939 da sojoji suka shirya don kai hari;
- Faransa da Burtaniya sun ba da garantin ga kasar Poland a ranar 31 ga Maris. Hakan na nufin cewa ga Jamus yakin na iya farawa ta bangarori biyu.
Jamus ta kosa don gano ko Faransa da Burtaniya za su yi adawa da shi. Wannan ne zai tabbatar da wanda zai mayar da hankalin manyan runduna a kansu. Hukunce-hukuncen matakin da Faransa da Burtaniya suka yi zai hana Jamus yin ta'adi. A tattaunawar hedkwatar Anglo-Faransa a cikin bazara na shekara ta 1939, an yanke shawarar cewa idan ana yaki, Burtaniya da Faransa a matakin farko za su iyakance kansu ga matakan tattalin arziki kawai a kan Jamus, wato, toshewa. Ko da yake muradin kasa na Faransa na bukatar daukar matakin gaggawa kan mafi raunin dakarun na Jamus, wadanda ba su da tankokin yaki da mafi yawan jiragen sama. Sakamakon haka, bayan da ta mika wuya ga dukkan kawayenta na hakika, Faransa ta tilastawa ta yaki Jamus daya-daya da kuma yankinta.
Jamus ta san shirye-shiryen kawancen tun lokacin da ta shirya kai babban hari kan Poland. An yarda Jamus ta mayar da Poland lardinta. Amma yankin Poland ya haɗa da yammacin Ukrainian da Belarusian ƙasar da Tarayyar Soviet ta yi iƙirarin. Mamaya na waɗannan yankuna ya haifar da rikici tsakanin Jamus da USSR.
Da Jamus ta murkushe Poland, babu wanda ya yi shakkar hakan. Amma tambayar ita ce: me ya biyo baya? Jamus ta riga ta kasance tsakanin Faransa da USSR. Idan Jamus ta yanke shawarar jagorantar wani yajin aiki a kan ikon yammacin Turai, to ya zama dole a warware batutuwan da ke da sabani tare da Tarayyar Soviet. Amma a wannan yanayin, wajibi ne a yi yarjejeniya tare da USSR akan yankunan Poland. Kuma ba su kadai ba. Irin wannan yarjejeniya ta bukaci ci gaba sosai a dangantakar Jamus da Tarayyar Soviet. Tushen wanda shine dangantakar tattalin arziki.
Jamus ta fara inganta batun inganta dangantaka ta hannun jakadanta a Tarayyar Soviet. A ranar 28 ga Yuni, F. Schulenburg, a cikin tattaunawa da V. Molotov, ya ce (132):
Cewa gwamnatin Jamus tana son ba kawai daidaitawa ba, har ma da inganta dangantakarta da Tarayyar Soviet. Ya kuma kara da cewa, wannan bayani da ya yi a madadin Ribbentrop, ya samu amincewar Hitler.
Hitler da kansa ya amince da kyautata dangantakar Jamus da Tarayyar Soviet. Kuma duk waɗannan al'amura sun faru ne a kan yunƙurinsa. Wannan shi ne game da tambayar wanene wanda ya kafa yarjejeniyar rashin zalunci tsakanin Jamus da USSR. Mafarin shine Jamus, takaddun sun nuna hakan a sarari (Ina ba da shawarar karanta takaddun da aka ambata a nan gabaɗaya - ana ba da takaddun a ƙarshen littafin).
Inganta dangantakar Jamus da Tarayyar Soviet na da wuya. “rashin fahimta” da yawa ya taru. Akwai hare-hare da yawa a cikin jaridun Jamus, Yarjejeniyar Anti-Comintern, shiga cikin sojojin Jamus a cikin ƙasashen Baltic da kuma maganganun ta'addanci na 'yan Nazi a kan USSR.
V. Schulenburg ya tabbatar wa V. Molotov cewa Jamus ba ta da wani shiri mai tsanani ga USSR, cewa Yarjejeniyar Anti-Comintern ta kasance a kan Birtaniya (ta yaya?) (kalmomi masu ban sha'awa). (132):
Lokacin da na tambayi yadda jakadan ya yi tunanin yiwuwar inganta dangantaka tsakanin Jamus da Tarayyar Soviet, Schulenburg ya amsa da cewa dole ne mu yi amfani da kowace dama don kawar da matsalolin kan hanyar inganta dangantaka.
A cikin tattaunawar, V. Molotov ya tambayi bangaren Jamus yadda suke tunanin inganta dangantaka. (132):
A ƙarshen tattaunawar, Schulenburg ya sake tambayarsa don "matsakaici" 'yan jaridunmu, tun lokacin da aka yi zargin cewa jaridun Jamus sun riga sun nuna rashin amincewa game da Tarayyar Soviet.
A ranar 26 ga Yuli, K. Schnurre ya kasance mai gaskiya tare da G. Astakhov, yana nuna fa'idodin inganta dangantaka ga Jamus da Tarayyar Soviet (133):
Na tambayi Schnurre ko yana da tabbacin cewa duk abubuwan da ke sama ba kawai ra'ayinsa na sirri ba ne, amma har ma sun nuna ra'ayoyin mafi girma.
Shin da gaske kuke tunani, in ji shi, zan gaya muku duk wannan ba tare da umarnin kai tsaye daga sama ba? Ya kara jaddada cewa wannan shi ne ainihin ra'ayin da Ribbentrop ya yi, wanda ya san ainihin tunanin Fuhrer.
Dangane da jawabina na cewa ba mu da kwarin gwiwa cewa sauye-sauyen da aka tsara a cikin manufofin Jamus na da mahimmanci, ba dama ba ne kuma an ƙididdige shi na dogon lokaci, Sh [nurre] ya amsa:
– Faɗa mini, wace shaida kuke so? A shirye muke mu tabbatar a aikace cewa za mu iya cimma yarjejeniya kan kowace matsala kuma mu ba da kowane garanti. Ba za mu iya tunanin cewa zai zama da amfani ga USSR ta dauki gefen Ingila da Poland ba, yayin da akwai damar da za a iya cimma yarjejeniya tare da mu. Idan gwamnatin Soviet tana da sha'awar yin magana da gaske a kan wannan batu, to, za ku iya jin irin wannan sanarwa ba kawai daga gare ni ba, amma daga manyan jami'ai.
Dangane da ambaton da na yi game da faɗaɗa Jamusanci zuwa ƙasashen Baltic da Romania, Sh [nurre] ya ce:
– Ayyukanmu a waɗannan ƙasashe ba sa keta muradun ku ta kowace hanya. Duk da haka, idan ya zo ga tattaunawa mai tsanani, to, ina kula da cewa za mu hadu da USSR da rabi a cikin waɗannan batutuwa. Tekun Baltic, a ra'ayinmu, ya kamata a raba. Amma game da ƙasashen Baltic musamman, muna shirye mu nuna hali zuwa gare su kamar yadda zuwa Ukraine. Mun yi watsi da duk wani cin zarafi akan Ukraine (ban da ɓangarorin da a baya na Ostiryia-Hungary, waɗanda lamarin ba a sani ba). Zai fi sauƙi a cimma yarjejeniya game da Poland...
Jin cewa tattaunawar ta fara yin nisa, sai na mayar da ita ga wasu batutuwa na gaba daya, inda na yi magana kan muradin Jamusawa ga Ukraine da Rasha gaba daya, wanda aka tashi a Mein Kampf, inda ake ganin Ingila a matsayin kawar Jamus.
- Fuhrer ba shi da taurin kai, amma yana la'akari da duk canje-canje a yanayin duniya. An rubuta littafin shekaru 16 da suka gabata a cikin yanayi daban-daban. Yanzu Fuhrer yana tunani daban. Babban makiyi yanzu ita ce Ingila. Musamman ma, an haifar da wani sabon yanayi a gabashin Turai, sakamakon rugujewar kawancen Jamus da Poland.
Na yi tsokaci kan batun kasar Japan, inda na ce, ba a bayyana mani gaba daya dalilin da ya sa Jamus ta amince da kulla abota da Japan ba, duk da cewa kasar Sin na da kasuwa mai karfin gaske da kuma tarin albarkatun albarkatun kasa da Jamus ke bukata, yayin da ake kulla abota da Japan, haka ma. kamar yadda yake tare da Italiya, ba zai ba da wani abu mai mahimmanci na tattalin arziki ga Jamus ba.
Schnurre ya ba da amsar wannan ba tare da son rai ba, kamar dai na bayyana cewa tambayata ta yi rauni.
– Abota da Japan gaskiya ne. Amma mun yi imanin cewa wannan ba wani cikas ba ne ga kafa dangantakar abokantaka tsakanin Tarayyar Soviet da Jamus. Bugu da ƙari, muna ganin cewa dangantaka tsakanin USSR da Japan na iya canzawa don mafi kyau.
Na kawo irin waɗannan ɗimbin bayanai na musamman daga cikin takardu domin kowa ya iya yin hukunci a kan abubuwan da ke faruwa bisa takamaiman takardu, suna nuna ainihin ruhun zamanin. Jamus a shirye ta ke ta amince da dukkan batutuwa da ba da wani garanti. Wannan yana nuna babban sha'awarta ga yuwuwar yarjejeniya tare da USSR. Domin kare yarjejeniya, Jamus a shirye ta ke ta karya yarjejeniyar Anti-Comintern tare da Japan (jam'iyyun sun amince da kada su yi shawarwari da USSR). Da wannan yarjejeniya, a zahiri Jamus ta maye gurbin ƙawayenta Japan, wanda a wancan lokacin ke gudanar da cikakken yaƙi a Khalkhin Gol.
– – Ƙarshen bayanin – –
Hanyoyin haɗi
[1] 1941 - darussa da ƙarshe. – M.: Voenizdat, 1992. – P. 52-53.
[2] Halder F. War diary. Bayanan yau da kullun na Babban Hafsan Hafsoshin Sojojin Kasa na 1939-1942. – M.: Voenizdat, 1968-1971
[3] Ya samu G. Tank ayyuka. – M.: Voenizdat, 1961. – P. 33-34.
[4] Halder F. War diary. Bayanan yau da kullun na Babban Hafsan Hafsoshin Sojojin Kasa na 1939-1942. – M.: Gidan Buga na Soja, 1968-1971.
[5] Ya samu G. Tank ayyuka. – M.: Voenizdat, 1961. – P. 33-34.
[6] Manstein E. Nasarar da aka rasa. / Comp. S. Pereslegin, R. Ismailov. – M.: ACT; St. Petersburg Terra Fantastica, 1999. - shafi 161-164.
[7] Halder F. War diary. Bayanan yau da kullun na Babban Hafsan Hafsoshin Sojojin Kasa na 1939-1942. – M.: Gidan Buga na Soja, 1968-1971.
[8] AP RF, f. 3, op. 64. d 675, shafi. 21-30.; http://bdsa.ru/sovnarkom-1940-shekara/1568-171-12-1940
[9] 1941: A cikin littattafai 2. / Comp. L. E. Reshin da sauransu; Ed. V.P. Naumova; Shiga Art. acad. A.N. Yakovleva. – M.: International Foundation “Democracy”, 1998. – P. 500.
[10] https://www.1000dokumenter.de/?c=dokument_de&dokument=0009_bar&l=ru&object=translation
[11] 1941. - M.: MF "Dimokradiyya", 1998. - P. 484-498. Takardar tana da taken mai zuwa: "Lura daga Shugaban Ma'aikatan KOVO game da shawarar Majalisar Soja ta Kudu maso Yamma kan shirin turawa na 1940"; TSAMO RF f. 16, op. 2951, d. 239, l..244-277. Kwafi tabbatacce. An buga takardar a matsayin ba ta da lamba kuma babu kwanan wata (maimakon kwanan wata da aka bayyana cewa "ba a baya ga Disamba 1940").
[12] Anfilov V. A. Against tarihi. // Nezavisimaya Gazeta, - 2000 (Janairu 27). - Na 14; Svetlishin N.A. Matakai masu tsayi na kaddara. – Khabarovsk: 1992 – P. 57-58.
[13] Anfilov V. A. Against tarihi. // Nezavisimaya Gazeta, - 2000 (Janairu 27). – Na 14.
[14] http://www.universalinternetlibrary.ru/book/69700/chitat_knigu.shtml
[15] Mujallar tarihin soja. - 1989. - Na 3. - shafi na 64-65.
[16] Ibid., shafi na 64-65.
[17] Mujallar tarihin soja. - 1989. - Na 3. - shafi na 64-65.
[18] Ibid., shafi na 64-65.
[19] Manstein E. Nasarar da aka rasa. / Comp. S. Pereslegin, R. Ismailov. – M.: ACT; Petersburg Terra Fantastica, 1999. - P. 185.
[20] Ibid., shafi na 186-187.
[21] 1941: A cikin littattafai 2. Littafi 2 – M.: International Foundation "Dimokradiyya", 1998. - P. 501.
[22] Halder F. War diary. Bayanan yau da kullun na Babban Hafsan Hafsoshin Sojojin Kasa na 1939-1942. – M.: Voenizdat, 1968-1971
[23] Chuev FA "Tattaunawa ɗari da arba'in da Molotov: Daga littafin diary na F. Chuev." – M.: TERRA, 1991 – P. 22.
[24] http://bdsa.ru/sovnarkom-1941-shekara/2014-599-21-1941
[25] "...Rusa Rasha a cikin bazara na 1941." (A. Hitler, Yuli 31, 1940): Takardu daga ayyukan leken asiri na USSR da Jamus. 1937-1945", Comp. Yampolsky V.P. - M.; filin Kuchkovo, 2008. - P. 517-518; http://bdsa.ru/persons-adopted-by-Stalin/1926-1941-1105
[26] Ina rubuce-rubuce ne kawai daga ƙwaƙwalwar ajiya ... Kwamandojin Red Army game da bala'i na kwanakin farko na Yaƙin Patriotic: A cikin 2 juzu'i na 2./ Comp., marubuci. gabatarwa, sharhi da biogr. Rubuce-rubucen SL Chekunov. – M.: Gidauniyar Rasha don Inganta Ilimi da Kimiyya. Dmitry Pozharsky University, 2017. - (tunani na M. Purkaev); TSAMO RF f. 15, op. 178612, no 44, l. 198-209.
[27] Rokossovsky K.K. – M.: Voenizdat, 1997. – P.32.
[28] Shawarar Majalisar Ministocin Tarayyar Soviet No. 664 na Maris 26, 1946 // Izvestia. 1946. Maris 27.
[29] Kwarewar likitancin Soviet a cikin Babban Yaƙin Patriotic na 1941-1945: A cikin kundin 35 M., 1949-1955.
[30] Ina rubuce-rubuce ne kawai daga ƙwaƙwalwar ajiya ... Kwamandojin Red Army game da bala'in farko na Yaƙin Patriotic: A cikin 2 juzu'i na 1. / Comp., marubuci. gabatarwa, sharhi da biogr. Rubuce-rubucen SL Chekunov. – M.: Gidauniyar Rasha don Inganta Ilimi da Kimiyya. Dmitry Pozharsky University, 2017. - P. 6.; TSAMO RF, f. 15. op. 178612. d. 28. l. 159.; TSAMO RF, f. 15. op. 178612. d. 28. l. 161.
[31] Ina rubuce-rubuce ne kawai daga ƙwaƙwalwar ajiya ... Kwamandojin Red Army game da bala'i na farkon kwanakin yakin Patriotic: A cikin 2 juzu'i na 1. / Comp., marubucin. gabatarwa, sharhi da biogr. Rubuce-rubucen SL Chekunov. – M.: Gidauniyar Rasha don Inganta Ilimi da Kimiyya. Dmitry Pozharsky University, 2017. - P. 7.; TSAMO RF f. 15. op. 178612. d. 45. l. 54.
[32] Ibid., S. 9.; TSAMO RF f. 15. op. 178612. d. 45. l. 62-88.
[33] Tsarin dabarun Babban Yaƙin Kishin Ƙasa na 1941-1945. - M.: Voenizdat, 1961.
[34] TsAMO RF F. 15. Op. 977441. D. 2, 3.
[35] Mujallar tarihin soja. - 1989. - Na 3. - P. 62-69; Na 5. - P. 23-30.
[36] Ina rubuce-rubuce ne kawai daga ƙwaƙwalwar ajiya ... Kwamandojin Red Army game da bala'i na kwanakin farko na Babban Yakin Patriotic: A cikin 2 kundin / Comp., marubucin. gabatarwa, sharhi da biogr. Rubuce-rubucen SL Chekunov. – M.: Gidauniyar Rasha don Inganta Ilimi da Kimiyya. Jami'ar Dmitry Pozharsky, 2017.
[37] 1941 - darussa da ƙarshe. – M.: Gidan Buga na Soja – 1992. – Shafi na 19.
[38] Ina rubutawa ne kawai daga ƙwaƙwalwar ajiya ... Kwamandojin Red Army game da bala'i na farkon kwanakin yakin Patriotic: A cikin 2 juzu'i na 2./ Comp., marubuci. gabatarwa, sharhi da biogr. Rubuce-rubucen SL Chekunov. – M.: Gidauniyar Rasha don Inganta Ilimi da Kimiyya. Dmitry Pozharsky University, 2017. - (memoirs na V. Simvolokov); TSAMO RF f. 15, ku. 178612, no 44, l. 58-63.
[39] Ina rubuce-rubuce ne kawai daga ƙwaƙwalwar ajiya ... Kwamandojin Red Army game da bala'i na kwanakin farko na Yaƙin Patriotic: A cikin 2 juzu'i na 1./ Comp., marubuci. gabatarwa, sharhi da biogr. Rubuce-rubucen SL Chekunov. – M.: Gidauniyar Rasha don Inganta Ilimi da Kimiyya. Dmitry Pozharsky University, 2017. - (memoirs na P. Afanasyev).
[40] https://lenta.ru/articles/2015/08/08/aviationwar/
[41] Manstein E. Nasarar da aka rasa. / Comp. S. Pereslegin, R. Ismailov. – M.: ACT; Petersburg Terra Fantastica, 1999. - P. 185.
[42] Halder F. War diary. Bayanan yau da kullun na Babban Hafsan Hafsoshin Sojojin Kasa na 1939-1942. – M.: Voenizdat, 1968-1971
[43] Manstein E. Nasarar da aka rasa. / Comp. S. Pereslegin, R. Ismailov. – M.: ACT; Petersburg Terra Fantastica, 1999. - P. 186.
[44] 1941: A cikin littattafai 2. Littafi 1. / Comp. L. E. Reshin da sauransu; Ed. V.P. Naumova; Shiga Art. acad. A.N. Yakovleva. – M.: International Foundation “Democracy”, 1998. – P. 433
[45] Ibid.
[46] Guderian G. Memoirs na Soja. – Smolensk: Rusich, 1999. – P. 208.
[47] Ibid., shafi na 408-416.
[48] Mujallar Tarihin Soja, 1989, No. 3. - P. 65.
[49] Ina rubuce-rubuce ne kawai daga ƙwaƙwalwar ajiya ... Kwamandojin Red Army game da bala'i na kwanakin farko na Yaƙin Patriotic: A cikin 2 juzu'i na 2./ Comp., marubuci. gabatarwa, sharhi da biogr. Rubuce-rubucen SL Chekunov. – M.: Gidauniyar Rasha don Inganta Ilimi da Kimiyya. Dmitry Pozharsky University, 2017. - (tunani na M. Purkaev); TSAMO RF f. 15, ku. 178612, no 44, l. 198-209.
[50] Ibid.
[51] Ina rubuce-rubuce ne kawai daga ƙwaƙwalwar ajiya ... Kwamandojin Red Army game da bala'i na kwanakin farko na Yaƙin Patriotic: A cikin 2 juzu'i na 2./ Comp., marubuci. gabatarwa, sharhi da biogr. Rubuce-rubucen SL Chekunov. – M.: Gidauniyar Rasha don Inganta Ilimi da Kimiyya. Dmitry Pozharsky University, 2017. - (tunani na G. Sherstyuk); TSAMO RF f. 15, ku. 178612, no 50, l. 111-121.
[52] Ina rubutawa ne kawai daga ƙwaƙwalwar ajiya ... Kwamandojin Red Army game da bala'i na kwanakin farko na Babban Yakin Patriotic: A cikin 2 juzu'i na 2./ Comp., marubuci. gabatarwa, sharhi da biogr. Rubuce-rubucen SL Chekunov. – M.: Gidauniyar Rasha don Inganta Ilimi da Kimiyya. Dmitry Pozharsky University, 2017. - (tunani na P. Novichkov); TSAMO RF f. 15, ku. 725588, no 13, l. 210-233.
[53] Mujallar Tarihin Soja, 1989. - Na 5. - P. 27.
[54] Cherevichenko Ya. Mutane. Nasara. 1941 – 1945: Labarai. Kasidu. Tunawa. / An tattara ta Danishevsky I. M., Taratuta Zh V. Littafi. 1. - 2nd ed., ƙara. – M.: Politizdat, 1983. - 231 p.
[55] Ibid.
[56] Pokryshkin A.I. – M.: Voenizdat, 1980. – P. 5-15.
[57] Ina rubuce-rubuce ne kawai daga ƙwaƙwalwar ajiya ... Kwamandojin Red Army game da bala'i na kwanakin farko na Yaƙin Patriotic: A cikin 2 juzu'i na 1./ Comp., marubuci. gabatarwa, sharhi da biogr. Rubuce-rubucen SL Chekunov. – M.: Gidauniyar Rasha don Inganta Ilimi da Kimiyya. Dmitry Pozharsky University, 2017. - P. 428 (tunani na A. Kislityn); TSAMO RF, f. 15, ku. 725588, 29, l. 39-46.
[58] "Ayyukan yaki na rukunin tanki na 29 na gawarwakin injiniyoyi na 11." Ana adana abubuwan tunawa a cikin kuɗin Gidan Tarihi da Tarihi na Jihar Grodno. Rubutun da aka rubuta a watan Nuwamba 1965 bisa buƙatar ma'aikatan gidan kayan gargajiya.
[59] Ina rubuce-rubuce ne kawai daga ƙwaƙwalwar ajiya ... Kwamandojin Red Army game da bala'i na kwanakin farko na Yaƙin Patriotic: A cikin 2 juzu'i na 1./ Comp., marubuci. gabatarwa, sharhi da biogr. Rubuce-rubucen SL Chekunov. – M.: Gidauniyar Rasha don Inganta Ilimi da Kimiyya. Dmitry Pozharsky University, 2017. - P. 408-416 (tunani na S. Gurov).
[60] Ibid., shafi na 408-416.
[61] TsAMO RF, f. 15, ku. 977441, no 2, l. 186.
[62] TsAMO RF, f. 15, op. 977441, no 2, l. 367-368.
[63] A cikin sararin sama a saman babban birnin // Jar Tauraro. - 2001 Disamba 18; http://old.redstar.ru/2001/12/18_12/2_02.html
[64] Ibid.
[65] https://lenta.ru/articles/2015/08/08/aviationwar/
[66] http://airaces.narod.ru/spane/kopez.htm
[67] Yaƙin Duniya. 1939-1945. – M: LLC “ACT Publishing House”; St. Petersburg: Polygon Publishing House LLC, 2000. - shafi 218-219.
[68] Tippelskirch K. Tarihin Yaƙin Duniya na Biyu. – St. Petersburg: Polygon; M.: AST, 1999. - P. 246-247.
[69] Halder F. War diary. Bayanan yau da kullun na Babban Hafsan Hafsoshin Sojojin Kasa na 1939-1942. – M.: Voenizdat, 1968-1971
[70] Magana daga: Wani Yaki, 1939-1945. – M.: Jami’ar Jihar Rasha don ‘Yan Adam, 1996. – P. 379.
[71] Halder F. War diary. Bayanan yau da kullun na Babban Hafsan Hafsoshin Sojojin Kasa na 1939-1942. – M.: Voenizdat, 1968-1971
[72] Halder F. War diary. Bayanan yau da kullun na Babban Hafsan Hafsoshin Sojojin Kasa na 1939-1942. – M.: Voenizdat, 1968-1971
[73] Liddell-Hart B. Yaƙe-yaƙe na Mulki na Uku. Memoirs na manyan mukamai na janar-janar na Nazi Jamus. - M.: Tsentrpoligraf, 2005. - P. 271-272.
[74] Goebbels J. Diaries na 1945. Sabbin shigarwar: per. tare da shi. - Smolensk: "Rusich", 1998. - P. 132-133.
[75] Halder F. War diary. Bayanan yau da kullun na Babban Hafsan Hafsoshin Sojojin Kasa na 1939-1942. – M.: Gidan Buga na Soja, 1968-1971.
[76] Müller-Hillebrand B. Sojojin Ƙasar Jamus, 1933-1945. - M.: Isographus, Eksmo, 2002. - P. 284-286.
[77] Müller-Hillebrand B. Sojojin Ƙasar Jamus 1933-1945. - M.: Isographus, Eksmo, 2002. - P. 284-291.
[78] Halder F. War diary. Bayanan yau da kullun na Babban Hafsan Hafsoshin Sojojin Kasa na 1939-1942. – M.: Gidan Buga na Soja, 1968-1971.
[79] Bock F. von. Na tsaya a ƙofofin Moscow. Littattafan yaki 1941-1945. – M.: Yauza, Eksmo, 2006. - 512 p.
[80] Reinhardt K. Juya kusa da Moscow. Rushewar dabarun Hitler a cikin hunturu na 1941/42: Tsarin tarihi. – M.: Voenizdat, 1980. – P. 80-81.
[81] Karel P. Gabashin Gabas. A cikin littattafai guda biyu. – M.: Isographus, EKSMO, 2003.
[82] Bock F. von. Na tsaya a ƙofofin Moscow. Littattafan yaki 1941-1945. – M.: Yauza, Eksmo, 2006. - 512 p.
[83] Mujallar tarihin soja. 1990. - Na 9. - P. 39-47; TsKHIDK, f.1p, op. 32-6, d.2, l.8-9.
[84] Churchill W. Yaƙin Duniya na Biyu. Littafi na biyu. T 4. - M.: Voenizdat, 1991. - P. 522.
[85] 1941: A cikin littattafai 2. Littafi 2 - M.: Gidauniyar kasa da kasa "Dimokradiyya", 1998. - P. 495-496.
[86] Zhukov G.K. Tunatarwa da tunani. T. 1. - M.: APN, 1979. - P. 236.
[87] Chuev FA Tattaunawa ɗari da arba'in da Molotov: Daga littafin diary na F. Chuev. – M.: TERRA, 1991. – P. 21.
[88] Ibid., P. 16.
[89] https://regnum.ru/news/843566.html
[90] Müller-Hillebrand B. Sojojin Ƙasar Jamus 1933-1954. – M.: Isographus, Eksmo Publishing House, 2002. - P. 164-166.
[91] Yarjejeniyar Rapallo 1922 // Encyclopedia na soja. T. 6. / Grachev P. S. - M.: Gidan Buga na Soja, 2002. - P. 182.
[92] Hehn, Paul N. (2005), Ƙananan Shekaru Goma mara Gaskiya: Manyan Maɗaukaki, Gabashin Turai, da Tushen Tattalin Arziki na Yaƙin Duniya na II, 1930-1941, Ƙungiyar Bugawa ta Duniya ta Ci gaba.
[93] Mueller. Aussenhandelssystem und Industriepolitik Russlands waehrend des ersten und zweiten Fuenfjahrplanes a ihrer Bedeutung fuer die deutsch-russischen Wirtschaftsbeziehungen. 1934. Magana daga: https://ru.wikipedia.org/wiki/German-Soviet_trade_agreement_(1939)
[94] Kasuwancin waje na USSR na shekaru 20 1918-1937. Littafin tunani na ƙididdiga. M.: 1939.
[95] Parkinson Ft. Aminci don Lokacinmu: Munich zuwa Dunkirk - Labarin Ciki. L., 1971. P. 130
